
Para sa Bagong Muslim 



Ang Mga Madadaling Patakaran At Mga Mahahalagang Alituntunin 
ng Islam Para Sa Mga Bagong Muslim Sa Lahat Ng Mga Aspeto Ng Buhay 

Fahd Salem Bahammam 





Ang Gabay Para sa Bagong Muslim 



Ang Mga Madadaling Patakaran At Mga Mahahalagang Alituntunin ng 
Islam Para Sa Mga Bagong Muslim Sa Lahat Ng Mga Aspeto Ng Buhay 



Fahd Salem Bahammam 



(c) Fahd Salim Bahmmam , 1433H 

King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data 

Bahammam, Fahd Salim Omer 

The New muslim guide. / Fahd Salem Omer Bahammam -Riyadh , 1433H 
Pages: 282 ; size: 18.5/20.5 cm 
ISBN: 978-603-00-9101-0 

1-Islamic preaching a-Title 
210,7 dc 1433/851 



L.D. no. 1433/851 
ISBN: 978-603-00-9101-0 



Third Edition 

1434/2013 

All rights reserved for 

Modern Guide 



For charitable printing and distribution of the book 
Please contact 

Modern Guide 



Birmingham UK 
Bll 1A 

Tel: + 441214399144 
K.S.A 

Tel: +96614486000 
Fax: +96614482181 




Editorial Advisors 

Dr. ' Ali Muhyid-Deen Al-Qarrah Daaghee 

Secretary General, International Union of Muslim Scholars 

Dr. Abul Fattaah Mahmood Idrees 

Head of Comparative Jurisprudence Department, Sharee'ah 
and Law College, Al-Azhar University 

Dr. Muhammad Jabr Al-Alfee 

Expert, International Islamic Fiqh Academy, Organisation of 
Islamic Conference 

Dr. Yusuf ibn f Abdulaah Ash-Shubaylee 
Professor of Comparative Jurisprudence, High Judicial 
Institute, Imaam Muhammad ibn Saud Islamic University 



AUTHOR 


FAHD SALEM BAHAMMAM 


TRANSLATOR 


MUHAMMAD TAHA ALI 


PROJECT 

MANAGER 


KH ALED AHMED AL-AHM ADI 


EDITOR 


AHMAD JIBREEL SALAS 


FOLLOW-UP AND 
COORDINATION 


AHMED KHALED ALKATHERI 


DESIGN AND 
PRODUCTION 


ELAMRI MEHDI 


PHOTOGRAPHY 


DPI STUDIO 
ETAL. 


PUBLISHING AND 
DISTRIBUTION 


DAAR SAMAA’ AL-KUTUB PUBLISHING 
AND DISTRIBUTION 


ELECTRONIC 

PUBLISHING 


MODERN GUIDE IT 




-LJ’L iij) 




Awqaf Mohammed Abdulaziz Al-rajhi 



AjLc. 

Sponsored By 





Ang Panimula Ng Tagapaglathala 



Ang lahat ng mga suriang-istatistika sa larangan ng relihiyon ay nagkakaisa na ang Islam ang 
siyang pinakamabilis o nangungunang relihiyon sa batay sa paglalahad na inyong matutunghayan 
sa ibaba: 

Ang hanay-pahalang ay sumasagisag sa bilang ng mga yumayakap dito araw-araw, at ang hanay- 
patayo ay sumasagisag sa mga kadahilanan kung paano [at bakit] sila nahikayat na yumakap sa 
relihiyon at ang pagbibigay ng Islam ng panibagong sigla para sa kanilang buhay bilang mga bagong 
muslim. 



At ito ay sa dahilang ang Islam ay relihiyong walang hanggan na sumasang-ayon sa [makatuwirang] 
isip, kaluluwa at umuugma sa likas na taglay ng tao. 




Karagdagan pa nito ang ibayong pagpupunyagi [at pagsisikap] ng mga Islamikong tanggapan 
at mga masisigasig na da'iyah sa pag-aanyaya sa mga di-muslim sa lahat ng dako ng mundo sa 
pamamagitan ng iba’t ibang makabagong pamamaraan at mga teknikalidad. 

Nguni’t ang karamihan sa naturang mga pagpupunyagi [at pagsisikap] ay nakatuon lamang sa 
pag-aanyaya [at panghihikayat] sa mga tao upang pumasok [o yumakap] sa Islam, subali’t walang 
naibibigay na anumang babasahin na mayroong malilinaw na layunin para sa isang bagong muslim 
upang sila ay patnubayan sa landas na kanilang tatahakin na nagsisimula sa oras ng kanilang 
pagpapahayag ng Shahaadah [Laa ilaaha illallaah Muhammadan rasulullaah ], at sadyang 
nangangailangan pa rin matutunan ang maraming mga aral [o alituntunin] upang 
maisakatuparan ito para sa lahat ng mga aspeto ng kanyang buhay. 

At ikinararangal ng tanggapang Dar Samail Kutub ang makapaghandog ng isang 
aklat na pinamagatang (Gabay Para Sa Bagong Muslim) na kumakatawan bilang 
isa sa mga inihandang proyekto na binuo batay sa mapananaligang kaalaman sa 
Islam at matalinong pagtatangka na nakatuon para sa bagong Muslim sa buong 
daigdig na may sari-sariling kinikilalang wika. 

At ang aklat na ito ay siyang nagsisilbing pamantayan na pinagbatayan na kung 
saan ang lahat ng kasamang proyekto nito kabilang ng internet, social working 
services, mga makabuluhang video at mobile program na may pinagtipunang 
layunin upang tumulong at mag-alalay sa mga bagong Muslim sa lahat ng dako 
ng mundo. 

Ating idalangin sa Dakilang Allah na nawa’y patnubayan ang 
ating mga hakbangin at gawin Niyang maging tapat ang 
ating mga salita at gawa bilang paglilingkod para 
sa Kanya. 



Ang Tagapaglathala 



Ang Pambungad 



nil | 

■ 



- 




Ang Nilalaman 


Ang pahina 


Ang Pinakadakilang Pagpapala 


26 


Kung gayon, paano nga ba ang 
pagpapasalamat sa pagpapalang ito? 


27 


Ang Layunin ng Ating Pagkakalikha 
[o Pagkakaroon ng Buhay] 


28 


Ang Islam ay pandaigdigang 
Relihiyon 


29 


At dahil dito ay iginagalang ng Islam ang 
lahat ng kaugalian at kinagisnan ng mga 


29 


tao 




Ang lahat ng kalupaan ay pook ng pag- 
samba sa Allah 


29 


Sa Islam ay walang tagapamagitan 
sa pagitan ng isang alipin at ng 
kanyang Panginoon 


30 


Magkagayon, dumating ang Islam upang 
bigyang-dangal ang tao at itaas sa marangal 
at kagalang-galang na kalagayan. 


30 


At binigyang kalayaan ng Islam ang isip 
ng isang Muslim at hinikayat ito tungo sa 


30 


pagmumuni-muni 




Ang Islam ay Relihiyon ng Buhay 


31 


Ang Pagpapatayo ng Kabihasnan Sa 
Kalupaan 


31 


Ang Pakikihalubilo sa Mga Tao 


31 


Ang Relihiyon ng Kaalaman 


32 


Ang Pag-aaral sa mga Batas ng 
Islam 


32 



Ang Nilalaman 



Haraam 

[Kaaya- 

Mubaah 



Ang mga Islamikong Batas 

Waajib [Kailangan at Dapat] 

[Bavval] Sunnah at Mustababb 
ayaj - Makrooh [Kinamumuhian] 
[Pinahihintulutan] 

Ang Limang Haligi ng Islam 
Paano Ko Malalaman [at 
Matutuhan] ang Mga Batas ng 
Relihiyong (Islam)? 

Ang Islam ang Relihiyon ng 
Katamtaman |Walang Kalabisan at 
Walang Kakulangan) 

Ang Pananampalatayang Islam ay Sumasaklaw 
sa Lahat ng Mga Aspeto ng Buhay 

Ang Islam ay nararapat husgahan sa 
pamamagitan ng mga mararangal na 
prinsipiyo at hindi batay sa mga masasamang 
asal ng ilang iresponsableng Muslim 

Ang Limang Mahahalagang 
Pangangailangan 

Ang Relihiyon 
Ang Buhay 
Ang Isip 

Ang Mga Anak [o mga Supling] 

Ang Mga Ari-arian [at Kayamanan] 



Ang pahina 



33 

33 

33 

35 

36 

37 

38 

39 

40 
40 
40 

40 

41 




Ang Nilalaman 


Ang pahina 


Ang Nilalaman 


Ang pahina 


Ang Mga Patakaran ng Ibaadah 


63 


Ano ang Mga Napaloloob sa Paniniwala sa 


73 


(Pagsamba) 


Mga Kasulatan [o Kapahayagan]? 


Ang Tuwirang Pagtuon ng Pagsamba sa Allah 


63 


Ang Mga Kahigtan [o Kabutihan] at 


74 


Nang Walang Pagtatambal [sa Kanya] 


Katangian ng Dakilang Qur’an 


Ang Pagsang-ayon at Pagsunod sa Sunnah 


63 


Ano ang tungkulin natin para sa Banal na 


75 


(katuruan) ng Sugo ng Allah 


Qur'an? 


Ang Shirk (Pagtatambal sa Kaisahan 


64 


Ano ang Katayuan Natin Tungkol 




ng Allah) 


sa kung ano ang nasa mga naunang 


76 


Ang malaking Shirk 


64 


Kasulatan? 




Ang maliit na Shirk 


65 


Ang Mga Bunga ng Paniniwala sa mga 


77 


Itinuturing ba ang paghingi ng tulong 




Kasulatan 


sa mga tao at ang pagsusumamo sa ka- 


65 


Ang Paniniwala sa mga Sugo 


78 


nila bilang isang Shirk? 




Ang Pangangailangan ng Sangkatauhan 


78 


Ang Paniniwala sa mga Pangalan ng 


67 


sa Mensahe 


Allah at sa Kanyang mga Katangian 


Ito ay Isa sa Mga Haligi ng Eeman 


79 


Ang ilan sa mga Pangalan ng Allah 


67 


(Pananampalataya) 


Ang Mga Bunga ng Paniniwala sa 




Ang Kahulugan ng Paniniwala sa 


79 


Mga Pangalan ng Allah at sa Kanyang 


68 


Mga Sugo 


mga Katangian 




Ano ang Napaloloob sa Paniniwala sa 


80 


Ang Mga Pinakamataas na Antas ng 


69 


Mga Sugo? 


Eeman (Pananampalataya) 


Ang ilan sa mga katangian ng mga 


81 


Ang Ilan sa Mga Kabutihang 


69 


Sugo 


Ibinubunga ng Paniniwala sa Allah 


Ang mga Tanda ng mga Sugo at 


82 


Ang Paniniwala sa mga Anghel 


70 


kanilang mga kapangyarihan 


Ang Kahulugan ng Paniniwala sa mga 


70 


Ang paniniwala ng isang Muslim 




Anghel 


tungkol kay Isa (Hesus) - ipagkaloob 


82 


Ano ang Mga Napaloloob sa Paniniwala sa 


70 


nawa sa kanya ang kapayapaan 




Mga Anghel? 


Siya ay tunay na isa sa pinakadakila sa mga 


82 


Ang paniniwala sa kanilang mga katangian na 


72 


Propeta at may mataas na katayuan 


ating napag-alaman, at ang mga ilan dito ay 


Si 'Isa (Hesus) - ipagkaloob nawa sa kanya 


82 


Ang Mga Mabubuting Bunga ng 


72 


ang pagpapala at kapayapaan 


Paniniwala sa Mga Anghel 


Siya ay si Isa (Hesus) na anak na lalaki ni 


82 


Ang Paniniwala sa Mga Kasulatan [o 


73 


Maryam (Maria) 


Kapahayagan| 


Katotohanang walang Sugo sa pagitan niya at 


83 


Ang Kahulugan ng Paniniwala sa Mga 
Kasulatan [o Kapahayagan] 


73 


kay Muhammad % 





Ang Nilalaman 


Ang pahina 


Ang Nilalaman 


Ang pahina 


Tayo ay naniniwala sa mga kapangyarihan na 


83 


Ano ang Napaloloob sa Paniniwala sa 


89 


pinapangyari ng Allah sa kanyang mga kamay 
Hindi magiging ganap ang Eeman [paniniwala] 


Huling Araw? 

Ang paniniwala sa pagkabuhay na muli at 


89 


ng isang tao hangga’t hindi naniniwala na si ' Isa 


83 


pagtitipon 


(Hesus) ay alipin ng Allah at Kanyang Sugo 




- Ang paniniwala sa pagsusulit [pagtutuos ng 


90 


Tunay na siya ay hindi napatay at hindi 


84 


gawa] at pagtitimbang 


naipako 


Ang Paraiso at ang Apoy: ang Paraiso ay ang 


90 


Ang paniniwala na si Muhammad M ay 


85 


tahanan ng walang hanggang kaligayahan 


isang Propeta at Sugo 


Ang kaparusahan sa libingan at ang lubos na 


91 


Ang partikular na mga katangian ng 


86 


kaligayahan dito 


Mensahe ni Muhammad 


Ang Mga Bunga ng Paniniwala sa 


92 


Ang Mensahe ni Muhammad ang siyang 
sagka o pinakahuli sa mga naunang Mensahe 


86 


Huling Araw 

Ang Paniniwala sa Al-Qadr (Tadhana) 


94 


Ang mensahe ni Muhammad ay nagpapavvalang 


86 


Ang Kahulugan ng Paniniwala sa Al- 


94 


bisa sa mga naunang mensahe 

Ang mensahe ni Muhammad ay sumasaklaw 


86 


Qadr (Tadhana) 

Ano ang napaloloob sa paniniwala sa 


94 

95 


sa dalawang Thaqalain: Ang Jinn at Tao 
Ang Mga Bunga ng Paniniwala sa 


87 


Qadr (Tadhana)? 

Ang tao ay may sariling pagpipilian, 


Mga Sugo 

Ang Paniniwala sa Huling Aravv 


88 


kakayahan at kagustuhan 

Ang Paggamit ng Qadar [Tadhana] 


Ang Kahulugan ng Paniniwala sa 


88 


Bilang Dahilan Upang Gumawa ng 


97 


Huling Araw 

Bakit binibigyang-diin ng Qur’an 


88 


Kasamaan 

Ang Mga Kabutihan ng Paniniwala sa 


98 


Ang Paniniwala sa Huling Araw? 


Qadar [Tadhana] 


y o 






Ang Kahulugan ng Taharah [Kali- 
nisan at Kadalisayan) 

Ano ang hinihiling na kalinisan [na 
dapat tuparin at gampanan] para sa 
Salaah (pagdarasal)? 

Ang Paglilinis mula saNajasah (Karumihan) 




103 

103 



At ang lahat ng bagay ay itinuturing na likas 
na malinis [o dalisay] 

At ang mga bagay na marurumi [at salaula] 1 03 

Ang paglilinis mula sa Najasah (Dumi) 1 04 

Ang mga wastong pamamaraan o [kagandahang 
asal ng] Al-Istinja’ (paghuhugas ng dalawang 
labasan [ng ihi at dumi] sa pamamagitan ng 
paggamit ng tubig] 




Ang Nilalaman 


Ang pahina 


Ang Nilalaman 


Ang pahina 


Al-Hadath (Ang Kalagayan [o Antas 
j ng] Karumihan) 

Ang Hadath Asgar (maliit na antas ng 


106 


Ang mga kinakailangan ng Ghusl (Paliligo) 

Papaano maglilinis ang isang Muslim na 
nasa sa Janabah (sekswal na karumihan) o 


110 


karumihan) at ang [pangangailangan ng] 
Wudhu’ 


107 


nasa kalagayan ng Hadath-Akbar [malaking 
antas ng karumihan]? 


1 1 1 


Paano ako magsasagawa ng Wudhu’? 

Ang Fladath Akbar (nasa kalagayan ng 
malaking dumi) at ang [pangangailangan ng] 
Ghusl (Paliligo) 


108 

110 


Ang Pagpunas sa Medyas 


111 




Ang Iyong Salaah 
(pagdarasal) 



Ang Nilalaman 


Ang pahina 


Ang Salaah (Pagdarasal) 


114 


Ang Kahulugan ng Salaah sa salitang-ugat 


114 


Ang Katayuan ng Salaah (pagdarasal) 
at Kahigtan nito 


114 


Ang Mga Kahalagahan ng Salaah 
(Pagdarasal) 


115 


Kanino ipinatutupad [at ipinag-uutos 
bilang tungkulin] ang pagsasagawa ng 
Salaah (Pagdarasal)? 


116 


Ano ang mga patakaran na 
kailangang maisaalang-alang para 
sa Salaah (pagdarasal)? 


117 


Ang paglilinis 


117 


Ang pagtatakip ng Awrah (mga 
maseselang bahagi ng katawan) 


117 


Ang babae - Ang batang lalaki - Ang lalaki 


117 


Ang Pagharap sa Qiblah (direksiyon sa 
Salaah) 


118 


Ang pagdating ng tamang oras ng 
Salaah (pagdarasal) 


118 




Ang Limang Takdang Pagdarasal 
[Salaah] at Ang Mga Oras Nito 

Ang Lugar ng Salaah (Pagdarasal) 

Ang Pamamaraan ng Salaah 
Ang Niyyah (layunin) 

Tumindig nang matuwid para sa Salaah 

Bigkasin ang pambungad na Du' a 
(panalangin) bilang kaaya-ayang gawain 

Bigkasin ang panimulang Surah (kaba- 
nata) Al-Fatihah 

Ano ang gagawin ng isang hindi nakasasaulo 
ng Al-Fatihah at mga Dhikr (paggunita sa 
Allah) sa [oras ng] Salaah? 

At ang kahulugan ng Surat (kabanata) Al- 
Fatihah ay ang sumusunod 

Nakabubuti sa isang Muslim 
pagkatapos ng Salam mula sa Takdang 
Salaah 

Paano Ako magsasagawa ng 
Salaah? 



119 

120 
123 
123 
123 

123 

124 

124 

125 

129 

130 





Ang Nilalaman 


Ang pahina 


Ang Nilalaman 


Ang pahina 


Ang mga Rukn (haligi) ng Salaah, at 




Ang Pag-ulit ng Anumang Binibigkas ng 


142 


ang mga Wajib (Pangangailangang 


134 


Muaddhin sa pagtatawag [Adhan] nito 


Patakaran) na dapat gawin dito 




Ang Kataimtiman [at Pagpapakumbaba] 


143 


Ang mga Sunnah (kaaya-aya nguni’t 
hindi tungkulin) sa Salaah 


134 


sa Salaah 

Ang kataimtiman [at pagpakumbaba sa 


Ang Sujud As-Sahu 


135 


Salaah ang siyang katotohanan ng Sa- 


143 


Ang Mga Nakakasira sa Salaah 


136 


laah at pinakadiwa nito 




Ang Mga Kinamumuhian sa [oras 
ng] Salaah 


136 


Ang mga pamamaraan na nakatutulong 
sa Kataimtiman ng Salaah 


143 


Ano ang mga Salaah na kalugud- 


137 


Ang Salaah sa Jumu'ah (Biyernes) 


145 


lugod? 

Ang mga oras na ipinagbabawal 


Ang kabutihan ng araw ng Jumu'ah 
(Biyernes) 


145 


dito ang pagsasagawa ng kusang- 
loob na Salaah 


138 


Sino ang Dapat Magsagawa ng 
Jumu'ah? 


146 


Ang Salaah na Jama'ah (sama- 
sama) 


139 


Ang Pamamaraan at Mga Alituntunin 
sa Salaah sa Jumu'ah 


146 


Ang kahulugan ng pagsunod sa Imam 


139 


Sino ang pinapahintulutan na di duma- 


147 


Sino ang Dapat Piliin na maging Imam? 
Saan tatayo ang Imam (namumuno sa 


139 


lo sa Jumu'ah? 

Ang tuloy-tuloy ba na gawain o tun- 


Salaah) at yaong mga Ma’mum (sumu- 
sunod sa Imam sa pagdarasal)? 

Paano Isagawa ang mga di-inabutang 


139 


gkulin ay isang dahilan ng pagliban at 
hindi pagdalo sa Jumu'ah? 

Kailan ipinahihintulot sa isang gawain 


147 


yunit [o bahaging di-naabutan] sa Sa- 
laah ng Imam? 


140 


o hanap-buhay ang pagliban sa Salatul- 
Jumu'ah? 


148 


Sa paano naaabutan ang Rak'ah? 

Ang Adhan (panawagan para sa 


140 

141 


Ang Salaah (pagdarasal) ng maysa- 
kit o may karamdaman 


148 


Salaah) 


Ang Salaah ng isang Musafir (na- 


149 


Ang pamamaraan ng Adhan at Iqamah 


141 


glalakbay) 








Ang Nilalaman 


Ang pahina 


Ang Pag-aayuno sa Buwan ng 
Ramadhan 


152 


Ang Kahulugan ng Pag-aayuno 


152 


Buwan ng Ramadhan 


152 


Ang Kabutihan ng Buwan ng Ramad- 
han 


152 


Ang Wagas na Layunin sa Pag- 
aayuno 


153 


Ang kabutihan ng Pag-aayuno 


154 


Ang Mga Bagay na Nakasisira sa 
Pag-aayuno 


155 


Ang pagkain at pag-inom 


155 


Ang pagsasalin ng dugo sa pasyenteng 
may karamdaman na tumatanggap ng 
dugo at ang isang bahagi nito 


155 


Ang pakikipagtalik at Ang paglabas ng 
semilya 


155 


Ang sadyang pagsusuka 


155 


Paglabas ng dugo sanhi ng pagreregla 
o pagdurugo 


155 


Sino ang pinahintuiutan ng Allah 
na itigil ang pag-aayuno 


156 


Ang may sakit 


156 



Ang Nilalaman 


Ang pahina 


Ang walang kakayahan sa pag-aayuno dahil 
sa katandaan at karamdaman na walang pag- 
asang malunasan. 


156 


Ang naglalakbav 


156 


Ang dinatnan ng dugo sanhi ng pagreregla o 
panganganak 


156 


Ang nagbubuntis at nagpapasuso 


156 


Ano ang Hatol sa Isang Muslim na Iti- 
nigil ang Kanyang Pag-aayuno sa Ra- 
madhan? 


157 


Ang Mga Kusang-loob na pag- 
aayuno 


157 


Ang Araw ng ' Ashura’ 


157 


Ang Araw ng 'Arafah 


157 


Ang Anim na Araw sa Shawwal 


158 


Ang Pinagpalang Eidul Fitr 


158 


Ano Ang Mga Itinatagubilin Para sa 
Araw ng Eid? 


159 


Ang pagsasagawa ng Salaatul Eid (pagdarasal 
sa Eid) 


159 


Ang Zakatul Fitr (Ang kavvanggawa pagkata- 
pos ng Ramadhan) 


159 


Ipinag-utos na palaganapin ang kaligaya- 
han at pagsasaya sa buong pamilya 


160 


Ipinag-utos ang pagpupuri at pagdakila sa 
Allah sa gabi ng Eid (kinabukasan ay Eid) 


161 





Ang Iyong Hajj (Ang 
Pilgrimahe) 



5 


Ang Iyong 
Zakaah (Takdang 
kawanggawa) 




Ang Nilaiaman Ang pahina 


IBK Ang Nilaiaman Ang pahina 



Ang Mga Layunin ng Zakaah 
(Takdang Kawanggawa) 

Ano ang mga kayamanan na kinakai- 
langang patawan ng Zakaah? 

Ang ginto at ang pilak 

Ang mga ari-arian at mga salaping pa- 

pel 

Ang Mga Paninda Para sa Kalakalan 



Ang Mga Yamang-lupa tulad ng mga 
ani, mga bunga at mga butil. 

Ang mga Yamang-Hayupan 

Kanino nararapat ibinibigay [at 
ipamahagi] ang Zakaah? 

At ang mga uri ng tao na karapat-dapat 
bahaginan [at tumanggap] ng Zakaah 



Ang xNilalaman 



Ang pahina 



Ang Nilaiaman Ang pahina 



Ang Mga Kabutihan at Katangian 
ng Makkah at Masjidil Haram (Ang 
Sagradong Bahay-dalanginan) 

Ang Kahulugan ng Hajj (malaking 
Pilgrimahe) 

Ang oras ng Hajj 

Sino Ang May Tungkuling Upang 
Magsagawa ng Hajj? 

Ang Kakayahan ng isang Muslim 
Upang Magsagawa ng Hajj 
Ang pangangailangan ng isang Mahram 
(lalaking malapit na kamag-anak) ng 
isang babae para sa pagsasagawa ng ka- 
nyang Hajj 

Ang Mga Kabutihan ng Hajj 
Ang Mga Layunin ng Hajj 



170 

172 

172 

172 

173 

174 

174 

175 



Ang Umrah (maliit na pilgrimahe) 


177 


Ang Pinagpalang Eidul Adha 


178 


Ito ang pinakamainam sa mga araw ng 
taon 


178 


Ano ang Dapat Gawin sa Araw ng 
Eidul Adha? 


178 


Ang Udhhiyah 


178 


Ang mga Patakaran na Dapat Tuparin 
Para sa Hayop na Iniaalay Bilang Han- 
dog 


179 


Ang Pagdalaw sa Lungsod ng Pro- 
peta (Madinah) 


180 


Ano ang Mga Alituntunin na Dapat Tu- 
parin Para sa Pagdalaw sa Lungsod ng 
Propeta (Madinah)? 


180 








Ang lyong Mga 
Pananalapi [at Mga 
Ugnayang-kalakalan] 




Ang Nilalaman 



Ang lyong Mga Ugnayang Pangkalakalan 
at Pananalapi 

Sa Pangkalahatang Pananaw ng Islam, 
ang Lahat ng Kalakalan [at Pananalapi] 
ay Ipinahihintulot 

Ang Mga Bagay na Bawal Sanhi ng Li- 
kas na Karumihan Nito 

Ang Mga Halimbawa ng Mga Bagay na 
Ipinagbabawal Sanhi ng Kanilang Karumihan 

Ang Mga Bagay na Bawal Sanhi ng 
Maling Pamamaraan ng Pagkamit [o 
Paghango at Pagkatamo] Nito 

Ang Riba (Pagpapatubo) 

Riba Ad-Dayn (pagpapatubo sa pautang) 
Riba Al-Qard (pagpapatubo sa utang) 
Ang Hatol ng Batas ng Islam Tungkol sa Riba 
Ang Kaparusahang Nakapataw sa Riba 

Ang Mga Panganib o Nakakapinsalang 
Naidudulot ng Riba sa Tao at sa Lipu- 
nan 

Ito ay nagdudulot ng masidhing kawalan ng 
kaayusan sa pamamahagi ng yaman 

Ito ay. nag-aanyaya ng vvalang kabuluhang 
pagtatapon ng yaman at pagmamalabis sa vva- 
lang kapararakang gastusin 

Ang Riba (pagpapatubo) ay pumipigil [at huma- 
hadlang] sa mga mayayamang namumuhunan 
mula sa mga mabubuti at kapaki-pakinabang na 
pamumuhunang kalakalan sa bansa 

Ang Riba ay isang dahilan ng pagkawala ng 
biyaya ng yaman at pagbagsak ng kabuhayan 
[ekonomiya] 

Ano ang hatol kapag siya ay yumakap 
sa Islam, samantalang siya ay nakatali 
sa isang kasunduang patubuan? 



Ang pahina 

184 

185 

185 

185 

185 

186 
186 
186 
186 

187 

188 

188 

188 

188 

188 

189 



Ang Nilalaman 



Ang Panlilinlang sa Pamamagitan ng Ka- 
mangmangan at Kawalang Katiyakan 

Ang Mga Halimbawa ng Bilihan na 
Kinasasangkutan ng Kawalang-kabati- 
ran [o Kawalan ng Katiyakan] 

Ang Mga Pangyayari o [Mga Pagkakataong] 
Kung Saan ang Kawalang Kabatiran [o 
Kamuwangan] ay Makapagdulot ng Pag- 
aalinlangan sa Kasunduan 

Ang Dhulm (kawalang katarungan o ka- 
tuwiran) at pagkamkam ng mga yaman at 
ari-arian ng mga tao sa paraang di-maka- 
tuwiran 

Ang pamimilit 

Ang pandaraya at panlilinlang 

Ang Paglalaro [o Panlilinlang] sa Ba- 
tas 

Ang Rishwah (Suhol) 

Ano ang hatol ng Islam hinggil sa isang 
yumakap sa Islam na kumuha o tumatanggap 
ng yaman sa paraang di-makatuwiran noong 
panahon na hindi pa siya Muslim? 

Ang Sugal at Larong-sugal 
Ano ang Sugal at Larong-sugal? 

Ang Hatol o Kapasiyahan ng Islam 
Hinggil sa Sugal: 

Ang Mga Kapinsalaan ng Pagsusugal 
at Larong-sugal sa Tao at sa Lipunan 

Ito ang nagtatanim ng gal it at poot sa pagitan 
ng mga manunugal o manlalaro 

Ang pagsusugal ang paninira sa mga ari-arian 
at paglulustay ng mga yaman 

Ang pagkahumaling at pagkahilig sa sugal 

Ang Mga Iba’t Ibang Uri ng Sugal 



Ang pahina 

190 

190 

190 



191 

191 

191 

192 

192 

193 

193 

193 

193 

194 
194 

194 

194 

195 



Ang Nilalaman 



Ang Mga Wastong Pamamaraan ng Ka- 
lakalan na Binigyang-diin ng Islam 

Al-Amanah (ang Tiwala) 




Ang Nilalaman 



Ang Katapatan 

Ang Kahusayan sa Paggawa 




8 I Ang Iyong Pagkain 
I at Inumin 



Ang Nilalaman 


Ang pahina 


Ang Nilalaman 


Ang pahina 


Ang Pangkalahatang Alituntunin Tun- 


200 


Ang Mga Ipinagbabawal Kainin Mula 


204 


gkol sa Pagkain at Inumin 


sa Mga Hayop 


Ang Mga Pag-aanihan at mga Bunga 


200 


Ang Islamikong Pagkakatay 


204 


Ang Mga Inuming Nakalalasing at 


201 


Ang Mga uri ng Karne Sa mga Kainan at 


205 


ang Alkohol 


mga Pamilihan 


Ang Pangangalaga sa Isip 

Ang Kapasiyahan tungkol sa Khamr 
(Lahat ng Uri ng Inuming Nakalalasing) 


201 

201 


Ang Pangangaso Ayon sa Batas ng 
Islam 

At mga patakaran para sa pangangaso 


206 


Ang Mga (Bawal na) Gamot 


202 


ng mga hayop at maiilap [o mababangis 
na hayop] ay nararapat na tuparin 


206 


Ang Mga Pagkaing H mango Mu la 
sa Dagat 


202 


kabilang na ang mga sumusunod: 
Ang mga kagandahang asal sa 


207 


Ang Mga Hayop sa Kalupaan 
Ano ang Mga Hayop na Ipinahihintulot? 


203 

203 


pagkain at pag-inom 




Ang lyong Pananamit 
[Kasuutanj 




Ang Nilalaman 



Ang Pananamit |o Kasuutan] sa Pana- 
naw ng Islam 

Ang Pananamit ay Nagbibigay ng Ma- 
raming Bilang ng Mabuting Layunin 

Ang Pangkalahatang Alituntunin Tungkol 
sa Kasuutan [Pananamit] 



Ang pahina 

212 

212 

213 



Ang Nilalaman 



Ang pahina 



Ang mga Kasuutan na Ipinagba- 
bawal 

Ang anumang naglalantad ng ' Aw rah (ba- 
hagi ng katawan na kailangang takpan) 

Ang anumang kasuutang may pag- 
kakahawig sa pagitan ng dalawang 
kasarian 



213 



213 



214 






Ang Nilalaman 


Ang pahina 


Ang Nilalaman 


Ang pahina 


Ang anumang kasuutang may pagkaka- 


214 


Kapag ito ay mayroong sutla o ginto 


215 


hawig sa mga di-muslim. 


para sa mga kalalakihan 


Ang anumang kasuutang nagpapahiwa- 


215 


Ang anumang may kasamang pagma- 


215 


tig ng pagmamalaki at pagmamataas 


malabis rito at paglulustay 



10 Ang Iyong Pamilya 




Ang Nilalaman 


Ang pahina 


Ang Katayuan ng Pamilya sa Islam 


218 


Pinahalagahan ng Islam ang prinsipyo 
ng pag-aasawa at ang pagbuo ng pami- 
lya 


218 


Ipinagkaloob ng Islam sa bawa’t miyem- 
bro ng pamilya ang lubos na paggalang, 
maging ito man ay lalaki o babae 


218 


Sadyang masigasig ang Islam sa pagtata- 
nim ng prinsipyo ng pagpapahalaga at pag- 
galang para sa mga ama at mga ina 


219 


Ipinag-utos nito ang pangangalaga sa mga 
karapatan ng mga anak na lalaki at mga ba- 
bae 


219 


Ipinag-utos nito sa isang Muslim na 
pag-ibayuhin ang ugnayan ng pagkaka- 
mag-anak 


219 


Ang Katayuan ng Babae sa Islam 


220 


Pinarangalan ng Islam ang babae at pi- 
nalaya mula sa pagkaalipin ng lalaki 


220 


Mga kababaihan na Ipinag-utos ng Is- 
lam ang Pag-aalaga sa kanila 


221 


Ang ina 


221 


Ang anak na babae 


221 


Ang asavvang babae 


221 



Ang Nilalaman 


Ang pahina 


Walang puwang sa pagitan ng dalawang 
kasarian [lalaki at babae] upang si la ay 
maglaban sa isa’t isa 


222 


Ang mga uri ng babae para sa lalaki 


222 


Na ang babae ay magiging kanyang 
asawa 


222 


Na siya (ang babae) ay magiging isa sa 
kanyang mga Mahram 


222 


Na ang babae ay hindi kaanu-ano para 
sa kanya 


225 


Ang mga patakaran ng ugnayan sa pa- 
gitan ng isang lalaki at ng isang babaeng 
banyaga (hindi kaanu-ano) 


225 


Ang pagbaba ng paningin 


225 


Ang pakikitungo ayon sa kagandahang 
asal at pag-uugali 


226 


Ang pagbabawal sa Al-Khulwah (pag- 
iisa) 


226 


Al-Hijab (Ang Pagsusuot ng Takip) 


227 


Ang Mga Mangganan ng Hijab (pagsusuot ng 
Takip) 


227 


Ang Mga Patakaran ng Hijab na pantakip 


227 


Ang Pag-aasawa sa Islam 


228 


Ang Mga Patakaran ng Islam sa Babaeng 
Pakakasalan 


228 






Ang Nilalaman 

Ang mga Patakaran ng Islam sa Lala- 
king Mag-aasawa 

Ang mga karapatan ng asawang lalaki at 
asawang babae 

Ang mga karapatan ng asawang babae 

Ang paggugol at ang tahanan 

Ang magandang pakikitungo 

Ang pinamamahalaan at pagbabata (pagpapasan 
ng mga tungkulin [at pananagutan] 

Ang pamamalagi [at pananatili sa kanya] sa 
gabi 

Ang pagtatanggol sa kanya, sapagka’t siya ay 
tunay na iyong dangal at karangalan 

Hindi Nararapat na Ipinagkakalat ang mga 
Lihim ng Asawang Babae 

Hindi Ipinahihintulot ang Marahas at 
Pagmamalabis sa Babae 

Ang pagtuturo sa kanya at ang pagpapayo sa 
kanya 

Ang pagiging masigasig sa mga patakaran [o 
pangangailanganj ng asawang babae 

Ang Mga Karapatan ng Asawang 
Lalaki 

Ang tungkulin ng pagsunod sa kabutihan 

Ang Kakayahan ng Asawang Lalaki sa 
Pakikipag-ugnayang-sekswal sa Kanyang 
Asawa 

Ang huwag pahintulutan ang sinumang 
kinasusuklaman ng asawang lalaki na pumasok 
sa bahay 

Ang huwag lumabas ng bahay maliban sa 
kapahintulutan ng asawang lalaki 

Ang paglilingkod ng babae sa kanyang asawa 

Ang Pag-aasawa Nang Higit sa Isang 
Babae 

Ang Katarungan 

Ang kakayahan ng paggugol sa mga asawa 



Ang pahina 

229 

230 

230 

230 

231 

231 

232 
232 
232 

232 

233 

233 

234 
234 

234 

234 

234 

234 

235 

235 

236 



Ang Nilalaman 



Ang pahina 



Ang Walang Pagmamalabis sa Pag-aasawa 
nang higit sa apat na babae 

Ang Talaq (Diborsiyo) 

Ang Islam ay nag-aanyaya na ang 
kasunduan ng pag-aasawa ay maging 
panghabambuhay 

Bilang pangkalahatang alituntunin, ang 
diborsiyo ay nasa kamay ng lalaki at 
hindi sa kamay ng babae 
Ang Mga Karapatan ng Mga Magulang 

Ang panganib ng pagsuway sa mga 
magulang at pang-aabuso sa kanila 

Ang pagsunod sa kanila sa hindi 
pagkakasala sa Allah 

Ang pagiging mabuti sa kanila, 
lalung-lalo na sa kanilang panahon ng 
katandaan [at kahinaan] 

Ang Mga Magulang na Hindi 
Naniniwala (Hindi Mga Muslim) 

Ang Mga Karapatan ng Mga Anak 

Ang pagpili ng mabuting asawa upang 
maging isang huwaran at mabuting ina 

Ang pagbigay sa kanila ng magagandang 
pangalan 

Ang pagbutihin ang pagdisiplina sa kanila 
at pagtuturo sa kanila sa mga prinsipyo ng 
pananampalataya at ibunsod sa kanila ang 
pagmamahal dito 

Ang paggugol 

Ang pagiging makatarungan sa pagitan 
ng mga anak, maging mga lalaki man o 
mga babae 



236 

237 

237 

237 

238 

238 

239 
239 

239 

240 
240 

240 

240 

241 
241 





Ang Iyong Pag- uugali 
[At Kagandahang-asal| 
sa Islam 



EH 



Ang Nilalaman 



H 




Ang Katayuan ng Kagandahang- 
asal [at Pag-uugali| sa Islam 

Katotohanan ito ang Pinakamahalaga sa 
Mga Layunin ng Pagsugo kay Propeta 
Muhammad M para sa sangkatauhan 

Katotohanang ang Kagandahang-asal [at 
pag-uugali] ay isang matibay na bahagi 
ng Eeman [paniniwala] at ng pananalig 

Katotohanan, ang pag-uugali ay 
nakaugnay sa lahat ng uri ng Ibaadah 
(mga gawaing pagsamba) 

Ang mga dakilang karangalan at malalaking 
gantimpala na inilaan ng Allah para sa mga 
nagtataglay ng magandang pag-uugali 

Ang Mga Kahigtan |o Katangian) ng 
Kagandahang-asal [at pag-uugali| sa 
Islam 

Ang magandang ugali ay hindi natatangi 
sa isang uri ng mga tao 

Ang Ugali [na Dapat Ilarawan] sa mga Hindi 
Muslim 

Ang Kagandahang-asal sa Mga Hayop 



244 

244 

245 

246 

247 

247 

247 

248 



Ang pahina 



244 



Ang Nilalainan 



Ang Kagandahang-asal [at Pag-uugali] Upang 
Mapangalagaan ang Kapaligiran 

Ang Kagandahang-asal [at Magandang 
Pag-uugali] sa Lahat ng Aspeto ng 
Buhay 

Ang Pamilya 
Ang Kalakalan 

Ang Pagsisikap-Pangkabuhayan [o Industriya] 

Ang Ilang Pag-uugali ng Islam sa 
[Panahon ng] Digmaan 

I lan sa Mga Larawan ng Talambuhay ng 
Propeta M at Kanyang Pag-uugali 

Ang Kababaang-loob 
Ang Habag 

Ang Kanyang Habag sa Mga Bata 
Ang Kanyang Habag sa Mga Kababaihan 
Ang Kanyang Habag sa mga Mahihina 
Ang Kanyang Habag sa Mga Hayop 

Ang Katarungan 

Ang Pagmamagandang-loob at Pagiging 
Bukas-palad 



Ang pahina 

249 

250 

250 

250 

251 

251 

252 

252 

253 

253 

254 

255 

255 

256 

256 




12 



Ang Iyong 
Baeone Buhav 




Paano pumasok ang tao sa Islam? 

Makakapasok ang tao sa Islam kapag 
siya ay nagpahayag ng Shahadatayn 
(dalawang pagsasaksi) 

Ang Pagligo ng Bagong-Yakap sa Islam 
At-Tawbah (Ang Pagsisisi) 

Ano ang Mga Patakaran ng Wastong 
Pagsisisi [at Pagbabalik-loob]? 

Ang Pagtigil [o Pagtalikod] Mula sa Mga 
Pagkakasala 

Ang Mataos na Pagsisisi sa Mga Naunang mga 
Kasalanan at Pagkakasala 

Ang Matatag na Pagpapasiya na hindi na ito 
babalikan pa 

Ang Mga Hakbangin Upang Mabigyan ng 
Katotohanan ang Matatag na Pagpapasiya 

Ano ang kasunod na hakbangin 
pagkatapos ng Tawbah (pagsisisi)? 

Ang Tamis ng Eeman 
[Pananampalataya] 

Ang Pasasalamat sa Biyaya ng 
Patnubay at Pagsisisi 

Ang matatag [o mahigpit] na paghawak sa 
Paniniwala at pagtitiis sa kapinsalaan dito 

Ang pagsusumikap sa pag-aayaya 
rito sa pamamagitan ng mahusay na 
karunungan at magandang pangangaral 

Ang Da'wah (pag-aanyaya) sa Islam 

Ang Mga Kabutihan ng Pag-aanyaya sa 
Allah 



260 

260 

260 

261 

261 

261 

261 

262 

262 

262 

263 

264 

264 

265 

266 
266 



Ang pag-aanyaya sa Allah ay daan sa 
tagumpay at pagtatagumpay sa mundong ito at 
sa Huling Araw 

Ang pananalita ng Da'iyah (tagapag-anyaya) 
ang pinakamabuti sa mga pananalita at 
ipinagkakapuri at pinakamamahal ng Allah 

Ang Da'wah ay pagpapatupad sa Kautusan ng 
Allah na Tigib ng Kaluwalhatian 

Tunay na ito ang tungkulin ng lahat ng Sugo 

Ang Da'wah ay pinagmumulan ng walang 
katapusang kabutihan 

Ang gantimpala ng Da'iyah (tagapag-anyaya) 
sa Allah ay high na mabuti kaysa sa lahat ng 
karangyaan ng mundong ito 

Ang Mga Pangangailangang [Katangian 
na Dapat Taglayin] ng Wastong Da'wah 

Ang Tamang Pananaw at Kaalaman 

Ang Hikmah (karunungan at mahusay na 
pamamaraan) sa Da'wah 

Ang Pag-aanyaya sa pamilya 

Ang Iyong Kapaligiran at ang lyong 
Pamilya 

Ang pamilya pagkaraang yumakap 
sa Islam 

Kapag yumakap sa Islam nang sabay 
ang mag-asawa 

Nguni’t ano ang hatol kapag ang lalaki 
ay yumakap sa Islam at hindi yumakap 
sa Islam ang kanyang asawa? 

Ang asawang babae ay Hudyo o Kristiyano 

Ang Asawang Babae ay Hindi Hudyo o 
Kristiyano 



266 

266 

266 

266 

267 

267 

268 
268 
268 

269 

270 

270 

270 

271 

271 

271 




Ang Nilalaman 



Ang Iddah (panahon ng paghihintay) 
ng babaing hiniwalayan 

Kung siya [babae] ay pinakasalan ng lalaki at 
siya fbabae] ay hindi naangkin nito 

Ang Iddah (panahon ng paghihintay) ng isang 
nagdadalang tao 

Kung siya ay hindi nagdadalang-tao at 
dinaratnan pa rin ng buvvanang regal 

Kung siya ay hindi nakararanas ng pagreregla 
sanhi ng kanyang kabataan, o katandaan nito at 
pagtigil ng pagreregla 

Ano ang hatol kapag yumakap sa Islam 
ang babae at hindi yumakap sa Islam 
ang kanyang asawa? 

Ang pagyakap sa Islam ng mga kaba- 
taan: 



Ang pahina 



272 



272 



272 



272 



272 



274 



275 



Ang Nilalaman Ang pahina 

Nakabubuti bang magpalit ng pan- 

galan matapos ang pagyakap sa Is- 277 

lam? 

Samakatuwid, itinatagubilin ang pag- 
papalit ng pangalan sa mga kalagayan 277 
na sumusunod 

Sunan Al-Fitrah (Ang Mga Ma- 
bubuting Likas na Kaugalian) 

Ang pagtutuli 280 

Ang pag-aahit 281 

Ang paggupit ng bigote 28 1 

Ang pagpapahaba ng balbas 28 1 

Ang pagpuputol ng mga kuko 28 1 

Ang pagbubunot sa kilikili 28 1 






Ang Pambungad 



Isang malugod na pagbati para sa iyo, na ikaw ay ginawaran ng Allah ng 
tagumpay at pagpapala sa pamamagitan ng Kanyang patnubay at paghango mula 
sa kadiliman tungo sa liwanag at sa dakilang pananampalataya [o relihiyon] na 
ito - ang Islam. 

At isang malugod na pagbati para sa iyo nang dahil sa katatagan na iyong 
ipinamalas at sa iyong kawalang-kinikilingang pananaliksik [at paghahanap] sa 
katotohanan na siyang nagbunsod para sa iyo upang ikaw ay makapagtakda ng 
isang pinakamahalagang pagpapasiya para sa iyong buhay - ang iyong pagyakap 
sa dakilang pananampalatayang ito - ang Islam. 

At isang taong bumili ng isang kagamitan o sumapi sa isang samahan o pangkat 
o kapisanan, ay likas na masigasig na matutunan at basahin ang tungkol sa 
kanyang karapatan at pananagutan at kung paano siya makitungo sa kanyang 
bagong hinarap na kalagayan. 

Kaya, paano pa kaya ang isang ginawaran ng pagpapala ng Allah sa pamamagitan 
ng paghango sa kanya mula sa kadiliman tungo sa liwanag ng pananampalataya, 
samakatuwid walang alinlangan na siya ay lubhang umaasam na malaman [at 
matutunan] ang mga batas ng kanyang relihiyon upang sambahin ang Allah nang 
may [tamang] pananaw at kaalaman at kakayahang makipag-ugnayan sa lahat ng 
mga pagbabago sa kanyang kapaligiran batay sa Batas ng Islam sa [pamamaraang] 
kaaya-aya. 

At ang mga magagandang balita na nararapat mong maramdaman habang ikaw 
ay nasa mga panahon ng iyong pag-aaral ay ang lahat ng mga kaalaman. Ang iyong 
natututunan ay kinabibilangan ng kabuuang pamana ng mga Propeta at mga Sugo 
[para sa sangkatauhan]; sapagka’t walang kayamanan o ari-arian ang maaaring 
makuha mula sa pamana ng mga Propeta, bagkus ang nakukuhang pamana mula 
sa kanila ay ang Kaalamang nauukol sa pananampalataya [o relihiyon ng Allah]. 
Kaya sinuman ang nagsaliksik ay tunay na kanyang natamo ang dakilang bahagi 
ng kaalamang ito bilang pamana ng mga Propeta (Abu Daud 88). 



Ang katangi-tanging gabay na inilahad sa iyo ay siyang unang hakbang 
at tumatayo bilang isang bahaging batayan ng iyong pag-aaral sa dakilang 
pananampalataya na ito na walang alinlangang ito ang siyang pinakamarangal 
na pagpapalang iginagawad ng Allah sa tao. Ito ay nagkakaloob sa iyo ng 
mga alituntuning gagabay sa iyo sa lahat ng mga aspeto ng buhay na iyong 
kahaharapin, at tumutugon sa iyong mga mahahalagang katanungan, at susuporta 
sa iyo sa pakikitungo sa mga taong nasa iyong kapaligiran at matagumpay na 
pakikisalamuha sa iba’t ibang kalagayan na karaniwan mong matatagpuan sa 
iyong sarili. Inilahad sa isang malinaw na pamamaraan, ang gabay na ito ay 
nagbibigay sa iyo nang may kaakibat na kaalamang nagmula sa Qur’an at sa 
Sunnah ng Propeta M bukod pa sa pagkakaroon ng isang gabay ng aklat na ito, 
ito ay kalugud-lugod sa pagbabasa at pagsasaliksik. Ito rin ay isang sangguniang 
gabay na maaari mong balikan sa bawa’t sandali na iyong kahaharapin ang isang 
pangyayari [o kalagayan] o pangangalagaan upang iyong malaman ang batas o 
hatol ng Allah sa isang naturang usapin [o paksa]. 

At humihiling kami sa Dakilang Allah para sa iyo ng karagdagang gabay at 
patnubay, at nawa’y Kanyang panatilihin ang iyong puso sa pagsunod sa Kanya 
at sa Kanyang relihiyon, at nawa’y ipagkaloob din sa iyo ang pagpapala saan ka 
man naroroon at tanggapin tayong lahat sa Paraiso kasama ng mga Propeta at mga 
matatapat na alipin ng Dakilang Allah [Ameen]. 






Ang Mga Nilalaman Ng Pambungad: 



Ang Pinakadakilang Pagpapala Para Sa Mga Nilikha 

Ang Layunin Ng Ating Pagkakaroon Ng Buhay 

Ang Islam Ay Relihiyong Pandaigdigan 

Walang Tagapamagitan Sa Pagitan Ng Diyos at Tao. 
[tulad ng pahina bilang 9| 

Ang Islam Ay Relihiyon Ng Buhay 

Ang Pag-aaral Sa Mga Batas Ng Islam 

Ang Mga Islamikong Batas 

Paano Ko Malalaman Ang Mga Alituntunin ng 
Islam? 

Ang Islam ay Relihiyon ng Katamtaman [Walang 
Pagmamalabis at Pagkukulang] 

Ang Relihiyong (Islam) ay Sumasaklaw sa Lahat ng 
mga Aspeto ng Buhay 

Ang Islam ay Nararapat Hinuhusgahan Batay 
sa Dakilang Prinsipiyo nito at Hindi Batay sa 
Masasamang Asal ng Ibang mga Iresponsableng 
Muslim. 

Ang Limang Pangangailangan. 




Ang Pambungad 



> Ang Pinakadakilang Pagpapala 



Ang Allah ay nagkaloob sa tao ng mga biyaya 
nang walang takdang bilang nito, kaya nananatiling 
nagtatamasa ang bawa’t isa sa atin sa mga biyaya 
at kabutihang-loob ng Allah. Kaluwalhatian sa 
Kanya, Siya ang nagkaloob sa atin ng biyaya 
ng pandinig at paningin, pag-iisip, kalusugan, 
kayamanan at pamilya. Kanyang itinalaga sa atin 
[ang pangangasiwa] ng kabuuan ng sansinukob, 
ang araw, ang kalangitan, ang kalupaan nito at 
ang mga di-mabilang na bagay, tulad ng sinabi ng 
Allah: {At kung inyong bibilangin ang pagpapala 
ng Allah, kailanman ay hindi ninyo maitatakda ang 
bilang nito}. Surah An-Nahl (16): 18 

Nguni’t ang lahat ng mga pagpapalang ito ay 
may katapusan batay sa maikling buhay nating 
ito. Ang tanging pagpapala na maghahatid sa 
atin ng kasiyahan at kapanatagan sa mundong 
ito at umaabot ang [magandang] bunga nito 
hanggang sa kabilang buhay ay ang pagpapala 
bilang mabuting Muslim na [dulot ng] patnubay 
ng Islam. Ito ang pinakamalaking pagpapala na 
ipinagkaloob ng Allah sa Kanyang mga alipin. 

At ito ang dahilan kung bakit iniugnay ng Allah 
ang pagpapalang ito sa Kanya bilang natatanging 
karangalan bukod sa iba pang pagpapala. Siya, 
ang Maluwalhati ay nagsabi: 

{Sa Araw na ito, Aking ginawang ganap ang 
inyong relihiyon para sa inyo, ginawang lubos 
ang Aking pagpapala sa inyo at ikinalugod [o 
pinili] para sa inyo ang Islam bilang inyong 
relihiyon.} Surah Al-Maidah (5 ): 3 




26 



At anong pinakadakilang pagpapala ng Allah 
sa tao nang siya ay hanguin mula sa kadiliman 
tungo sa liwanag at siya ay patnubayan sa 



> Ang Islam ang siyang pinakadakilang pagpapala 
|na Kanyang ipinagkaloob| sa mga nilikha. 




pananampalatayang Kanyang ikinalugod [na 
piliin] para sa kanya, upang mabigyan ng 
katotohanan ang layunin at tungkulin na siyang 
dahilan ng paglikha sa kanya at ito ay ang 
pagsamba sa Allah, upang kanyang matamo 
ang kasiyahan sa mundong ito at mabuting 
gantimpala sa kabilang buhay. 

At anong dakilang pagpapala at kagandahang 
loob ng Allah sa atin nang tayo ay Kanyang piliin 
at itinangi upang tayo ang maging pinakamainam 
sa pamayanan na lumitaw sa sangkatauhan 
upang pasanin [at ibantayog] ang salitang 
“Laa ilaaha illallaah [Walang diyos (na dapat 
sambahin) maliban sa Allah], na siyang dahilan 
ng pagkasugo ng Allah sa lahat ng mga Propeta, 
[ipagkaloob nawa sa kanila ang pagpapala at 
kapayapaan]. 

At nang maisip ng ilang mangmang na ang 
kanilang pagiging Muslim ay kabutihang- 
loob sa kanila at ito ay kanilang itinuring 
bilang kabutihang-loob mula sa kanila [na 
kanilang ipinagkaloob] sa Propeta M- Sila ay 
kanyang binalaan na ang lahat ng karangalan 
at kabutihang-loob ay sa Allah lamang na kung 
saan ay Kanyang ginawang madali para sa kanila 
ang patnubay tungo sa pananampalatayang ito. 
Ang Allah ay nagsabi: 

Kanilang itinuturing ito bilang kabutihang- 
loob sa iyo [O Muhammad] na sila ay yumakap 
sa Islam. Sabihin mo: {Huwag ninyong ituring 
ang inyong pagyakap sa Islam bilang kabutihang- 
loob sa akin. Bagkus, ang Allah ay naggawad 
ng kabutihang-loob sa inyo na kayo ay Kanyang 
pinatnubayan tungo sa paniniwala, kung tunay nga 
na kayo ay makatotohanan.} Surah Al-Hujurat (49): 17 



Samakatuwid, ang mga pagpapala ng Allah ay 
marami, magkagayun man ang tanging pagpapala 
na binanggit ng Allah na Kanyang ipinagkaloob 
sa atin ay ang pagpapala ng Islam at ang kaakibat 
na patnubay nito sa pagsamba sa Kanya at sa 
Kanyang Kaisahan. 

Ngun i ’tang pagpapalang ito ay nangangai langan 
ng pasasalamat upang mapanatili at mapatatag. 
Tulad ng sinabi ng Kataas-taasang Allah: {Kung 
kayo ay marunong magpasalamat, kayo ay Aking 
daragdagan [ng Aking biyaya]} Surah Ibrahim (14): 7 

Kung gayon, paano nga ba ang pagpapasalamat 
sa pagpapalang ito? 

Ito ay magagawa sa pamamagitan ng 
dalawang bagay: 



# 

Ang pagtangan nang 
mahigpit [o katatagan 
sa pagsunod] sa 
[mga tungkuling 
itinatagubilin ng] 
pananampalataya 
at ang pagtitiis sa 
mga pasakit na 
maaaring dadanasin 
[sa pagpapalaganap] 
nito. (tingnan ang 
pahina:264) 



& 



Ang pagpapakilala 
[o pagpapalaganap] 
sa Islam at pag- 
aanyaya rito batay 
sa karunungan at 
pagtitiis. (tingnan ang 
pahina:266) 



27 



Ang Pambungad 



Ang Pambungad 



> Ang Layunin ngAting Pagkakalikha (o Pagkakaroon ng Buhay) 



Kapwa nalilito ang maraming pilosopo 
[matatalinong] tao at mga karaniwang tao 
sa pagsagot sa pinakamahalagang tanong sa 
buhay nating ito: 

Bakit ba tayo naririto (sa mundo)? 

Ano ang layunin ng ating buhay? 

At sa katotohanan, binigyang-linaw 
ng Qur’an ang hangarin at layunin ng 
pagkakaroon ng buhay ng tao nang may 
lubusang pagpapaliwanag ayon sa sinabi ng 
Allah: {At hindi Ko nilikha ang Jinn at tao 
kundi upang Ako ay kanilang sambahin 
lamang}. Surah Az-Zariyat (51): 56. Samakatuwid, 
ang Ibaadah (pagsamba) ang siyang layunin 
ng pananatili natin dito sa daigdig na 
ito at maliban dito ay mga karagdagang 
bagay lamang na ating ginagamit para sa 
pagsasakatuparan ng Ibaadah. 

Nguni’t ang Ibaadah ayon sa Islamikong 
konsepto (pananaw at kahulugan) ay 
hindi pagkakait at pagtatakwil sa mga 
karangyaan at kasiyahan ng buhay, bagkus 
ito ay sumasaklaw din sa pagsasagawa 
ng Salaah (pagdarasal), pag-aayuno at 
pagkakawanggawa, at lahat ng gawain ng 
tao, pakikipag-ugnayan, maging ang kanyang 
paglalaro at pagpapakaligaya, hangga’t may 
kalakip itong mabuting layunin at mahusay 
na hangarin. At dahil dito ang Propeta M ay 
nagsabi: “Sa bawa’t bahagi ng katawan ng isa 
sa inyo ay Sadaqah (kawanggawa)”. Ang ibig 
sabihin nito, ang isang Muslim ay nagtatamo 
ng kabayaran at gantimpala maging sa 
kanyang pakikipagtalik sa kanyang asawa. 



At sa gayon, ito ay nagiging [mga gawaing 
pagsamba] ang Ibaadah na siyang layunin ng buhay; 
mga katotohanang bahagi ng buhay , kaya ang isang 
Muslim ay palipat-lipat sa iba’t ibang uri ng mga 
Ibaadah [pagsamba]. Tulad ng sinabi ng Allah: 
{Sabihin mo (O Muhammad): Katotohanan, ang aking 
pagdarasal, ang aking pagkatay ng hayop (bilang 
sakripisyo), ang aking buhay at ang aking kamatayan 
ay para sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng 
mga nilalang}. Surah Al-An'am (6): 162 




28 




> Ang Islam ay Pandaigdigang Relihiyon 



Ang Islam ay dumating bilang isang habag at 
patnubay para sa lahat ng lipon ng mga tao sa 
kabila ng pagkakaiba ng kanilang mga kultura, 
lahi, kaugalian at mga bansa. Tulad ng sinabi 
ng Kataas-taasang Allah: {At hindi ka Namin 
isinugo kundi bilang isang habag sa lahat ng 
nilalang}. Surah Al-Anbiya’ (21): 107 

At dahil dito, iginagalang ng Islam ang lahat 
ng kaugalian at kinagisnan ng mga tao, at hindi 
kinakailangang ito ay baguhin ng mga bagong 
Muslim maliban kung ito ay sumasalungat sa isa 
sa mga batas ng Islam. Kaya anumang kaugaliang 
sumalungat sa Islam ay kinailangang baguhin 
ito ayon sa kung ano ang sumasang-ayon dito, 
sapagka’t ang Allah na nag-utos at nagbawal, 
Siya ang Higit na Nakaaalam, ang Nakababatid 
[at Tigib ng Kaluwalhatian at Kataas-taasan], at 
ang isa sa mga kahilingan ng pananampalataya 
natin sa Allah ay ang pagpapatupad natin sa 
Kanyang Batas. 

At ipinapaalala na ang mga kaugalian ng mga 
Muslim na walang kaugnayan sa Islam at sa 
mga batas nito ay hindi ipinag-utos [o ginawang 
tungkulin] sa isang bagong Muslim na tularan ito 
o maging masigasig rito, sapagka’t ito ay isang uri 
lamang ng kaugalian ng mga tao at bilang isang 
paraan ng kanilang pakikitungo na ipinahihintulot. 

Ang lahat ng kalupaan ay pook ng pagsamba 
sa Allah: 

At itinuturing ng Islam ang lahat ng kalupaan 
bilang pook na maaaring pamuhayan at 
pagsambahan sa Allah, at walang partikular na 
bayan o lugar na kailangan ng mga Muslim na 
sila’y lumikas dito at manirahan, sapagka’t ang 



pinagbabatayan ay ang pagkakaroon ng kakayahan 
sa pagsamba sa Allah. 

At hindi kinailangan para sa isang Muslim na 
lumipat at lumikas sa ibang lugar maliban na 
lamang kung siya ay pinipigilan [o inuusig dahil] 
sa pagsamba sa Allah, sa gayon siya ay nararapat 
lumipat sa isang lugar na magagawa niyang 
sambahin ang Allah. Tulad ng sinabi ng Kataas- 
taasang Allah: {O Aking mga alipin na naniniwala. 
Katotohanan, ang Aking kalupaan ay malawak, 
kaya Ako lamang ang inyong sasambahin}. Surah Al- 
Ankabut (29): 56 




29 



Ang Pambungad 






Ang Pambungad 



> Sa Islam ay walang tagapamagitan sa pagitan ng isang alipin at ng kanyang 
Panginoon 



Maraming relihiyon ang nagbigay ng pangako 
sa ilang mga kasapi nito, at iniugnay ang mga 
gawaing pagsamba ng tao at ang kanilang 
pananampalataya batay sa pagsang-ayon ng 
nasabing tao. Samakatuwid - ayon sa mga 
naturang relihiyon - sila [mga namumuno] 
ay mga tagapamagitan sa Diyos, kaya sila 
ay mapanghuwad na nagsasabing na sila ay 
makapagkakaloob ng kapatawaran sa kanilang 
mga kasalanan at nagsasabi ring sila ay may 
kaalaman sa mga bagay na hindi nakikita . 

Magkagayon, dumating ang Islam upang 
bigyang dangal ang tao at itaas sa marangal at 
kagalang-galang na kalagayan nito, at palayain 
[at pawiin] mula sa kanila ang mating kaisipan 
na ang pagsamba, pagsisisi at kaligtasan ay 
nakasalalay sa kapasiyahan [at kapahintulutan] 
ng isang taong namumuno ng relihiyon gaano 
man siya katapat at mabuti. 

Sa Islam, ang mga gawaing pagsamba ng isang 
Muslim ay tuwirang nakalaan para sa Allah, hindi 
ito nangangailangan ng isang tagapamagitan, 
sapagka’t ang Allah ay napakalapit sa Kanyang 
mga alipin. Kanyang naririnig ang panalangin ng 
isang alipin at Kanyang tinutugunan at nakikita 
ang pagsamba nito at ang pagsasagawa ng Salaah 
nito at Kanyang ginagantimpalaan ito. At walang 
sinumang tao ang may karapatang magpahayag 
ng pagpapatawad o pagtanggap ng pagsisisi. 
Kung ang isang tao ay nagkasala at tapat na 
humingi ng kapatawaran sa Dakilang Allah, 
katiyakan siya ay magkakamit ng kapatawaran. At 
wala sa sinuman ang nagtataglay ng pambihirang 
kapangyarihan at makagagawang bigyang 



impluwensiya ang pangyayari sa sansinukob. 
Bagkus ang lahat ng bagay o kaganapan ay nasa 
Kamay o kapangyarihan ng Allah. 

At binigyang kalayaan ng Islam ang isip 
ng isang Muslim at hinikayat ito tungo sa 
pagmumuni-muni, pag-unawa at pagsangguni 
mula sa hatol [pasiya] ng Qur’an at mula sa 
anumang pinagtibay na mga salita ng Propeta 
M- at ng kanyang mga gawa kung sakali mang 
nagkaroon dito ng pagkakasalungatan. At 
walang isa man sa mga tao ang may angking 
ganap na karapatan, na siya ay nararapat sundin 
sa kanyang pag-uutos sa lahat ng kanyang 
sinasabi maliban sa Sugo ng Allah M sapagka’t 
hindi siya nagsasalita mula sa kanyang sariling 
kagustuhan, datapuwa’t siya ay pinapatnubayan 
at pinaalalahanan ng Dakilang Allah. Batay 
sa sinabi ng Kataas-taasang Allah: {At siya 
ay hindi nagsasabi ng sarili niyang pagnanasa 
(tungkol sa relihiyon), ito ay isa lamang 
inspirasyon (kapahayagan) na ipinahahayag sa 
kanya}. Surah An-Najm (53): 3-4 

Sadyang dakila ang biyaya ng Allah sa atin 
sa pamamagitan ng pananampalatayang ito na 
hayag na tumutugma o umaakma sa likas na 
kalinisan ng puso ng tao, at siya ay ginawang 
pinuno ng kanyang sarili [may sariling 
paninindigan at pagpapasiya] at siya ay pinalaya 
sa pagiging alipin ng mga huwad na diyos at 
pagpapakumbaba sa iba maliban sa Allah [ang 
Tigib ng Kapangyarihan at Kapita-pitagan]. 



30 





> Ang Islam ay Relihiyon ng Buhay 



Ang Islam ay isang relihiyon na tinitimbang 
ang pagitan ng buhay sa mundong ito at ng buhay 
sa Huling Araw. Samakatuwid, ang mundo ay tila 
isang bukirin na pinagtataniman ng isang Muslim 
ng mga kabutihan sa lahat ng mga aspeto ng 
buhay upang kanyang matamo ang gantimpala 
nito sa mundo at Huling Araw. Ang pagpupunla at 
pagtatanim na ito ay nangangailangan nang ganap 
na pagharap sa buhay sa pamamagitan ng tapat 
at sigasig ng sarili at matibay na pagpapasiya. At 
mapagmamalas ito sa mga sumusunod: 

Ang Pagpapatayo ng Kabihasnan sa 
Kalupaan: 

Sinabi ng Kataas-taasang Allah: {Kayo ay 
Kanyang ginawa (o nilikha) mula sa lupa at 
dito rin, kayo ay Kanyang pinatira}. Surah Hud 
(11): 61. Katotohanan, tayo ay nilikha ng Allah 
sa kalupaang ito at tayo ay Kanyang inutusan 
na paunlarin at pagyamanin ito sa pamamagitan 
ng pagsulong ng sibilisasyon upang maglingkod 
sa kapakanan ng tao at hindi sumalungat sa 
mga batas ng Islam na mapagparaya. Bagkus 
itinanghal ang pagtatayo at pagpapaunlad nito 
bilang isa sa mga layunin at gawaing pagsamba 
maging sa pinakamahirap at matinding mga 
kalagayan, at dahil dito ipinaalala ng Propeta M 
na kung magagawa lamang ng isang Muslim na 
makapagtanim ng isang halaman kahit papalapit 
na ang Araw ng Pagbabangong Muli, kailangan 
niyang magmadali sa pagtanim nito kung ito ay 
kanyang makakayanan upang magkaroon siya 
ng isang kawanggawa. (Al-Musnad 2712) 

Ang Pakikihalubilo sa Mga Tao: 

Ipinag-aanyaya ng Islam ang pakikipaglahok 
ng tao sa pagtatayo [o pagpapaunlad] ng 



kabihasnan, sa pagsasaayos, sa pakikihalubilo 
sa kanila, at sa pakikipag-ugnayan sa kanila 
sa pamamagitan ng pinakamataas na antas 
ng pag-uugali at matatayog na asal sa kabila 
ng pagkakaiba ng kanilang mga agham at 
pananampalataya, at ipinaalala na ang paglisan 
at pag-iwas sa mga tao ay hindi pamamaraan 
ng mga da'iyah at mga matutuwid. At ito ang 
dahilan kung bakit itinuring ng Sugo ng Allah 
M na ang pakikihalubilo sa mga tao at pagtitiis 
sa anumang dumarating sa kanya na kapinsalaan 
mula sa kanila at mga pagkakamali (pasakit) 
ay higit na mabuti kaysa sa isang lumilisan at 
lumalayo sa kanila. (Ibn Majah: 4032) 




> Walang kinalaman |at walang kaugnayan) ang Islam 
sa hidvvaan sa pagitan ng relihiyon at agham tulad ng 
|hidwaan] sa pagitan ng ibang mga relihiyon 



31 



Ang Pambungad 






Ang Pambungad 



Relihiyon ng Kaalaman: 

Hindi isang sinadyang pangyayari na ang 
unang salita sa Qur’an na ipinahayag sa Propeta 
M ay ang Iqra’ (Basahin mo), sa katotohanan, 
pinahalagahan at binigyang-diin ng Islam ang 
pagtataguyod sa iba’t ibang uri ng karunungan 
na kapaki-pakinabang para sa tao hanggang sa 
kilalanin ang landas na tinatahak ng isang Muslim 
sa pagsasaliksik ng kaalaman at karunungan 
bilang isang daan at landas patungo sa Paraiso 
tulad ng sinabi ng Propeta $8: “Sinuman ang 
tumahak sa isang landas upang magsaliksik ng 
kaalamam dito, gagawin para sa kanya ng Allah 
ang madaling landas tungo sa mga landas ng 
Paraiso”. (Ibn Habba n: 84) 



At walang kinalaman [at kaugnayan] ang Islam 
sa hidwaan na namamagitan sa pananampalataya 
at karunungan [agham] tulad ng kinasasangkutan 
ng ibang mga relihiyon, bagkus kabaligtaran 
nito, sapagka’t ang pananampalataya ay siyang 
ugat ng karunungan [agham], tagapagtaguyod 
at tagapag-anyaya rito maging sa pag-aaral at 
pagtuturo hanggang ito ay mayroong naidudulot 
na kabutihan sa tao. 

Bagkus pinarangalan ng Islam ang kahalagahan 
ng isang taong maalam na nagtuturo sa mga tao 
ng kabutihan at naggagabay sa pinakamataas na 
antas ng pagpaparangal, sapagka’t ipinabatid 
ng Propeta M na ang lahat ng nilalang ay 
nananalangin para sa isang tagapagturo sa mga 
tao ng kabutihan (At-Tirmidhi: 2685) 



> Ang Pag-aaral sa mga Batas ng Islam 



Nararapat sa isang Muslim ang maging masigasig sa pagsasaliksik at pag-aaral ng mga batas ng Islam 
upang ito ay kanyang maipatupad bilang Ibaadah para sa lahat ng mga aspeto ng kanyang buhay, sa 
kanyang mga pagsamba, mga transaksyong kalakalan at mga pakikipag-ugnayan nang ayon sa wastong 
karunungan at kaalaman, tulad ng sinabi ng Sugo ng Allah H: “Sinuman ang nais ng Allah na igawad 
sa kanya ang kabutihan, Kanyang palalawakin para sa kanya ang pang-unawa sa relihiyon (Islam)”. 
(Al-Bukhari: 71 - Muslim 1037). 

Kaya tungkulin niyang pag-aralan 
ang mga batas na ginawang tungkulin 
[na dapat tupdin] para sa kanya, tulad 
ng pamamaraan ng pagsasagawa ng 
Sah (pagdarasal), Taharah (paglilinis 
sa pamamagitan ng Wudu’ o Ghusl), 
gayundin ang mga ipinahihintulot 
at ipinagbabawal sa mga pagkain 
at inumin at iba pa rito, nakabubuti 
rin para sa kanya ang pag-aaral sa 
mga katuruan na kaaya-aya sa Islam 
bagaman hindi naman ginawang 
tungkulin [na dapat tupdin] para sa 
kanya. 




32 






V 5ft ■ r 

>Ang mga Islamikong Batas : 



Lahat ng salita ng tao at ng kanyang mga kilos ay inuuri sa batas ng Islam Batay sa limang kalagayan: 



Waajib 
[Kailangan at 
Dapat] 


Ito ay ang mga ipinag-uutos ng Allah na ang gumagawa |o tumutupad] nito ay Kanyang 
ginagantimpalaan at pinarurusahan ang hindi gumagawa [o tumutupad] nito, katulad 
ng [takdang] limang pagdarasal at pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan. 


Haraam 

|Bawal] 


Ito ay ang mga ipinagbabavval ng Allah na ginagantimpalaan Niya ang tumatalikod o 
umiiwas nito at pinarurusahan Niya ang gumagawa nito, katulad ng pangangalunya 
at pag-inom ng alak. 


Mustahabb 
[tinawag din ito 
bilang Sunnah at 
Kaaya-aya) 


Ito ay ang itinatagubilin ng Islam ang paggawa nito na kung saan ay ginagantimpalaan 
ang gumagawa nito at hindi pinarurusahan ang hindi gumagawa nito, tulad ng 
pagngiti sa pakikipagharap sa mga tao, at ang pagbati ng Salaam sa kanila, at ang 
pag-alis ng mga dumi sa daan. 


Makrooh 

|Kinaniumuhian| 


Ito ay ang mga itinatagubilin ng Islam na iwasan na kung saan ay ginagantimpalaan 
ang umiiwas o hindi gumagawa nito, datapuwa’t hindi pinarurusahan ang gumagawa 
nito, tulad ng paglalaro ng mga daliri habang nagsasagawa ng Salaah (pagdarasal). 


Mubaah 

[Pinahihintulutan| 


Ito ay nauukol sa mga gawain na hindi ipinagbabawal at hindi rin naman ipinag- 
uutos, tulad ng pagkain, pag-inom at pagsalita. 



> Ang Limang Ha/igi ng Islam : 



Ang Propeta M ay nagsabi: “Itinayo ang Islam sa lima: Ang pagsaksi na walang Diyos (na dapat 
sambahin) maliban sa Allah at si Muhammad ay Sugo ng Allah, ang pagsasagawa ng Salaah (pagdarasal), 
ang pagbibigay ng Zakaah (kawanggawa), ang pagsasagawa ng Hajj (pilgrimahe) sa Tahanan (Ka'bah) 
at ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan”. (Al-Bukhari: 8 -Muslim: 16) 

At ang limang haligi na ito ang siyang mga saligan ng Relihiyon at mga dakilang batayan nito. Marahil 
ay sa susunod na mga kabanata na natin lilinawin ang mga ito at bibigyan ng paliwanag ang mga 
alituntunin nito. 

At ang pangunahin nito ay ang paniniwala at ang Tawheed (Kaisahan ng Allah) na siyang susunod na 
kabanata na pinamagatang (Ang iyong pananampalataya). 

At susunod dito ay ang Salaah (pagdarasal) na siyang pinakadakila at pinakamarangal sa mga Ibaadah 
(gawaing pagsamba). Sinabi niya M : “At ang haligi nito ay ang Salaah (pagdarasal)”. (At-Tirmidhi: 2749) 
ang ibig sabihin: Ang haligi ng Islam na siyang sandigan ng pagkakatayo at pagkakabuo nito at wala ang 
Islam kung walang Salaah (pagdarasal). 

Nguni’t ang Salaah (pagdarasal) upang ito ay tatanggapin [bilang tungkulin ay] kinakailangang 
isagawa ng isang Muslim habang siya ay nasa ganap na kalinisan. At dahil dito, ang mga paksang- 
aralin ng (Ang iyong Eeman [pananampalataya]), ay makatuwirang sundan ng paksang-aralin tungkol 
sa iyong kalinisan at pagkatapos ay (Ang iyong pagdarasal) at ang iba pa. 



33 



Ang Pambungad 








Ang Pambungad 




Ang pagsasaksi na katotohanang walang Diyos (na dapat 
sambahin) maliban sa Allah, at na si Muhammad ay tunay na 
Sugo ng Allah 




Ang Pagsasagavva ng Salaah 
(pagdarasal) 




Ang Pagbibigay ng Zakaah 
(kawangggawa) 




-aayuno sa buwan ng 
Ramadhan 




Ang Pagsasagawa ng Hajj 
(pilgrimahe) sa Tahanan 
(Kaabah) 





■ ' . ■■ .■ ■' 

Ang Mga Haligi ng Islam: 


1 


Ang pagsaksi sa katotohanang walang Diyos (na dapat sanibahin) maliban 
sa Allah, at na si Muhammad ay tunay na Sugo ng Allah 


2 


Ang Pagsasagawa ng Salaah (Pagdarasal) 


3 


Ang Pagbibigay ng Zakaah (Kawangggawa) 


4 


Ang Pag-aayuno sa Buwan ng Ramadhan 


5 


Ang Pagsasagawa ng Hajj (Pilgrimahe) sa Tahanan (Kaabah) 



34 








> Paano Ko Malalaman [at Matutuhan ] ang Mga Batas ng Relihiyong (Islam ) ? 




Sinuman ang dinapuan ng sakit at nais niyang 
magpagamot, katiyakang siya ay maghahanap ng 
pinakamagaling na manggagamot at dalubhasa upang 
makakuha mula rito ng mahusay na gamot, at kailanman 
ay hindi siya magpapabaya sa pagkuha ng anumang 
riseta mula sa kaninumang duktor sapagka’t ang buhay 
niya ang siyang pinakamahalaga para sa kanya. 

Walang alinlangan, ang pananampalataya 
[relihiyon] ang siyang pinakamahalaga sa atin sa 
lahat ng yaman, kaya tungkulin nating magsumikap 
sa pag-aaral ng ating pananampalataya, at 
magtanong sa mga bagay na hindi natin nalalaman 
mula sa mga Muslim iskolar na may taglay na 
malawak na karunungan, tamang kaalaman at tunay 
na mapagkakatiwalaan. 

At ang pagbabasa sa aklat na ito ay isang hakbang 
tungo sa tamang daan. tulad ng sinabi ng Kataas- 
taasang Allah: {Kaya magtanong kayo sa mga 
may kaalaman, kung hindi ninyo nalalaman}. 
Surah An-Nahl (16): 43. At kailangan mong sundan ito 
ng iba pang mga hakbangin kapag nakakaranas 
ng kalituhan sa mga bagay sa pamamagitan ng 
pakikipag-ugnayan sa mga Islamikong Tanggapan 
at mga Masjid na malapit sa iyo, at maaari mong 
alamin ang mga website ng mga ito at mga 
numerong direksiyon nito sa pamamagitan ng iyong 
pagbisita sa website ng - 

www.islamicfinder.org 

Gayundin na kinakailangan mong sumangguni 
sa mga website ng internet na mapagkakatiwalaan 
upang makapagbigay-linaw sa mga katotohanan ng 
Pananampalataya, tulad ng: 

www.newmuslim-guide.com 

www.guide-muslim.com 



> Larawan ng isang Minaret: Dapat sa isang 
bagong Muslim na makipag-ugnayan sa niga 
Islamikong Tanggapan na malapit, at sunialiksik 
ng mga aklat at ng mga website ng internet na 
mapagkakatiwalaan. 



35 



Ang Pambungad 




Ang Pambungad 



> Ang Islam ang Relihiyon ng Katamtaman (Walang Kalabisan at Walang 
Kakulangan): 



Ang Islam ay relihiyon ng katamtaman nang 
walang labis na pagpapaluwag at pagpapabaya 
o pagpapahirap at pagmamalabis, at ito ay ma- 
tutunghayan mula sa lahat ng mga gawaing pag- 
samba at ritwal nito. 

At dahil dito ay ipinag-utos ng Allah sa Ka- 
nyang Sugo M at sa mga kasamahan at sa mga 
naniniwala na panatilihin ang pagiging katamta- 
man na maaari lamang maipatutupad at magam- 
panan sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa 
dalawang bagay: 



6 

Ang Pagsunod sa 
Relihiyong Islam, 
at Paggalang [at 
Pagdakila, Pagpuri at 
Pagbibigay-dangal] 
sa Mga Sagradong 
Ritwal nito. 



® 

Ang Pag-iwas sa 
Pagmamalabis 
at Pagsuway o 
Paghihimagsik. 



Ang Makapangyarihang Allah ay nagsabi: 
{Kaya manatili sa matwid na landas tulad ng 
ipinag-utos sa iyo, at gayundin yaong kasama 
mong nagbalik-loob sa Allah, at huwag kayong 
magmalabis sa hangganan. Katotohanang Siya 
ang ganap na Nakakakita sa anumang inyong 
ginagawa} . Surah Hud (11): 112 

Ibig sabihin: Manindigan ka sa pagtahak sa 
landas ng katotohanan hanggang sa abot ng 
iyong kakayahan nang walang pagmamalabis at 
pagdaragdag. 

Kaya nang habang tinuturuan ng Sugo ng 
Allah M ang kanyang mga kasamahan sa isa sa 



mga gawain ng Hajj, binalaan niya sila tungkol 
sa pagmamalabis at pinaalalahanan na ito 
ang dahilan ng pagkawasak ng mga naunang 
pamayanan. Siya M ay nagsabi: “Maging maingat 
sa pagmamalabis sa pananampalataya, sapagka’t 
ang dahilan ng pagkawasak ng mga nauna sa inyo 
ay ang pagmamalabis sa pananampalataya”. (Ibn 
Majah: 3029) 



At dahil dito sinabi niya M: “Inyong ipatupad 
lamang ang mga gawaing abot ng inyong ka- 
kayahan”. (Al-Bukhari: 1100) 




At katunayan, ipinaliwanag ng Sugo ng Allah 
M ang katotohanan ng Mensahe na siyang ipi- 
nag-utos sa kanya, [at na] ito ay hindi dumating 
upang patawan ng tungkulin ang mga tao nang 
higit sa abot ng kanilang kakayahan, bagkus ito 
ay dumating nang may pagtuturo, tumpak na ka- 
runungan at kaluwagan. Siya M ay nagsabi: “Ka- 
totohanang ang Allah 
ay hindi nagsugo sa 
akin upang maging 
marahas o magdulot 
ng pinsala, bagkus 
ako ay Kanyang isi- 
nugo bilang isang 
tagapagturo [ng 
kabutihan sa tao] at 



gawing magaan ang 
mga bagay [para sa 
kanila]”. (Muslin 
1478) 



36 




>Ang Pananampalatayang Islam ay Sumasaklaw sa Lahat ng Mga Aspeto ng 
Buhay 



Ang Islam ay hindi lamang pangangailangang- 
ispiritual na tinutupad ng mga Muslim sa loob ng 
mga Masjid (bahay-dalanginan) sa pamamagitan 
ng pagdalangin at pagdarasal. 

At hindi rin ito mga pinagtipunang haka-haka 
at mga paniniwala na niyakap [o bulag na sinu- 
sunod] ng mga Muslim. 

Hindi rin ito malawakang pamamaraang 
nauukol sa pangkabuhayan. 

At hindi rin ito mga batas at mga prinsipiyo para 
sa pagtatag ng lipunan at pamamaraan lamang. 

At hindi rin ito mga pinagtipunang aralin tun- 
gkol sa Kagandahang asal para sa pakikitungo sa 
ibang tao. 

Bagkus, ito ay isang pamamaraan na suma- 
saklaw sa lahat ng mga aspeto ng buhay nang 
walang nakahiwalay na anupaman. 



At sa katotohanan, ginanap na ng Allah ang 
biyayang ito sa mga Muslim at pinili ang ganap 
na pananampalatayang ito para sa atin. tulad ng 
sinabi ng Kataas-taasang Allah: {Sa Araw na ito 
ay ginawa Kong ganap ang inyong relihiyon para 
sa inyo, at nilubos Ko ang Aking biyaya para sa 
inyo, at Aking pinili para sa inyo ang Islam bi- 
lang inyong relihiyon}. Surah Al-Maidah (5): 3 

At nang sabihin ng isa sa mga pagano bilang 
pangungutya sa isang kasamahan [ng Sugo ng 
Allah] na si Salman Al-Farisi: Ang inyong ka- 
sama ba (ibig sabihin ang Sugo ng Allah) ay tu- 
nay na nagtuturo sa inyo ng lahat ng bagay pati 
na ang kagandahang asal sa pag-ihi at pagdumi? 
Sinagot siya ni Salman: Oo, tunay na tinuruan 
kami, at pagkatapos ay binanggit niya sa kanya 
ang mga alituntunin ng Islam at ang magagan- 
dang asal nito tungkol sa bagay na ito. 




37 



Ang Pambungad 






Ang Pambungad 



> Ang Islam ay nararapat husgahan sa pamamagitan ng mga mararangal na prinsipiyo 
at hindi batay sa mga masasamang asal ng ilang iresponsableng Muslim : 



Kapag nakakita ka ng isang duktor na nagbi- 
bigay ng nakapipinsalang riseta o isang guro na 
mayroong taglay na masamang ugali; katiyakang 
ito ay iyong tututulan at hindi sasang-ayunan sa 
mga ganitong uri ng gawain na sadyang salungat 
sa panlipunang kalagayan at sa kaalamang kani- 
lang natutunan. Nguni’t sa kabila nito ay hindi 
mo babaguhin ang iyong pananaw tungkol sa 
kahalagahan ng kaalamang panggagamot para sa 
mga tao o ang kabutihan ng edukasyon na may- 
roong malaking pangkalahatang kapakinaban- 
gang idinudulot sa lipunan at kabihasnan. 

At walang alinlangan na iyong mapag-aalaman 
na ang gayong duktor o guro ay maling paglala- 



rawan ng tunay na kaalaman at kadalubhasaan o 
kakayahan na kanyang kinabibilangan [at prope- 
syong kinasasapian]. 

At sa gayong halimbawa, kapag tayo ay na- 
kakita ng ilang Muslim na gumagawa ng hindi 
kaaya-ayang asal o pag-uugali, maaaring ito ay 
mapagkamalan mo na ang gayong maling ugali 
ay pagpapahiwatig ng katuruan ng Islam na ang 
katotohanan naman ay hindi totoo at sadyang ta- 
liwas. Ang maling asal o masamang gawain ng 
isang duktor o ng isang guro, ay hindi dapat iug- 
nay o iparatang sa propesyon ng panggagamot o 
sa larangan ng pagtuturo. 




38 




> Ang Limang Mahahalagang Pangangailangan : 



Ito ay mga napakahala- 
gang pangangailangan na 
nararapat tamasahin at ma- 
tamo ng tao upang siya ay 
tumahak at mamuhay nang 
marangal. Katotohanan, 
ang lahat ng mga batas ng 
Dakilang Allah ay nag-uu- 
tos para sa pangangalaga 
nito at pagbabawal sa anu- 
mang bagay na sumasal un- 
gat dito. 

At katotohanang ang Is- 
lam ay nag-aanyaya sa 
mga Muslim na pangala- 
gaan ang limang mahahala- 
gang pangangailangang ito 
upang ito ay makatulong 
para sa kanilang kapakanan 
sa makamundong buhay at 
sa kabilang buhay at sa gayon sila ay mamuhay sa ganap na katiwasayan at kapayapaan. 

At ang mga Muslim sa lahat ng dako ng inundo ay tumatayo bilang isang pamayanan na ang bawat 
kasapi nito ay tumatangkilik sa isa’t isa tulad ng isang matibay na moog, bawat bahagi nito ay nag- 
papatibay at nagtataguyod sa isa’t isa. At tulad ng katawan ng tao na kapag nakakaranas ng sakit ang 
isang bahagi nito, makakadama ng sakit ang buong katawan sanhi na kirot at hapding dinaranas. At ang 
limang pangangailangan ay maaaring panatilihin sa pamamagitan ng: 




o 

Pagtataguyod at 
pagkilala sa mga ito. 



« 

Pagtatanggol o 
pangangalaga rito laban 
sa anumang gawaing 
paglabag. 



39 



Ang Pambungad 






Ang Pambungad 



^^Ang Relihiyon: 

At ito ang pinakamahalagang paksa na siyang da- 
hilan ng paglikha ng Allah sa tao, at ng pagpapada- 
la ng mga Sugo upang maihatid ito at mapangala- 
gaan. Tulad ng sinabi ng Kataas-taasang Allah: {At 
katotohanang Kami ay nagsugo sa bawa’t pain ay a- 
nan ng isang Sugo (na nagsasabing): Sambahin ni- 
nyo ang Allah at iwasan ninyo ang mga Taghoot 
[mga huwad na diyos]}. Surah An-Nahl (16): 36 

At katotohanan, ipinag-uutos ng Islam na pan- 
galagaan ang relihiyon ng Allah [ito ang Islam] 
at pangalagaan ito laban sa anumang bagay na 
makasisira sa kawagasan nito tulad ng pagsamba 
sa mga huwad na diyos, paniniwala sa mga pa- 
mahiin at mga gawaing ipinagbabawal [tulad ng 
panghuhula, mahika]. 

Ang Buhay: 

At katotohanan, ipinag-utos ng Allah ang pan- 
gangalaga sa buhay ng tao kahit pa man ito ay 
humantong sa paggawa ng kasalanan nang dahil 
sa makatuwirang pangangailangang managip [o 
magligtas] ng buhay. Tulad ng sinabi ng Kataas- 
taasang Allah: {Datapuwa’t, sinuman ang napi- 
litan (bunga ng masidhing pangangailangan) na 
wala namang layon ng paglabag (sa kautusan) 
at paglagpas (sa hangganan), kung gayon, siya 
ay walang kasalanan. Katotohanan, ang Allah ay 
Lagi nang Nagpapatawad, Maawain}. Surah Al- 
Baqarah (2) : 1 73 

Kaya Kanyang ipinagbabawal ang pagpapa- 
tiwakal o anumang gawain laban sa kapinsalaan 
ng buhay ng tao, sapagka’t sinabi ng Kataas-taa- 
sang Allah: {At huwag ninyong hahayaang ang 
inyong sariling mga kamay ang magtutulak sa 
inyo sa kapahamakan}. Surah Al-Baqarah (2) : 195 

At Kanyang ginawa bilang batas ang mga ka- 
parusahan na siyang susupil at pipigil upang 



umiwas ang mga tao mula sa di-makatarungang 
pamiminsala sa kapwa tao, kahit anupaman ang 
kanilang relihiyong kinaaaniban. Sapagka’t sina- 
bi ng Kataas-taasang Allah: {O kayong mga na- 
niniwala! Ang Qisas (batas ng katarungan o pag- 
kapantay-pantay] ay itinakda para sa inyo sa kaso 
ng [krimen ng] pagpatay}. Surah Al-Baqarah (2) : 178 

Ang Isip: 

Kaya, matatagpuan sa Islam ang pagbabawal 
sa lahat ng nagdudulot ng kasamaan sa pag-iisip 
at sumisira sa pang-unawa, sapagka’t ang isip ay 
isa sa pinakamalaking pagpapala ng Allah sa atin, 
at itong kakayahang pangkaisipan ang nagbibi- 
gay ng karangalan sa tao at ito ang nagbibigay 
ng kahigtan sa kanya na hindi kailanman taglay 
ng ibang nilikha, kaya naman ito rin ang pan- 
gunahing dahilan upang tayo ay pumailalim sa 
pananagutan sa buhay na ito at sa kabilang buhay. 

At dahil dito, ipinagbawal ng Allah ang la- 
hat ng uri ng mga inuming nakalalasing at mga 
bawal na gamot, at itinuring ito bilang isang ka- 
rumal-dumal na gawain ng Satanas. Ang Kataas- 
taasang Allah ay nagsabi: {O kayong mga nani- 
niwala! Katotohanan, ang Khamr (lahat ng uri ng 
inuming nakalalasing), at pagsusugal, at Ansab 
(kung saan naroon ang mga imahen, na sa pali- 
gid nito ay inihahandog ang kanilang mga alay), 
at Azlam (mga busog o palaso na kung saan ay 
pinagsasanggunian nila ng kanilang kapalaran 
o kapasiyahan) ay karumal-dumal na gawain 
ni Satanas. Kaya iwasan ninyo ito (ang lahat ng 
gayong uring gawain), upang sakali inyong ma- 
kamit ang tagumpay}. Surah Al-Maidah (5) : 90 

Ang Mga Anak [o mga Supling): 

At binibigyang-diin ang kahalagahan sa pangan- 
galaga ng mga anak o [supling] at ito ay nagsisi- 
mula sa pamamagitan ng pagkakaroon o pagbuo 
ng isang pamilya na siyang magsisilbing hali- 



40 



ging-gabay ng bagong henerasyon upang makakuha ng kagandahang asal at matutunan nito ang mga 
matatayog na adhikaing makapagtayo ng isang lipunan o pamayanang batay sa prinsipiyong nakatuon 
sa kabutihang asal. Ito ay malinaw na matatagpuan sa ilang bilang na sumusunod na alituntunin: 

•Ang Islam ay humihimok sa pag-aasawa at hinihikayat ang mga Muslim na gawing maagap ito para sa 
mga walang asawa upang huwag dumanas ng kahirapan sa mga gastusin nito. Ang Kataas-taasang Allah ay 
nagsabi: {At inyong pakasalan ang mga malalaya [walang asawang] kabilang sa inyo}. Surah An-Nur (24): 32 

• Ipinagbabawal ng Islam ang lahat ng mga makasalanang ugnayan at hinadlangan nito ang lahat ng mga 
daanan na umaakay patungo rito. Ang Kataas-taasang Allah ay nagsabi: {At huwag ninyong lapitan [at 
inyong iwasan] ang bawal na pakikipagtalik. Katotohanan, ito ay kahalayan at napakasamang landas.} 
Surah Al-Isra’ (17): 32 

• Ipinagbabawal nito ang paninirang-puri o paglapastangan sa angkan ng tao at ito ay itinuturing bilang 
isa sa mga malalaking kasalanan na ang sinumang gumagawa nito ay papatawan ng matinding kapa- 
rusahan sa mundo, lalung-lalo na sa mga haharapin niyang kaparusahan sa kabilang buhay. 

• Ipinag-utos sa mga Muslim [lalaki at babae] ang pangangalaga ng kanilang dangal, at itinuring bilang 
isang Martir [Shaheed] ang napatay nang dahil sa pangangalaga [at pagtatanggol] ng kanyang sariling 
dangal at dangal ng kanyang pamilya. (tingnan ang pahina:218) 

Ang Mga Ari-arian [at Kayamanan): 

Samakatuwid, hinikayat ng Islam ang mga Muslim na kanilang pangalagaan ang kanilang mga ari- 
arian at panatilihin ang kanilang mga kayamanan at ipinag-uutos sa kanila na maghanap-buhay at ma- 
kipagkalakalan [at makipagpalitan ng pamilihan] sa paraang marapat, marangal at pinahihintulutan. 




At upang mapanga- 
lagaan ang kayama- 
nan, ipinagbawal ang 
Riba (pagpapatubo), 
ang pandaraya, at ang 
pagkamkam ng mga 
kayamanan ng tao 
nang hindi makatuwi- 
ran. Ang Qur’an ay 
nagbabala ng kapa- 
rusahan sa sinumang 
gumawa nito (Tingnan 
ang pahinal 84) 




41 



Ang Pambungad 




Ang Nilalaman ng Kabanata: 






Ang dinalang mensahe ng lahat ng mga Propeta sa kani-kanilang pa- 
mayanan ay Isa - ito ay ang pagsamba sa Dakilang Allah lamang na wa- 
lang pagtatambal nang anupaman sa pagsamba sa Kanya at ang lubusang 
pagtakwil [at pagtalikod] sa lahat ng mga diyus-diyusan. Katotohanan, ito 
ang tunay na kahulugan ng pagpapahayag [at pagsaksi] ng Laa ilaaha il- 
lallaah (walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah) at Muhammad 
Rasulullaah (si Muhammad ay Sugo ng Allah), at ito ang salita na siyang 
nagsisilbing daan upang makapasok ang sinuman sa relihiyon ng Allah - 
[ang Islam]. 



Ang Shahadatain [Ang Dalawang Pagpapahayag at Pagsaksi]: 
Kahulugan at Mga Pangangailangan: 

m Bakit Laa ilaaha illallaah (walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah)? 
• Ang kahulugan ng Laa ilaaha illallaah (walang Diyos na dapat sambahin 
maliban sa Allah) 

® Ang Mga Haligi ng Laa ilaaha illallaah (walang Diyos na dapat sambahin 
maliban sa Allah) 

Ang Pagsaksi na si Muhammad ay Sugo ng Allah: 

b Ang Pagkilala sa Propeta & 

a Ang Kahulugan Ng Pagpapahayag [at Pagsasaksi] na si Muhammad ay Sugo 
ng Allah 

Ang Anim na Haligi ng Eeman [Pananampalataya]. 

Ano Ang Kahulugan Ng Ibaadah (gawaing pagsamba)? 

Ang Shirk (Pagtatambal sa Kaisahan ng Allah) 

Ang Paniniwala sa Mga Pangalan ng Allah at sa Kanyang 
Mga Katangian 

Ang Paniniwala sa Mga Anghel 
Ang Paniniwala sa Mga [Banal na] Kasulatan 
Ang Paniniwala sa Mga Sugo 
Ang Paniniwala sa Huling Araw 

Ang Paniniwala sa Tadhana o Takda (Masama Man o Mabuti) 





Ang Iyong Eeman 



> Ang Shahadatain (Ang Dalawang Pagpapahayag o Pagsaksi): Ang 
Kahulugan at Mga Pangangailangan Nito. 



Ash-hadu allaa ilaaha illallaah , wa ash-hadu anna Muhammadan RasuluIIaah (Ako 
ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah , at ako ay 
sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ng Allah) 




Bakit Laa ilaaha illallaah (walang Diyos 
na dapat sambahin maliban sa Allah)? 

• Sapagka’t ito ang unang tungkulin ng isang 
Muslim. Kaya sinuman ang nagnanais na 
yakapin ang Islam ay nararapat magpahayag 
ng pagsaksi nito at [buong pusong] paniwalaan 
ito. 

• Sapagka’t sinuman ang magsabi nito nang 
may katapatan sa paniniwala [sa kanyang 
puso], hinahangad niya sa pamamagitan nito 
ang lugod ng Allah, ito ang magiging dahilan 
ng kanyang kaligtasan mula sa Apoy. Batay 
sa sinabi ng Propeta M : “Katotohanang 
ipagbabawal [ipagkakait] ng Allah sa Apoy 
ang sinumang [matapat na] nagsabi ng Laa 
ilaaha illallaah (walang Diyos na dapat 
sambahin maliban sa Allah), hinahangad dito 
ang lugod ng Allah”. (Al-Bukhari: 415) 

• Sapagka’t sinuman ang namatay habang [tapat 
na] pinaniwalaan ang salitang ito ay kabilang 
sa mga mananahan sa Paraiso, tulad ng sinabi 
ng Propeta M : “Sinuman ang namatay na 
lubusang nalalaman na walang Diyos na dapat 
sambahin maliban sa Allah, ay papapasukin sa 
Paraiso”. (Ahmad: 464) 

• At sapagka’t ang Kaalaman nito at ang 
pangangailangan nito ay walang alinlangang 
pinakadakila at pinakamahalagang tungkulin ng 
isang Muslim hinggil sa Laa ilaaha illallaah (walang 
diyos na dapat sambahin maliban sa Allah). 



44 




Ang Kahulugan ng Laa ilaaha illallaah: 

Ang ibig sabihin nito: Walang ibang diyos [na dapat sambahin] maliban sa Allah. Katunayan, ang 
pahayag na ito ay nagtatakwil [o tumatalikod] sa pagkakaroon ng diyos bukod sa Allah at nagpapatunay 
na Siya lamang ang Tunay na Diyos at Siya ay walang katambal. 

Ang Ilaah: ay tumutukoy sa anuinan [o sinumang] sinamba [Al-Ma'bud), kaya sinuman ang sumamba 
sa anupaman [o sinuman], katotohanang siya ay nagturing nito bilang diyos bukod sa Allah, sapagkat 
ang lahat ng iyon ay kabulaanan maliban sa isang diyos [ang Allah], at Siya ang Rabb (Panginoon), ang 
Tagapaglikha na Tigib ng Pagpapala at Kataas-taasan. 

Samakatuwid, Siya [ang Allah lamang] ang karapat-dapat sa pagsamba, at wala nang iba bukod sa Kanya, 
Siya ang sinasamba ng mga puso nang punong-puno ng pagmamahal, pagpaparangal at pagpipitagan 
at pagdakila, at pagpapakumbaba at pagsuko, pagkatakot at pagtitiwala at pananalangin. Raya walang 
dapat na dinadalanginan [o tinatawagan] maliban sa Allah at walang nilalapitan [o hinihingian ng 
tulong] maliban sa Kanya, at walang pagkatay [bilang handog] malibang ito ay pagsunod sa Kanya, kaya 
nararapat maging matapat para sa Ibaadah (pagsamba) [na tanging] sa Kanya lamang. Tulad ng sinabi ng 
Kataas-taasang (Allah): {At walang ipinag-utos sa kanila maliban na sila ay nararapat sumamba sa Allah, 
[maging] matapat sa Kanya sa relihiyon}. Surah Al-Baiyinah (98): 4 





45 



Ang lyong Eeman 




Ang Iyong Eeman 




Kaya sinuman ang sumamba sa Allah nang tapat sa Kanya, nagpapatotoo sa kahulugan ng Laa ilaaha 
illallaah (walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya), katiyakang siya ay magtatamo ng dakilang 
kaligayahan, kaluwagan ng loob, kasiyahan, marangal at mabuting buhay, samakatuwid walang tunay na 
kagalakan sa mga puso, kapanatagan at katahimikan ng isipan maliban sa pagsamba sa Allah lamang [at 
wala ng iba]. Tulad ng sinabi ng Kataas-taasang Allah: {Sinuman ang gumawa ng kabutihan, maging lalaki 
man o babae, habang siya ay naniniwala (sa Kaisahan ng Allah), katotohanang Aming igagawad sa kanya 
ang isang mabuting buhay}. An-Nahl (16): 97 



Ang Mga Haligi ng Laa ilaaha illallaah (walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah): 

Ang dakilang salita na ito ay may dalawang bahagi na kailangang malaman [at maunawaan) 
upang maging maliwanag ang mga kahulugan at mga pangangailangan nito: 



6 

Ang unang bahagi [o haligi] ay ang: Laa 
ilaaha (walang Diyos), ito ay nagpapahiwatig 
ng lubos na pagtakwil ng pagsamba sa iba 
maliban sa Allah, at ng pagpapawalang 
saysay ng Shirk (pagtatambal sa Kaisahan 
ng Allah), at ng pangangailangan ng 
pagtatakwil sa lahat ng sinasamba bukod 
sa Allah, maging ito man ay tao o hayop, 
rebulto o bituin o iba. 





Ang ikalawang bahagi [o haligi]: illallaah 
(maliban sa Allah), ito ay ang pagpapatunay 
sa pagsamba sa Allah at tuwirang paglalaan 
sa Kanya ng lahat ng mga uri ng Ibaadah 
(pagsamba), tulad ng Salaah (pagdarasal), 
pagdalangin at pagtitiwala (at pananalig). 



Samakatuwid, ang lahat ng uri ng Ibaadah (pagsamba) ay bukod tanging inilalaan [at iniaalay] sa 
Allah nang walang pagtatambal sa Kanya. Kaya sinumang magbaling [o maglaan] ng isang uri nito 
sa iba pa sa halip na ilaan sa Allah, samakatuwid siya ay isang di-naniniwala [o isang nagtakwil at 
tumalikod sa katotohanan]. 

Tulad ng sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {At sinuman ang manalangin (sumamba) sa iba bukod sa 
Allah, na wala naman siyang patunay hinggil dito, magkagayon, ang kanyang pagtutuos [o pananagu- 
tan] ay tanging [nakasalalay] sa kanyang Panginoon. Katotohanan, ang mga hindi naniniwala ay hindi 
magsisipagtagumpay!}. Surah Al-Mu’minun (23): 117 



46 



At katotohanang matatagpuan ang kahulugan ng Laa ilaaha illallaah (walang Diyos na dapat sam- 
bahin maliban sa Allah) at ang mga bahagi [o haligi] nito mula sa sinabi ng Kataas-taasang Allah: {Kaya 
sinuman ang hindi naniwala sa mga Taghut (mga huwad na diyus-diyusan at naniwala sa Allah, tunay 
na siya ay tumangan ng isang matibay na hawakan}. Surah Al-Baqarah (2): 256 




Sa sinabi Niyang: {Kaya sinuman ang hindi naniwala sa mga Taghut (mga huwad na diyus-diyosan 
na sinasamba bukod sa Allah)}: ito ay [tumatayo bilang] kahulugan ng unang haligi na (walang Diyos), 
at sa sinabi Niyang: {At naniwala sa Allah}: ito naman ang siyang [tumatayo bilang] ikalawang haligi 
na (maliban sa Allah). 




47 



Ang Iyong Eeman 



Ang Iyong Eeman 




> Ang Pagsaksi na si Muhammad ay Sugo ng Allah 



Ang Pagkilala sa Propeta M 

Q Ang Kanyang Kapanganakan: 



0 Ang Kanyang Buhay at Paglaki: 



Siya ay ipinanganak 
sa Makkah sa taong 
570 G. naulila sa 
ama, at nawalay sa 
kanyang ina sa murang 
gularig, kaya siya ay kinupkop 
sa [ilalim ng] pangangalaga ng 
kanyang lolo na si Abdul Mut- 
talib at sumunod pagkaraan 
[ng pagyao ng kanyang lolo] 
ay sa pangangalaga ng ka- 
nyang tiyuhin na si Abu Talib 
na kung saan siya ay lumaki. 



Siya ay namuhay kapiling ng kanyang 
sariling Tribu na Quraish sa loob ng 
apatnapung taon bago siya naging isang 
propeta (taong 570 - 6 1 0 G.) Siya ay ki- 
lala bilang isang magandang halimbawa 
ng pagiging makatotohanan at matuwid, 
kaya ang kanilang taguri sa kanya ay As-Sadiq Al- 
Amin (ang makatotohanan, ang mapagkakatiwalaan) 
at siya ay naghahanap-buhay sa pamamagitan ng pag- 
papastol (ng tupa) at pagkaraan ay naghanap buhay [sa 
pamamagitan ng] pangangalakal. 

At bago pa man dumating ang Islam [sa kanya], 
ang Sugo ng Allah ay isa nang Hanifa (tuwirang 
sumasamba sa Allah lamang) batay sa paniniwala [o 
pananampalataya] ni Propeta Ibrahim (Abraham), 
at siya ay nagtatakwil [ at tumatalikod] sa pagsamba 
sa mga imahen at sa mga paganong ritwal [mga 
kasanayan at mga kaugalian nito]. 




Ang Pangalan ng Ating Dakilang Propeta: 

Siya ay si Muhammad na anak ni Abdullah na anak ni Abdul Muttalib na anak ni Hashim Al-Qurashi. 
At siya M ang tunay na pinakamarangal sa lahat ng mga Arabo at di-Arabo, at ang pamilya na kanyang 
pinagmulan [o sinilangan] ay siyang pinakamarangal sa lahat ng angkan ng mga Arabo. 



Isang Sugo ng Allah sa buong sangkatauhan: 

Isinugo ng Allah ang ating Propeta na si Muhammad sa buong sangkatauhan, sa bawa’t lipi, kulay at 
lahi, at Kanyang ginawa [bilang tungkulin] para sa lahat ng tao ang [ganap na] pagsunod [at pagtalima] 
sa kanya. Ang Allah ay nagsabi: {Sabihin mo (O Muhammad): “O sangkatauhan! Katotohanang ako 
ay isang Sugo ng Allah para sa inyong lahat}. Al-A'raf(7): 158 



48 




© Ang Pagsugo sa Kanya: 








Nang ang Sugo ng Allah % ay umabot 
na sa gulang na apatnapung taon, siya ay 
lagi nang nagtutungo [at nananatili] sa 
yungib ng Hira’ sa taluktok na bundok ng 
Tur (isang bundok sa labas ng Makkah) at 
doon siya ay nagmumuni-muni at sumasamba 
sa Allah. At sa gayong panahon dumating sa 
kanya ang kapahayagan mula sa Allah, kaya nagsimulang 
ibinababa sa kanya ang Qur’an at ang unang ibinaba sa 
kanya mula sa Qur’an ay ang sinabi ng Allah: 

{Basahin [o bigkasin] mo! Sa Ngalan ng iyong Panginoon 
na lumikha - lumikha sa tao mula sa isang namuong 
[kimpal ng] dugo. Basahin [o bigkasin] mo, at ang iyong 
Panginoon ay Lubos na Mapagbigay, na nagturo [sa 
paggamit] ng panulat, [Siya na] nagturo sa tao ng [mga 
bagay na] hindi niya nalalaman}. Surah AlAlaq- 96: 1-4 
Ang mga talatang ito ay naghatid ng bagong yugto ng 
kaalaman, [antas ng] pagbabasa, liwanag [sa puso at 
kaisipan], at patnubay sa sangkatauhan. At ang mga 
kapahayagan ng Quran ay nagpatuloy na ibinababa sa 
kanya sa loob ng dalawampu’t tatlong taon hanggang siya 
ay yumao. 



0 



Ang Simula ng Kanyang Da'wah 
(Pagpapalaganap at Pag-aanyaya 
Tungo sa Pagsamba sa Allah): 




Nagsimula ang Sugo ng Allah sa 
pagpapalaganap at pag-aanyaya sa 
relihiyon ng Allah nang palihim sa 
loob ng tatlong taon, at pagkatapos ay 
ipinahayag ang Da'wah (pag-aanyaya) 
nang lantaran, kaya naipahayag niya ito 
sa loob ng sampling karagdagang taon 
bukod sa una. Dito ay tinamo ng Sugo 
ng Allah at ng kanyang mga Sahabah 
(kasamahan) ang napakatinding mga 
uri ng pag-uusig at pagmamalupit, 
pang-aabuso [at kawalang katarungan] 
mula sa kanyang mga katribung 
Quraish. Sa kabila nito, kanyang 
patuloy na inilalahad ang Islam sa 
ibang mga tribu na dumarating para 
magsagawa ng Hajj (pilgrimahe), 
at tinanggap naman ito ng mga taga 
Madinah, kaya nagsimula nang paunti- 
unti ang paglikas dito ng mga Muslim. 



Ibinaba [o ipinahayag] sa kanya ang Qur’an: 

Ipinahayag sa kanya ng Allah ang Quran at ito ang pinakadakila sa lahat ng Kanyang mga Kasulatan. 
Ang Marangal na Quran ay nagsabi: {Ang kabulaanan ay hindi makalalapit mula sa harapan nito [ng 
Qur’an] at maging sa likuran nito}. Surah Fussilat:41:42 



Ang Sagka (o Huling) Propeta at Sugo ng Allah: 

Isinugo ng Allah si Muhammad M bilang sagka [o huli sa kawing] ng mga Propeta, kaya wala nang 
propetang darating pagkalipas niya, tulad ng sinabi ng Kataas-taasang (Allah) bilang katibayan: 
{Datapuwa’t siya ang Sugo ng Allah at sagka (panghuli) sa (kawing ng) mga Propeta}. Al-Ahzab (33): 40 



49 



Ang Iyong Eeman 



Ang Iyong Eeman 



0 




Ang Kanyang Hijrah |Paglikas]: 



Siya M ay lumikas mula sa Makkah patungong Al-Madinah Al-Munawwarah (ang lungsod ng liwanag) 
na tinatawag noon na Yathrib sa taong 622 G. Siya ay nasa ikalimampu’t tatlong taon ng kanyang 
gulang. Siya ay lumikas pagkaraang hadlangan ng mga kinikilalang pinuno ng Quraish ang kanyang 
pag-aanyaya sa Islam at sila ay nagsikap na siya ay paslangin. At [sa Madinah] siya ay namuhay nang 
sampling taon dito, kanyang ginugol ang kanyang panahon sa pag-aanyaya sa Islam, at ipinag-utos ang 
Salah (pagdarasal), ang Zakaah (kawanggawa) at ang iba pang nalalabing mga alituntunin ng Islam. 



\ 



Kanyang Pagpapalaganap ng Islam: 

Sugo ng Allah ang panimula ng Islamikong kabihasnan [o pamayanan] sa Madinah 
ng kanyang paglikas (mula sa Makkah 622 - 632) at inilatag ang mga pamantayan ng 
[isang huwarang] Muslim na pamayanan, lcaya’t inalis ang bulag na pagkiling sa isang tribu at kanyang 
ipinalaganap ang karunungan at inilatag din ang mga prinsipyo ng katarungan, pagiging matuwid, [diwa 
ng] pagkakapatiran, pagtutulungan at ibang mga pamamaraan [ng pagsulong at kaunlaran sa ilalim ng 
Islamikong Batas]. Ang ilan sa mga tribu ay nagtangkang sugpuin ang Islam, kaya nagkaroon ng ilang 
mga digmaan at pangyayari, datapuwa’t ipinagkaloob ng Allah ang tagumpay ng kanyang Relihiyon 
at Sugo, at pagkatapos ay nagkasunud-sunod na ang pagyakap ng mga tao sa Islam. Kaya yumakap na 
rin sa Islam ang (mga mamamayan ng) Makkah at ang karamihan sa mga karatig-bayan at mga tribu sa 
kapuluan ng mga arabo nang kusang loob at ganap na pagtanggap sa dakilang pananampalataya na ito. 



© Ang 

Itinatag ng 
pagkatapos 




50 





0 Ang Kanyang Kamatayan: 

Sa buwan ng Safar (ikalawang buwan sa Hijri [Islamikong kalendaryo] o Hunyo 632 CE), matapos 
maipalaganap ng Sugo ng Allah ang mensahe ng Islam at lubusang maipatupad ang tiwala na ipinagkaloob 
sa kanya [ng Allah] at maging ganap ang pagpapala ng Allah sa sangkatauhan sa pamamagitan ng 
kaganapan ng relihiyon. Ang Propeta M ay dinapuan ng lagnat at lumala ang kanyang sakit, at siya S 
ay binawian ng buhay sa hapon ng araw ng Lunes, buwan ng Rabi'ul Awwal (ikatatlong buwan sa Hijri 
[Islamikong kalendaryo] o Hunyo, 632 CE), sa gulang niyang 63 at siya ay inilibing sa pook na kanyang 
kinamatayan, ito ay sa bahay ni ' Aishah sa tabi ng Masjid ng Propeta H. 



51 



Ang Iyong Eeman 



Ang Iyong Eeman 




Ang Kahulugan ng Pagsaksi na si Muhammad ay Tunay na Sugo ng Allah: 

Ito ay nangangahulugan na: nararapat paniwalaan ang kanyang mga pahayag [o salita] at sumunod sa 
anumang kanyang ipinag-uutos at umiwas sa anumang kanyang mga ipinagbabawal at sambahin ang 
Allah nang ayon sa pamamaraang kanyang itinagubilin at itinuro sa atin 



Ano ang pangangailangan [o kabuuan| ng aking paniniwala na si Muhammad ay Sugo 
ng Allah? 



Ang paniniwala sa lahat ng mga pahayag na kanyang ipinabatid sa lahat ng larangan, at ang 
mga ilan dito ay: 

• Ang mga bagay na may kaugnayan sa Al-Ghaib (bagay o pangyayaring lingid o di nakikita o anumang 

di-nakikita sa bahagi ng kalangitan at kalupaan at anumang nasa pagitan ng dalawang ito), ang Hiding 
Araw, ang Paraiso at kagandahan [at karangyaan] nito, at ang Apoy (Impiyerno) at kasakit-sakit na 
kaparusahan at ang nilalaman nito. 

• Ang lahat ng mga kaganapan na mangyayari sa Araw ng Pagbabangon at mga palatandaan nito, at ang 

lahat ng magaganap sa hiding panahon (ng mundo). 

• Ang mga kasaysayan ng mga sinauna at unang tao, at ang mga kaganapan sa pagitan ng mga Propeta 
- ipagkaloob nawa sa kanila ang kapayapaan - at sa kanilang mga tao. 




52 




Ang pagpapatupad sa kanyang M mga ipinag-uutos at ipinagbabawal, at ito ay sumasaklaw sa: 



• Pagpapatupad sa lahat ng ipinag-utos niya M sa atin, at paniwalaan natin na siya ay hindi nagsasabi 
ng ayon sa sarili niyang pagnanais (patungkol sa relihiyon), bagkus ito ay isang rebelasyon 
(kapahayagan) inula sa Allah. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang Allah: {Ang sinumang sumunod sa 
Sugo (Muhammad), katotohanang kanyang sinunod ang Allah}. An-Nisa’ (4): 80 

• Ang pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal sa atin mula sa mga masasamang asal at mga 
nakapipinsalang kaugalian, at ang paniniwala natin na ang anumang ipagbabawal sa atin ay isa 
lamang itong makabuluhang layunin na nais ng Allah para sa ating mga sariling kapakanan, na kahit 
pa kung minsan ito ay nakalingid sa atin [at hindi natin ganap na nauunawaan]. 

• Ang paniniwala natin na ang pagpapatupad sa kanyang mga ipinag-uutos at ipinagbabawal ay 
nagbabalik sa atin ng kabutihan at kasiyahan sa mundo at sa Huling Araw. Tulad ng sinabi ng Kataas- 
taasang (Allah): (At sundin ninyo ang Allah at ang Sugo (Muhammad) upang inyong makamit ang 
Habag (ng Allah)}. Al-' Imran (3): 132 

• Ang paniniwala natin na sinuman ang sumalungat sa pag-uutos ng Propeta % ay nararapat tumanggap ng 
kasakit-sakit na kaparusahan, batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {Kaya sila na sumasalungat sa 
kanyang pag-uutos ay maging maingat, baka ang isang Fitnah (pagsubok, sakuna, lindol) ay dumating sa 
kanila, o isang masakit na kaparusahan ang tumama sa kanila.}. An-Nur(24): 63 



• Ang pagsunod sa kanya: Ang Sunnah ng Sugo ng Allah % ang kanyang pamamatnubay at ang kanyang 

buhay - saklaw ang lahat ng kanyang mga salita, gawain, pagsasang-ayon at pagpapahintulot, ito ang 
huwaran natin sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa buhay natin, at nagsisilbing isang paraan ng 
paglapit ng isang alipin sa kanyang Panginoon at nagpapataas ng mga antas sa kanyang Panginoon 
sa tuwing nararagdagan ang pagsunod sa Sunnah ng Propeta at ng kanyang patnubay. Ang Allah ay 
nagsabi: {Sabihin [O Muhammad]: "Kung tunay ngang minamahal ninyo ang Allah, ako ay inyong 
sundin, ang Allah ay magmamahal sa inyo at magpapatawad sa inyong mga kasalanan. Sapagka’t ang 
Allah ay Lagi nang Mapagpatawad, Maawain}. Surah Al-' Imran (3): 31 

• Ang Batas ng Islam ay ganap: Naihatid ng Sugo ng Allah M ang relihiyon at mga batas nang ganap 
at walang pagkukulang. Kaya hindi ipinahihintulot sa kaninuman na magparating ng makabagong 
Ibaadah (gawaing pagsamba) na hindi inihabilin sa atin [bilang batas] ng Sugo ng Allah jg. 

• Ang Batas ng Allah ay angkop [at akma] sa lahat ng panahon at lugar: Ang mga alituntunin ng 
pananampalataya at mga batas na dumating sa Aklat ng Allah (Qur’an) at sa Sunnah ng Sugo ng 
Allah M ay akma sa lahat ng panahon at lugar, kaya walang sinuman ang higit na nakakaalam sa mga 
kapakanan ng tao kaysa sa Kanya na lumikha sa kanila at nagbigay ng buhay mula sa kawalan. 



Na hindi natin sasambahin ang Allah maliban nang ayon sa kanyang mga naitagubilm [bilang 
batas] sa atin, at napapaloob dito ang ilan sa mga bagay na kailangan munang tiyakin. 



53 



Ang Iyong Eeman 





Ang Iyong Eeman 




Ang pagsang-ayon sa Sunnah: Kinakailangan 
sa pagsasakatuparan ng mga Ibaadah (gawaing 
pagsamba) na ito ay may lakip na katapatan 
ng layunin sa Allah at ang naturang Ibaadah 
ay batay sa mga itinagubilin sa atin ng Sugo 
ng Allah M, batay sa sinabi ng Kataas-taasang 
Allah: (Kaya sinuman ang umaasa sa pakiki- 
pagharap sa kanyang Panginoon, hayaan siya 
na gumawa ng kabutihan at huwag siyang 
magtambal ng anupaman sa pagsamba sa ka- 
nyang Panginoon}. Surah Al-Kahf( 18): 110 



Ang ibig sabihin ng (kabutihan) ay: Wasto na 
sumasang-ayon sa Sunnah ng Propeta %. 



• Ang pagbabawal sa pagbabago sa Relihiyon: 
Sinuman ang magparating ng bagong gawain o 
Ibaadah (gawaing pagsamba) na hindi kabilang 
sa Sunnah ng Propeta M at nais niyang mag- 



alay ng pagsamba sa Allah sa pamamagitan 
nito, tulad halimbawa sa kanya na nagsasagawa 
ng Salaah sa makabagong paraan maliban 
sa Islamikong pamamaraan, samakatuwid 
siya ay sumasalungat sa kanyang pag-uutos 
na nagkakasala dahil sa gawaing iyon, at ang 
kanyang gawain na iyon ay hindi tatanggapin sa 
kanya. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang Allah: 
{Kaya yaong mga sumasalungat sa kanyang 
pag-uutos ay maging maingat, baka ang isang 
Fitnah (pagsubok, sakuna, lindol) ay dumatal 
sa kanila, o isang masakit na kaparusahan ang 
tumama sa kanila}. Surah An-Nur (24): 63 

At sa sinabi niyaS : “Sinuman ang magparating 
ng makabagong katuruan sa katuruan naming 
ito na hindi naman kabilang nito, sa gayun siya 
ay tatanggihan”. (Al-Bukhari: 2550 -Muslim: 1718). 




Nang ang Batas ng Islam ay binibigyang- 
diin ang pagbabawal sa pagbabago, 
pagdaragdag at pagpapalit sa mga Ibaadah 
(gawaing pagsamba), at ito ay dahil sa upang 
mapangalagaan ang pananampalataya mula 
pagkabaluktot at pagpapalit, at pinapanatili 
nito na huwag maging isang lugar na 
pagdarausan ng mga pithaya at hilig ng tao. 
Gayundin na hinihimok nito ang pagtuon 
ng isip ng tao tungo sa paglikha, pag- 
eksperimento at pagtutuklas sa mga sikreto 
ng sansinukob na ito na nasasaksihan sa 
lahat ng mga aspeto ng buhay na kung saan 
ay naglilingkod sa tao at nagpapaunlad sa 
kasalukuyan at kinabukasan nito. 



54 



> Ang Eeman [Pananampalataya] ay binubo ngAnim na Haligi ng Paniniwala 



Ang Kahulugan ng Paniniwala sa Allah - ang Makapangyarihan at Kapita-pitagan: 

Ito ay ang wagas na paniniwala sa Allah, at pagkilala sa Kanya bilang Panginoon, bilang Nag-iisang 
Diyos at pagkilala sa Kanyang mga Pangalan at mga Katangian. 



At magkakaroon tayo ng talakayan sa mga ba- 
gay na ito nang puspusan sa mga sumusunod na 
babanggitin: 




Ang Paniniwala sa Pagkakaroon ng 
Isang Tunay na Diyos - ang Allah: 



Ang Kalikasan ng Allah: 

Ang pagpapatotoo sa Allah, bilang Nag- 
iisang Diyos ay isang bagay na likas sa tao, hindi 
nangangailangan ng pagpapakahirap sa paghahanap 
ng katibayan nito, kung bakit ang karamihan 
sa sangkatauhan ay kumikilala sa pagkakaroon 
ng Diyos sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa 
pananampalataya at mga prinsipiyo. 

Kaya ating nadarama sa kaibuturan ng 
ating mga puso na Siya ay tunay na umiiral at 
[nananatiling buhay], tayo ay dumudulog sa 
Kanya sa oras ng mga kagipitan at mga kalamidad 
sa pamamagitan ng ating likas na paniniwala at 
likas na pananalig na itinanim ng Allah sa puso 
ng bawa’t tao, at kahit pa subukan ng ilan sa mga 
tao ang alisin ito at magmaang-maangan dito. 

Kaya ito tayo, naririnig natin at nasasaksihan 
natin ang ilan sa mga katugunan ng mga 
nananalangin, ang pagkakaloob Niya sa mga 
humihiling at ang Kanyang pagtugon sa mga 
nagigipit ay sadyang nagpapatunay nang may 
katiyakan ng pagkakaroon ng Isang Diyos. 




Ang tao [sa mga bahagi ng kanyang katawan] ay isa 
sa mga dakilang katibayan ng pagkakaroon ng Isang 
Makapangyarihang Diyos [ang Allah] sa sinumang 
nagbibigay pansin, nagmumuni-muni at tumitingin sa lahat 
ng ipinagkaloob sa kanya ng Allah, tulad ng biyaya ng 
pagkakaroon ng pag-iisip, tamang damdamin, pagkaayos 
sa pagkakalikha at pagkaganap nito. Batay sa sinabi ng 
Kataas-taasang (Alla): (At gayundin sa inyong sarili. Hindi 
ninyo nakikita?} Az-Zariyat (51): 21 



55 



Ang Iyong Eeman 






Ang Iyong Eeman 




Ang mga patunay sa pagkakaroon ng Diyos [ang 
Allah] ay higit na maliwanag kaysa sa banggitin 
at bilangin ang mga katibayan hinggil dito: at 
ang ilan sa mga ito: 



• Ang kilala sa bawa’t tao, na ang isang pan- 
gyayari ay kinakailangan na may isang nagpa- 
pairal nito, kaya ang napakaraming mga nila- 
lang na ito na ating nakikita sa lahat ng oras 
kinakailangan na may isang Tagapaglikha na 
lumikha nito, Siya ang Allah na Napakadakila 
at Kapita-pitagan, sapagka’t hindi matatang- 
gap na may isang nilikha na walang manlilikha 
na lumikha nito, gayundin na hindi matatang- 
gap na siya mismo ang lumikha sa kanyang 
sarili; sapagka’t ang isang bagay ay hindi na- 
kapaglilikha ng kanyang sarili. Batay sa sinabi 
ng Kataas-taasang (Allah): {Sila baga ay ni- 
likha mula sa wala? O sila baga ang mga man- 
lilikha (ng kanilang mga sarili)?}. At-Tur(52). 35 
Ang kahulugan ng talata: Katotohanang sila 
ay hindi nilikha nang walang tagapaglikha na 
lumikha sa kanila, at hindi rin naman sila ang 
tagapaglikha na siyang lumikha sa kanilang 
sarili mismo, kaya malinaw na ang lumikha sa 
kanila ay ang Nag-iisang Diyos - ang Allah. 



• Katotohanan, ang pagkakaayos nitong sansi- 
nukob sa pamamagitan ng kalangitan nito, ng 
kalupaan, ng mga bituin at ng mga punong- 
kahoy ay isang tiyak at matatag na katibayan 
na nagpapatunay na ang daigdig na ito ay 
mayroong Isang Tagapaglikha, at ito ay ang 
Allah. Ang Qur’an ay nagpahayag: {[Ito ay] 
gawa ng Allah na Siyang nagbigay kaganapan 
para sa lahat ng bagay}. Al-Naml (27): 88 

Kaya ang mga planeta na ito at mga bituin - 
halimbawa - ay tumatahak ayon sa isang di- 
natitinag [hindi nagbabagong pamamaraan na 
hindi nasisira], at ang bawa’t planeta ay tumatahak 



sa isang ligiran [orbito na hindi nito hinihigtan at 
nilalagpasan. 

Ang Kataas-taasang Allah ay nagsasabi: {Hindi 
marapat na maabot ng araw ang buwan, gayun- 
din ang gabi na maunahan ang maghapon. Ang 
bawa’t isa (sa mga ito) ay tumatahak sa isang ligi- 
ran [orbit)}. Yasin (36): 40 

H Ang Paniniwala sa Allah bilang 
Tanging Panginoon: 

Ang Kahulugan ng Paniniwala sa Allah bi- 
lang Tanging Panginoon [ng lahat]: 

Ito ay ang pagkilala at wagas na paniniwala na 
ang Allah ang Panginoon ng lahat ng bagay, ang 
Nagmamay-ari nito, ang Tagapaglikha nito at ang 
Tagapanustos nito, at na Siya ang tunay na Nag- 
kakaloob ng buhay, ang Nagbabawi ng buhay, ang 
Nagbibigay ng kapakinabangan, ang Nagdudulot 
ng kapinsalaan, na Siyang nagmamay-ari ng lahat 
ng bagay, nasa Kanyang Kamay ang lahat ng ka- 
butihan, at Siya ang May Kakayahan sa lahat ng 
bagay, Siya ay walang katambal dito. 



Samakatuwid, ito kung gayon ang pagtatangi 
sa Allah sa Kanyang mga gawain, at dahil dito 
kinakailangang paniwalaan: 




56 



Na ang Allah lamang ang Nag-iisang 
Tagapaglikha ng lahat ng nasa sansinukob na 
ito, at walang ibang Tagapaglikha maliban 
sa Kanya. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang 
(Allah): {Ang Allah ang Tagapaglikha ng 
lahat ng bagay}. Surah Az-Zumar (39): 62 
Samantalang ang gawa ng tao ay isa lamang 
paglilipat, pagkakabit-kabit o pagsasaayos 
mula sa isang anyo [hugis] patungo sa iba, 
at [ito ay hindi pagpapahiwatig] ng likas na 
paglilikha o paglikha mula sa kawalan, ni 
hindi rin [ito pagpapatunay o pagpapahiwa- 
tig] ng pagkakaloob ng buhay pagkatapos ng 
kamatayan. 



Siya ang Tagatustos ng kabuhayan sa lahat 
ng mga nilalang at walang nang iba pang 
nagtutustos maliban pa sa Kanya. Batay 
sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {At 
walang nilikha na gumagalaw sa kalupaan 
maliban na ang Allah ang tumutustos sa ka- 
nya} . Surah Hud ( 1 1 ): 6 




{At walang nilikha na gumagalaw sa kalupaan 
maliban na ang Allah ang Siyang tumutustos sa 
kanyang ikinabubuhay}. Surah Hud (11): 6 



At Siya ang Nagmamay-ari ng lahat ng bagay, 
at sa katotohanan wala nang Nagmamay-ari 
maliban sa Kanya. Kung saan ay sinabi ng 
Maluwalhating Allah: {Ang Allah ang nag- 
mamay-ari ng kaharian ng mga kalangitan at 
kalupaan, at ng anumang napapaloob dito } . 



Surah Al-Maidah (5): 120 



Siya ang Tagapangasiwa ng lahat ng bagay 
at wala nang ibang tagapangasiwa bukod 
sa Allah. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang 
Allah: {Siya ang nangangasiwa sa (lahat 
ng) pangyayari mula sa kalangitan tungo sa 
kalupaan}. Surah As-Sajdah (32). 5 
Samantalang ang pangangasiwa ng tao sa mga 
bagay na ukol sa kanya, sa kanyang buhay 

8 

at pagsasaayos nito, samakatuwid, ito ay 

nakahangga lamang sa mga bagay na kanyang 

pag-aari at sa kakayahan niya sa pamamagitan 

ng kanyang kamay at maaaring magtagumpay [o 

lumago] ang naturang pangangasiwa at maaari rin 

namang mabigo. Datapuwa’t ang pangangasiwa 

ng Tagapaglikha na Tigib ng kaluwalhatian ’ 
8 8 
at Kataas-taasan ay pangkalahatan, walang 

nakalalabas dito na anuman, at naipapatupad 

nang walang nakahahadlang na anuman bukod 

sa Kanya at walang nakasasalungat sa Kanya 

i 

na anuman. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang 
Allah: { Katotohanang sa Kanya ang pagmamay- 
ari ng [kakayahan ng] paglikha at ng pag-uutos. 
Maluwalhati ang Allah, ang Panginoon ng lahat 

i i 

ng mga nilikha}. Surah Al-A'raf(7): 54 

i i 

i i 

8 I 



57 



Ang Iyong Eeman 



Ang Iyong Eeman 



Ang mga arabong Mushrik (mapagtambal sa Kai- 
sahan ng Allah) sa kapanahunan ng Sugo ng Allah 
ay naniniwala sa Allah bilang Panginoon: 



Tinanggap ng mga di-naniniwala sa 
panahon ng Sugo ng Allah M na ang Allah ang 
Siyang Tagapaglikha, Tagapagmamay-ari at 
Tagapangasiwa, nguni’t sila ay hindi naturingan 
bilang mga Muslim. Batay sa sinabi ng Kataas- 
taasang (Allah): {At kung sila ay iyong 

tatanungin [O Muhammad]: “Sino ang lumikha 
ng mga kalangitan at kalupaan?”, katiyakang sila 
ay magsasabi: “Ang Allah”}. Luqman (31): 25 



Sapagka’t sinuman ang tumanggap na ang Allah 
ang Panginoon ng lahat ng nilalang, ibig sabihin 
ay Siya ang kanilang Tagapaglikha, Tagapag- 
mamay-ari at Tagapangasiwa sa pamamagitan 
ng Kanyang mga biyaya: Ipinag-utos sa kanya 
[bilang tungkulin] na sa Allah lamang tanging 
ipagkaloob ang [lahat ng uri ng] pagsamba at sa 
Kanya lamang ito ituon at ilaan], nang walang 
pagtatambal sa Kanya. 

At paano nga ba matatanggap ng makatuwirang 
isip na ang isang tao ay kumikilala sa Allah bi- 
lang tunay na Tagapaglikha sa lahat ng bagay, 
Tagapangasiwa ng sansinukob, ang Nagkaka- 
loob ng buhay, ang Bumabawi ng buhay, at sa 
kabila nito, ay kanyang ibinabaling ang isa sa 
mga uri ng Ibaadah (gawaing pagsamba) sa iba 
pa bukod sa Kanya? Ito ang pinakamasamang 
antas ng kawalang katarungan at pinakamala- 
king kasalanan. Kung bakit sinabi ni Luqman sa 
kanyang anak na lalaki, habang kanyang pina- 
payuhan ito at pinangangaralan: {O aking anak! 
Huwag kang magtambal (ng iba pa sa pagsamba) 
sa Allah; katotohanan, ang pagtatambal (ng iba 
pa sa pagsamba) sa Allah ay tunay ngang isang 
malaking kawalang katarungan (kamalian)}. Lu- 
qman (31): 13 



Kaya nang tanungin ang Sugo ng Allah M : Ano 
ang pinakamalaking kasalanan sa Allah? Siya ay 
nagsabi: “Na ikaw ay magtalaga [o magturing] 
ng isang makatutulad sa Kanya, samantalang 
[nababatid mong] Siya ang lumikha sa iyo”. (Al- 
Bukhari: 4207 - Muslim: 86) 

Ang Paniniwala sa Ar-Rububiyyah (Allah 
bilang Tanging Panginoon) ay nagbibigay ng 
kapanatagan ng mga puso: 

Kapag nababatid ng isang alipin [tao] nang may 
katiyakan na walang sinuman sa mga nilalang ang 
maaaring lumabas [lumagpas] saTakda ng Allah, 
sapagka’t ang Allah ang Siyang Tagapagmamay- 
ari sa kanila, Siya ang Nangangasiwa sa kanila 
nang ayon Kanyang kaalaman o karunungan, 
Siya ang Tagapaglikha sa kanilang lahat, at ang 
lahat ng bagay ay nilikha maliban sa Kanya 
kaya lahat ng mga nilikha ay mahihirap at 
nangangailangan sa kanyang Tagapaglikha, at ang 
lahat ng pag-uutos ay nasa Kanyang mga Kamay, 




58 




samakatuwid walang Tagapaglikha maliban sa 
Kanya, at walang Tagatustos maliban sa Kanya, 
at walang Tagapangasiwa sa daigdig maliban 
sa Kanya lamang, at walang kumikilos na isang 
Dhurra (napakaliit na bagay) maliban sa Kanyang 
pahintulot at walang ibang makapagpapatigil nito 
maliban sa Kanyang pag-uutos: ay mananatili 
sa kanyang puso upang manalig at manindigan 
para sa Allah at tanging sa Kanya ang paghingi 
ng tulong at pangangailangan, at ang pag-asa sa 
Kanya sa lahat ng bagay ukol sa buhay niya, at 
ang pagharap at pakikipagsapalaran kasabay 
ng pag-ikot ng buhay nang buong kapanatagan, 
kapasiyahan at katiyakan; sapagka’t hanggang 
siya ay nananatiling nagsisikap sa paggawa ng 
mga dahilan upang matamo ang anumang ninanais 




> Ang l aw hid |Pagkilala sa Allah bilang Nag-iisang 
Tunay na Diyos) at Pagsamba sa Kanya ang 
SiyangTunay na Kahulugan ng Laa ilaaha illallaah 
(walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah) 



sa mga bagay na ukol sa kanyang buhay, 
at nanalangin sa Allah upang mabigyan 
ng katuparan ang kanyang nilalayon, sa 
katunayan kanyang naipatupad ang anumang 
nararapat sa kanya, at dahil dito mapapanatag 
ang kanyang sarili sa pagmamanman sa 
kung ano ang nasa kamay ng ibang tao, 
samakatuwid ang lahat ng pag-uutos ay 
nasa Kamay ng Allah, Siya ay lumilikha sa 
anumang Kanyang naisin at napipili. 





Ang Paniniwala sa Allah Bilang 
Nag-iisang Diyos. 



Ang Kahulugan ng Paniniwala sa Allah 
Bilang Nag-iisang Diyos: 

Ang wagas na paniniwala na ang Allah 
ang Siyang tanging karapat-dapat pag-uku- 
lan ng lahat ng uri ng Ibaadah (gawaing 
pagsamba), maging lantad man ito o lihim, 
ay nangangailangan ng pagpapatunay nito 
sa atin, kaya dapat nating ilaan [o ituon] sa 
Allah ang lahat ng uri ng Ibaadah, tulad ng 
panalangin, pagkatakot, pag-asa, paghingi 
ng tulong, pagdarasal, pagkakawanggawa 
at pag-aayuno. Iyan ang diwa ng Laa ilaha 
illallah [Walang ibang diyos na dapat sam- 
bahin maliban sa Allah]. Batay sa sinabi ng 
Dakilang Allah: {Atanginyong Panginoong 
(Diyos) ay Isang Diyos lamang. Laa ilaaha 
illaa Huwa (Walang ibang diyos na dapat 
sambahin maliban sa Kanya), ang Mahaba- 
gin, ang Maawain}. Surah Al-Baqarah (2): 163 

Kaya Kanyang ipinabatid na Siya [ang 
Allah bilang Diyos] ay isang Diyos lamang, 
ibig sabihin ay Isang sinasamba lamang, kaya 
hindi ipinahihintulot ang magtakda [o magtu- 
ring] ng iba pang diyos bukod sa Kanya, at 
walang dapat sambahin maliban sa Kanya. 



59 



Ang Iyong Eeman 





Ang Iyong Eeman 




Ang Kahalagahan ng Paniniwala sa Allah bi- 
lang Tunay at Nag-iisang Diyos: 



Matutunghayan ang kahalagahan ng paniniwa- 
la sa Allah bilang tunay at nag-iisang Diyos sa 
maraming aspeto: 

Ito ang tunay na layunin ng pagkalikha sa 
Jinn at tao, samakatuwid sila ay hindi nilikha 
maliban upang sila ay sumamba sa Allah lamang 
nang walang pagtatambal sa Kanya, kung saan 
ang Tigib ng Kaluwalhatian ay nagsabi: {At hin- 
di Ko nilikha ang mga Jinn at mga Tao maliban 
upang Ako ay kanilang sasambahin [tanging Ako 
lamang] } . Surah Az-Zariyat (5 1 ): 56 



# Ito ang layunin sa pagkasugo ng mga 
Sugo - ipagkaloob nawa sa kanilang lahat ang 
kapayapaan - at pagpapahayag ng mga banal na 
kasulatan, samakatuwid ang layunin dito ay ang 
pagtanggap na ang Allah ang Siyang karapat- 
dapat na sinasamba, at ang pagtakwil sa lahat 
ng sinasamba bukod sa Allah. Batay sa sinabi 
ng Maluwalhating Allah: {At katotohanang 
Kami ay nagsugo sa bawa’t pamayanan ng isang 
Sugo (na nag-aanyayang): “Sambahin ninyo 
ang Allah [tanging Siya lamang], at iwasan ang 
mga Taghoot (lahat ng huwad at mga diyus- 
diyosan)”}. Surah An-Nahl (16): 36 



Ito ang pangunahing tungkulin na ipinag-utos 
sa tao, tulad nang inilahad na habilin ng Propeta 
M kay Mu' ad ibn Jabal - naway kalugdan siya 
ng Allah - nang siya ay kanyang isugo sa Yemen 
na nagsasabi sa kanya: ‘"Katotohanang ikaw ay 
patutungo sa mga taong nagmula sa lipon ng 
Angkan ng Kasulatan [Kristiyano at Hudyo], 
kaya ang una mong dapat na ipag-anyaya sa 
kanila ay ang pagsasaksi ng Laa ilaaha illallaah 
(walang Diyos na dapat sambahin maliban sa 
Allah)”. (Al-Bukhari: 1389 -Muslim: 19) 



Ibig sabihin: Anyayahan mo sila tungo sa Kai- 
sahan ng Allah sa lahat ng mga uri ng Ibaadah 
(gawaing pagsamba). 

Ang Paniniwala sa Al-Uluhiyyah (ang Al- 
lah bilang Nag-iisang Diyos) ang siyang tunay 
na kahulugan ng Laa ilaaha illallaah (walang 
Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah), 
samakatuwid ang kahulugan ng Al-Ilaah (ang 
Diyos) ay Al-Ma'bud (ang sinasamba), kaya 
walang dapat na sinasamba maliban sa Allah, 
at huwag natin ibaling [o ilaan] ang anuman sa 
mga uri ng Ibaadah (gawaing pagsamba) sa iba 
bukod sa Kanya. 

Ang Paniniwala sa Al-Uluhiyyah (ang Allah 
bilang tunay at Nag-iisang Diyos) ang siyang 
makatuwirang bunga ng Paniniwala na ang 
Allah ang Siyang Tagapaglikha, ang Hari, may 
kalayaan gawin ang lahat ng bagay. 




60 



> Ano ang Kahulugan ng Ibaadah (gawaing pagsamba)? 



Ang Ibaadah: Ito ay isang katawagan na su- 
masaklaw sa lahat ng mga kinasisiyahan at ki- 
nalulugdan ng Allah mula sa mga salita at mga 
gawain na Kanyang ipinag-uutos at ipinag-aa- 
nyaya sa sangkatauhan, maging ito ay mula sa 
mga gawaing lantad, tulad ng Salaah (pagdara- 
sal), Zakaah (kawanggawa) at Hajj (pagdalaw 
sa Makkah), o mga gawaing nakalingid tulad ng 
pagmamahal sa Allah at sa Kanyang Sugo M , 
pagkatakot sa Allah, pag-asa sa Allah, ang pa- 
ghingi ng tulong sa Kanya at iba pa rito. 




> Ang lahat ng mga gawain na may kalakip na 
tamang lavunin ay itinuturing bilang mga Ibaadah 
(gawaing pagsamba) na ginagantinipalaan ang tao 
sa mga ito. 



Ang Ibaadah (pagsamba) sa Lahat ng 
Mga Kalakaran ng Buhay: 

Ang Ibaadah ay sumasaklaw sa lahat ng mga 
gawa o ikinikilos ng isang Naniniwala na ang 
kanyang layunin dito ay ang mapalapit sa Allah, 



samakatuwid ang Ibaadah sa Islam ay hindi 
lamang nakatuon sa mga kilalang ritwal, tulad 
ng pagdarasal, pag-aayuno at mga katulad nito, 
bagkus ang mga gawaing kapaki-pakinabang 
na may kaakibat na mabuting layunin at 
wastong hangarin ay isinasaalang-alang bilang 
Ibaadat (mga gawaing pagsamba) at ang tao ay 
ginagantinipalaan dito. Samakatuwid kung ang 
isang Muslim ay kumain o uminom o natulog 
nang may layuning lumakas at lumusog upang 
matatag niyang magampanan ang pagsunod sa 
Allah; sa katotohanan siya ay ginagantinipalaan 
para rito. At dahil dito ang isang Muslim ay 
nabubuhay sa kabuuan ng kanyang buhay para sa 
pagtalima sa Allah, siya ay kumakain upang pag- 
ibayuhin ang kanyang paiianampalataya para sa 
pagsunod sa Allah, magkagayon ang kanyang 
pagkain na may ganitong layunin ay nagiging 
Ibaadah, gayundin naman ang kanyang pag- 
aasawa upang mapangalagaan ang kanyang sarili 
sa ipinagbabawal, lcaya ang kanyang pag-aasawa 
ay nagiging Ibaadah, at dahil sa ganitong layunin 
ang kanyang kalakalan, trabaho at kinikitang 
kayamanan ay nagiging Ibaadah, gayundin ang 
kanyang pagtamo ng karunungan, katibayan 
[o diploma], pagsasaliksik, pagtutuklas at pag- 
iimbento ay nagiging Ibaadah, gayundin ang 
pangangalaga ng isang babae sa kanyang asawa, 
mga anak at tahanan ay nagiging Ibaadah, at 
gayundin naman sa lahat ng aspeto ng buhay, 
ang kanyang mga gawain at kapaki-pakinabang 
na mga bagay ukol sa kanya hanggang ang lahat 
ng ito ay may kalakip na mabuting layunin at 
magandang hangarin. 



61 



Ang Iyong Eeman 





Ang Iyong Eeman 




Ang Ibaadah (pagsamba) ang siyang wagas 
na layunin sa paglikha: 

Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {At 
hindi Ko nilikha ang mga Jinn at mga tao kundi 
upang Ako ay kanilang sambahin lamang, hindi 
Ako naghahangad ng anumang panustos mula 
sa kanila, at hindi Ako naghahangad sa kanila 
na Ako ay kanilang pakainin. Katotohanang ang 
Allah ang Tagapanustos, ang Nag-aangkin ng 
Pambihirang Lakas, na Hindi Nagwawakas}. Su- 
rah Az-Zariyat (5 1 ): 56-58 

Kaya ipinabatid ng Maluwalhating Allah na 
ang wagas na layunin ng Kanyang paglikha sa 
mga Jinn at mga tao ay upang kanilang itaguyod 
ang pagsamba sa Kanya, bagaman Siya ay wa- 
lang pangangailangan sa kanilang pagsamba sa 
Kanya. Katotohanan, sila ang nangangailangan 
sa pagsamba sa Kanya, sapagka’t sila ang may 
pangangailangan sa Allah. 

At kapag pinabayaan ng tao ang layuning iyon 
at siya ay nalulong sa kaakit-akit na karangyaan 
ng mundo nang walang pag-aalaala sa banal na 
layunin ng pagkakalikha sa kanya, siya ay mag- 
mimistulang isang nilalang na walang kaibahan 
mula sa iba pang mga nilalang sa planetang ito, 
sapagka’t ang mga hayop ay kumakain at nagli- 
libang din bagaman ang mga ito ay hindi kailan- 
man mananagot sa Araw ng Paghuhukom hindi 
katulad ng mga tao. Sa katunayan ang Kataas- 
taasang Allah ay nagsabi: 

{Nguni’t yaong mga di-naniwala ay nasisiya- 
han [sa mundong ito] at [sila ay] nanginginaing 
tulad ng panginginain ng mga hayop. Subali’t 
ang Apoy ang magiging kanlungan para sa ka- 
nila [sa kabilang buhay]}. Surah Muhammad (47): 12. 



Katotohanang sila [mga taong di-naniwala] 
ay itinulad sa mga hayupan sa mga gawa nito at 
mga layunin, nguni’t sila [mga di-naniniwala] 
ay mananagot sa anumang kanilang ginagawa 
sa dahilang sila ay may pag-iisip na marunong 
makaunawa na sadyang kaiba sa mga hayupan 
na walang pang-unawa. 

Ang mga Haligi ng Ibaadah (gawaing 
pagsamba): 

Katotohanan, ang Ibaadah na ipinag-uutos ng 
Allah ay nakatayo batay sa dalawang napakaha- 
lagang haligi: 

Una: Ang Kababaang-loob at Ganap na Pagka- 
takot [sa Allah]. 

Pangalawa: Ang Ganap na Pagmamahal sa Ka- 
nya - [Kaluwalhatian sa Kanya]. 

Samakatuwid ang Ibaadah na itinakda ng Al- 
lah para sa Kanyang mga alipin ay [isang tun- 
gkuling] nangangailangan ng ganap na pagsuko 
sa Allah, pagpapakumbaba sa Kanya at pagka- 
takot sa Kanya, na may lakip na pagmamahal, 
pag-asam at pag-asa sa Kanya rito. 

At dahil dito, samakatuwid ang pagmama- 
hal na walang kalakip na pagkatakot at pagpa- 
pakumbaba halimbawa ay tulad lamang ng pag- 
mamahal sa pagkain at kayamanan - ay hindi 
[maituturing bilang] Ibaadah, gayundin ang 
pagkatakot na walang pagmamahal - tulad ng 
pagkatakot sa mabangis na hayop at mapaniil na 
hukom - hindi ibinibilang na Ibaadah, kaya ka- 
pag nagsanib o nagsama ang takot at pagmama- 
hal sa isang gawain ay nagiging Ibaadah, at ang 
Ibaadah (pagsamba) ay walang dapat pagtuunan 
maliban sa Allah lamang. 



62 



Ang Mga Patakaran ng Ibaadah 
(Pagsamba): 

Ang Dalawang Patakaran ng Ibaadah Upang 
ito ay matanggap at tama ay ang mga sumu- 
sunod: 



• 

Ang Tuwirang 
Pagtuon ng 
Pagsamba sa Allah 
Nang Walang 
Pagtatambal [sa 
Kanya] 



9 

Ang Pagsang-ayon 
at Pagsunod sa Sun- 
nah (katuruan) ng 
Sugo ng Allah M 



Batay sa sinabi ng Kataas-taasang Allah: {(Mali 
ang kanilang pag-aakala!), Bagkus sinumang isi- 
nuko ang kanyang mukha (sarili) sa Allah habang 
siya ay Muhsin (mapaggawa ng kabutihan), kung 
gayon, para sa kanya ay gantimpala mu la sa ka- 
nyang Panginoon, at sa kanila ay walang [mara- 
ranasang pangamba [o takot] at si la ay walang 
madaramang kalungklltan}. Surah Al-Baqarah (2): 112 

Ang Kahulugan ng (isinuko ang kanyang 
mukha [sarili] sa Allah): Ibig sabihin ay 

napatunayan niya ang Tawheed (Kaisahan ng 
Allah), kaya nagawa niyang ituon ang pagsamba 
sa Allah. 

At ang kahulugan ng (habang siya ay [Muh- 
sin] mapaggawa ng kabutihan): Ibig sabihin ay 
sumusunod sa Batas ng Allah at sa anumang nai- 
lahad sa Sunnah ng Sugo ng Allah M . 




Ang pagsunod sa Sunnah (katuruan) ng 
Propeta M ay nakatuon lamang sa mga Ibaa- 
dah (gawaing pagsamba), tulad ng pagdara- 
sal, pag-aayuno at paggunita sa Allah at iba 
pa. Nguni’t ang pangkahalatang kahulugan 
ng Ibadah, halimbawa nito ay ang mga na- 
kaugalian at mga kilos ng isang Muslim ang 
Niyyah (layunin) nito ay kanyang isinasaayos 
upang matamo ang gantimpala mula sa Allah, 
tulad ng pagsasanay sa larangan ng palakasan 
[sport] upang siya ay maging malusog at mala- 
kas para sa pagsunod sa Allah, o ang kanyang 
pagsasanay sa pangangalakal upang kanyang 
gugulin ito para sa kabutihan ng kanyang pa- 
milya at ng mga anak, dito ay hindi kailangan 
ang pagsunod [sa Sunnah], bagkus sapat na 
ang kawalan ng pagsalungat at hindi umaakay 
tungo sa mga gawaing ipinagbabawal [ng Is- 
lam at ng Sunnah]. 



63 



Ang Iyong Eeman 





Ang Iyong Eeman 



> Ang Shirk (Pagtatambal sa Kaisahan ng Allah) 



• Ang Shirk (pagtatambal) ay nagpapawalang- 
bisa sa paniniwala sa Kaisahan ng Allah. 
Kung ang paniniwala sa Kaisahan ng Allah 
at ang pagtatangi sa Allah sa pagsamba ang 
siyang pinakamahalaga at pinakadakila sa la- 
hat ng mga tungkulin [ng tao], magkagayon 
ang Shirk naman ang pinakamalaki sa mga 
pagkakasalang ginagawa ng tao sa Dakilang 
Allah, sapagka’t ito ang nag-iisang kasalanan 
na hindi pinapatawad ng Allah maliban sa pa- 
mamagitan ng wagas na pagsisisi. Batay sa 
sinabi ng Kataas-taasang (Allah): 

{Katotohanang ang Allah ay hindi nagpapa- 
tawad (sa kasalanan) ng pagtatambal sa Kanya 
(sa pagsamba), datapuwa’t Siya ay nagpapa- 
tawad bukod dito sa sinumang Kanyang naisinj . 
Surah An-Nisa’ (4): 48 

At nang tanungin ang Sugo ng Allah M kung 
ano ang pinakamalaking kasalanan [ng tao] sa 
Allah? Siya M ay nagsabi: “Ang ikaw ay mag- 
takda ng kawangis [o ng pagtatambal] sa Allah 
na Siyang lumikha sa iyo”. (Al-Bukhari: 4207 - 
Muslim: 86) 

• Samakatuwid, ang Shirk ay sumisira sa mga 
gawaing pagsunod at pinapawalang saysay 
ang mga ito. Batay sa sinabi ng Maluwalha- 
ting Allah: {Datapuwa’t kung sila ay nagtam- 
bal (sa Kaisahan ng Allah), ang lahat ng kani- 
lang mga ginawa ay mawawalan ng saysay sa 
kanila}. Surah Al-An'am (6): 88 

At itinakda para sa mga tumatangkilik at nagta- 
taguyod ng Shirk na sila ay mananatili sa Apoy ng 
Impiyerno magpakailanman. Kung saan ay sinabi 



ng Kataas-taasang (Allah): {Katotohanan, ang si- 
numang magtakda ng pagtatambal sa pagsamba 
sa Allah, katotohanang ipagkakait ng Allah sa 
kanya ang Paraiso at ang Apoy ang kanyang ma- 
giging hantungan }. Surah Al-Maidah (5): 72 

Ang Shirk ay May Dalawang Uri, Malaki 
at Maliit: 

Ang malaking Shirk: Ito ay ang 

pagtuon ng isang alipin sa isa sa mga 
gawaing pagsamba sa iba bukod sa 
Allah, samakatuwid ang bawa’t salita 
o gawa na kinalulugdan [at minamahal] 
ng Allah, ay ang pagtuon nito [ng tao] sa 
Allah hinggil sa Kaisahan at paniniwala, 
samantalang ang pagtuon nito [ng tao] 
sa iba bukod sa Kanya ay tanda ng 
Shirk (pagtatambal) at [pagpapahiwatig 
ng] Kufr (kawalan ng paniniwala sa 
Kaisahan ng Allah] . 

At ang halimbawa ng Shirk na ito: Ang man- 
ghingi ng tulong sa iba kaysa sa Allah o mana- 
langin upang lunasan ang kanyang karamdaman 
o palawakin ang kanyang panustos, o siya ay 
magtiwala [o umasa at manalig] sa iba kaysa sa 
Allah, o magpatirapa sa iba kaysa sa Allah. 

Sinabi ng Kataas-taasang Allah: {At ang 
inyong Panginoon ay nagsabi: “Manalangin 
kayo sa Akin, [at] Ako ay tutugon sa inyo (sa 
inyong mga panalangin)}. Surah Ghafir (40). 60 

At sinabi pa ng Kataas-taasang Allah: {At sa 
Allah lamang ninyo iukol ang inyong pagtitiwala 
[o pananalig], kung tunay ngang kayo ay mga 
naniniwala} . Surah Al-Ma'idah (5): 23 



64 






At sinabi pa ng Kataas-taasang (Allah): [Kaya 
magpatirapa kayo sa Allah at Siya ay inyong sam- 
bahin (tanging Siya lamang)}. Surah An-Najm (53): 62 

Kaya sinuman ang magtuon [ng pagsamba] sa 
iba kaysa sa Allah, siya ay naging isang Mushrik 
(mapagtambal sa Kaisahan ng Allah), na itinutu- 
ring bilang isang Kafir (hindi naniniwala). 




Ang Maliit na Shirk: Ito ay ang lahat 
ng salita o gawain na naghahatid tungo 
sa malaking Shirk, at nagsisilbing daan 
sa pagkasadlak dito. 



At ang halimbawa nito: Ang pakitang-tao 
[Riya’ ], tulad ng kanyang pagpapahaba minsan 
ng Salaah [pagdarasal] upang siya ay makita ng 
mga tao, o kanyang itataas ang kanyang tinig sa 
pagbabasa o sa pagsambit ng Dhikr (pag-aalala 
sa Allah) minsan upang siya ay marinig ng mga 
tao at nang siya ay kanilang purihin. Batay sa 
sinabi ng Sugo ng Allah M : “Katotohanan ang 
higit kong ikinatatakot sa inyo ay ang maliit na 
Shirk (pagtatambal)”. Sila ay nagsabi: Ano po 
ang maliit na Shirk, O Sugo ng Allah? Siya ay 
nagsabi: “Ar-Riya’ (ang pagpapakitang tao)”. 
(Ahmad: 23630) 



Samantalang kung siya ay nagdasal o nag- 
ayuno para lamang ipakita sa mga tao, sama- 
katuwid, ito ay gawain ng mga Munafiqun 
(mapagkunwari), at ito ang malaking Shirk (pag- 
tatambal sa Allah) na naghahatid sa kanya upang 
mapatiwalag sa Islam. 

Itinuturing ba ang paghingi ng tulong sa 
mga tao at ang pagsusumamo sa kanila 
bilang isang Shirk? 

Katotohanan, ang Islam ay dumating upang 
palayain ang isip ng tao mula sa pamahiin [haka- 
haka] at kasinungalingan, at ang pagpapalaya sa 
kalooban nito mula sa pagpapakumbaba sa iba 
maliban pa sa Allah. 



Samakatuwid, hindi ipinahihintulot kailanman 
ang paghingi ng tulong sa isang patay o walang 
buhay, gay undin ang pagpapasailalim at pagpa- 
pasakop sa kanya, sapagka’t ito ay kabilang sa 
pamahiin at Shirk. 




Samantalang ang paghingi ng tulong sa isang 
buhay at nasa kanyang harapan sa abot nang ka- 
nyang kakayahan, tulad ng kanyang pagtulong o 
pagligtas sa isang nalulunod o ang paghiling rito 
na manalangin sa Allah para sa kanya, samaka- 
tuwid ito ay ipinahihintulot. 





> Ang paghingi ng tulong sa isang buhay na nasa 
harapan sa abot kaya niya ay isang uri sa mga 
pakikipag-ugnayan sa mga tao at isang paraan 
na pang-araw-araw na pakikitungo ng bawa’t 
isa ay ipinahihintulot. 



65 



Ang Iyong Eeman 






Ang Iyong Eeman 




Ang pamamalimos ba at ang paghingi ng 
tulong sa isang walang buhay [tulad ng bato 
o estatuwa] o patay [na tao]? 



L| Oo 

* 



Hindi J 



Ito ay Shirk na sumasalungat sa 
Islam at paniniwala, sapagka’t 
ang patay at walang buhay ay 
walang kakayahang makarinig sa 
paghihingi ng tulong, gayundin 
sa pagtugon dito. Ang panalangin 
ay Ibaadah (pagsamba), kaya ang 
pagbaling nito sa iba maliban sa 
Allah ay Shirk. Sa katotohanan, 
ang Shirk (pagtatambal) ng mga 
Arabo sa panahon ng pagsugo ay 
ang kanilang pagdalangin sa mga 
walang buhay at mga patay. 



Ang pananalangin at paghingi ng tulong sa 
isang buhay [tao] na nakakarinig ng iyong 
salita at iyong paghingi ng tulong. Siya ba ay 
may kakayahan sa pagsagot sa iyo tulad ng 
iyong paghingi ng tulong sa kanya na ikaw 
ay damayan at tulungan sa anumang kanyang 
pagmamay-ari at kakayahang gawin? 



i 



Oo 



* 



Katotohanan, ang paghingi ng tulong sa isang 
[taong] buhay para sa mga bagay na walang 
kakayahan gawin ito at hindi niya pagmamay- 
ari, tulad ng paghingi ng tulong ng isang baog 
mula sa isang nabubuhay na siya ay kanyang 
pagkalooban ng mabuting supling, samaka- 
tuwid ito ay malaking Shirk na sumasalungat 
sa Islam, sapagka’t ito ay panalangin sa iba sa 
halip ay sa Allah. 




Ang ganitong paghingi ng tulong ay laganap, walang anuman. Ito ay isang bahagi lamang ng mga 
pakikitungo sa mga tao at pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan nila sa isa’t isa. 



66 






> Ang Paniniwala sa Mga Pan gal an ng Allah at sa Kanyang Mga Katangian 



Ang paniniwala sa lahat ng pinagtibay ng 
Allah para sa Kanyang Sarili inula sa Kanyang 
Aklat o sa Sunnah (katuruan) ng Kanyang Sugo 
tungkol sa mga Pangalan at mga Katangian nang 
ayon sa marangal na pamamaraang angkop para 
sa Allah. 

Samakatuwid, ang Dakilang Allah ang may an- 
gkin ng mga Naggagandahang Pangalan at Pi- 
nakaganap na mga Katangian, walang makatu- 
tulad sa Kanya sa Kanyang mga Pangalan at mga 
Katangian. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang 
Allah: {Walang anupaman ang makakatulad sa 
Kanya, at Siya ang Lubos na Nakakarinig, ang 
Ganap na Nakakakita}. Surah Ash-Shura (42): 11 




Samakatuwid, ang Allah ay malayong maitutu- 
lad sa alinman sa Kanyang mga nilikha sa lahat 
ng Kanyang mga Pangalan at mga Katangian. 



At sinabi pa ng Kataas-taasang (Allah): {At Siya 
ang As-Sami' (ang Lubos na Nakakarinig), Al- 
Basir (ang Ganap na Nakakakita)}. Surah Ash-Shura 
(42): 1 1 

At sinabi pa ng Kataas-taasang (Allah): {At Siya 
ang Al-Aziz (ang Sukdol sa Kapangyarihan), ang 
Al-Hakim (ang Tigib ng Karunungan)}. Surah Lu- 
qman (31): 9 

At sinabi pa ng Kataas-taasang (Allah): {Allah! 
Laa ilaaha illaa Huwa (Wala ng iba pang diyos 
na dapat sambahin maliban sa Kanya). Al-Hayyu 
(ang Laging Buhay), Al-Qayyum (ang Tagapag- 
taguyod ng lahat)}. Surah Al-Baqarah (2): 255 

At sinabi pa ng Kataas-taasan (Allah): {Ang la- 
hat ng pagpupuri at pasasalamat ay sa Allah (ang 
Tunay na Diyos), ang Panginoon ng lahat ng ni- 
lalang}. Surah Al-Fatihah (1): 2 



Ang Han sa Mga Pangalan ng Allah: 

Ang Allah ay nagsabi: {Ar-Rahman (ang Maha- 
bagin), Ar-Rahim (ang Maawain)}. Surah Al-Fati- 
hah (1): 3 



67 



Ang Iyong Eeman 





Ang Iyong Eeman 




1 



Ang Mga Bunga ng Paniniwala sa Mga Pangalan ng Allah at sa Kanyang mga 
Katangian: 

Ang pagkakilala sa Allah. Kaya sinuman ang naniwala sa mga Pangalan ng Allah at sa 
Kanyang mga Katangian ay nararagdagan ang pagkakakilala sa Allah, kaya mararagdagan din 
ang kanyang pananampalataya [at paniniwala] sa Allah nang wagas, at lalakas ang kanyang 
pagsamba sa Allah (Tawheed), at isang karapatan ng sinumang nakaalam sa mga Pangalan ng 
Allah at Kanyang mga Katangian na mapuno ang kanyang puso bilang pagdakila, pagmamahal 
at pagpapakumbaba sa Kanya na Tigib ng Kaluwalhatian at Kataas-taasan. 



3 



Ang pagpuri sa Allah sa pamamagitan ng pagbanggit sa Kanyang mga Naggagandahang 
Pangalan nang palagian, at ito ang pinakamainam sa mga uri ng pagbibigay-alala [o paggunita] 
sa Kanya. Sinabi ng Kataas-taasan: {O kayong mga naniniwala! Alalahanin ninyo ang Allah 
nang madalas [o palagiang] pag-aalaala }. Surah Al-Ahzab (33): 41 

Ang paghingi ng tulong sa Allah at pagdalangin sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang 
mga Pangalan at mga Katangian. Batay sa sinabi ng Dakilang Allah: {At taglay ng Allah 
ang mga Naggagandahang Pangalan, kaya manalangin kayo sa Kanya sa pamamagitan 
nito}. Surah Al-A'raf (7): 180 

Ang halimbawa nito, na manalangin kayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagsabi: Yaa 
Razzaaq Urzuqni (O Tagatustos, tustusan Mo po ako), Yaa Tawwaab Tub 'alaiya (O 
Tagatanggap ng pagsisisi, tanggapin Mo po ang aking pagsisisi), at Yaa Raheem Irhamni 
(O Mahabagin, kahabagan Mo po ako). 




68 




Ang Mga Pinakamataas na Antas ng Eeman (Pananampalataya): 

Ang Eeman ay may mga antas. Nababawasan ang Eeman [pananampalataya] ng isang Muslim ayon sa 
sukat ng kanyang pagkalimot at pagsuway, samantalang nararagdagan ang Eeman [pananampalataya] nito sa 
tuwing nararagdagan ang pagsunod [at pagtalima] sa mga kautusan, pagsamba at pagkatakot sa Allah. 

At ang pinakamataas sa mga antas ng Eeman [pananampalataya] ay ang tinatawag sa Batas ng 
Islam na Al-Ihsan (ang pagsasagawa ng pagsamba nang buong husay at wagas). Sa katunayan, ito ay 
ipinaliwanag ng Propeta M sa kanyang sinabi: “[Ang Ihsan] ay pagsamba sa Allah na wari bang Siya ay 
iyong nakikita, bagaman Siya ay hindi mo nakikita, katotohanang ikaw ay Kanyang ganap na nakikita”. 
(Al-Bukhari: 50 - Muslim: 8) 

Kaya alalahanin na sa iyong pagtindig, sa iyong pag-upo, sa [mga panahon ng] iyong kalakasan, sa 
[mga panahon ng] iyong kahinaan at sa lahat ng iyong mga kalagayan; ang Allah ay sumusubaybay 
sa iyo, nagmamasid sa iyo, kaya huwag mo Siyang suwayin samantalang iyong nababatid na ikaw ay 
Kanyang ganap na nakikita, at huwag mong hayaang ang pangamba at kawalan ng pag-asa na maghari [o 
mangibabaw] sa iyo, samantalang iyong nababatid na Siya ay kasama mo, at paano ka nakararamdan ng 
lungkot, samantalang ikaw ay nagsusumamo sa Kanya ng panalangin at pagpapala, at paano mahuhulog ang 
iyong sarili sa pagkakasala, samantalang ikaw ay naniniwala nang may katiyakan na Siya ay nakababatid 
sa iyong inililihim at inilalantad, at kung ikaw ay natisod at nagkamali, ikaw ay sumasangguni, nagbabalik- 
loob at humihingi ng kapatawaran, kaya tatanggapin sa iyo ng Allah ang pagsisisi. 




Ang Ilan sa Mga Kabutihang Ibinubunga ng Paniniwala sa Allah: 

I Na ang Allah ang Siyang nagtatanggol sa mga naniniwala sa lahat ng kapahamakan, at nagliligtas sa kanila 
sa mga kagipitan, at nangangalaga sa kanila mula sa mga balakin ng mga kaaway. Batay sa sinabi ng 
Kataas-taasan (Allah): {Katotohanang ang Allah ay nagtatanggol sa mga naniniwala}. Surah Al-Hajj (22): 38 



2 I Na ang Eeman (pananampalataya) ang siyang nagsisilbing dahilan ng pagkakaroon ng mabuting 
I buhay, kaligayahan at kasiyahan. Sinabi ng Kataas-taasang Allah: {Sinuinan ang gumawa ng 
I kabutihan, maging lalaki man o babae, habang siya ay naniniwala (sa Kaisahan ng Allah), katiyakang 
i Aming igagawad sa kanya ang isang mabuting buhay (sa mundong ito)}. Surah An-Nahl (16): 97 



3 



Na ang Eeman (pananampalataya) ay pinalalaya ang kaisipan ng tao mula sa mga pamahiin, kaya 
sinuman ang naniwala sa Allah nang buong katotohanan, nagtiwala sa Allah at nanalig nang buong 
katapatan sa Kanya bilang Panginoon ng lahat ng nilalang, at tunay na Diyos nang walang pagtatambal. 
Bunga nito, siya ay walang sinumang kinatatakutan at ipinakikita ang kanyang pagsamba sa Allah 
lamang. Kaya pagkaraan nito siya ay nagiging malaya mula sa mga pamahiin at mga maling kaha-haka. 



4 I At ang Pinakamalaking Pagpapala na ibinubunga ng paniniwala sa Allah ay ang pagtamo sa lugod 
I [pagmamahal at pagpapala] ng Allah, at ang pagpasok sa Paraiso, at ang pagkakaloob ng walang 
1 katapusang biyaya at habag ng Dakilang Allah. 



69 



Ang Iyong Eeman 



Ang Iyong Eeman 



> Ang Paniniwala sa Mga Anghel: 




Ang Kahulugan ng Paniniwala sa mga Anghel: 

Ang matatag na paniniwala ng pagkakaroon ng mga Anghel, na sila ay may sariling daigdig na lingid, 
bukod sa daigdig ng mga tao at daigdig ng mga Jinn, at sila ay mararangal, at mga alipin ng Allah na 
sumasamba sa Kanya, at sila ay tumatalima at tumutupad sa lahat ng mga ipinag-uutos sa kanila, at sila ay 
hindi sumusuway sa Allah kailanman. 

Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {Bagkus, sila (mga anghel) ay mga mararangal, Siya (Allah) 
ay hindi nila (mga anghel) pinangungunahan sa pagsasalita, at sila ay gumagawa nang ayon sa Kanyang 
pag-lllltos} . Surah Al-Anbiya’ (2 1 ): 26-27 

At ang paniniwala sa kanila ay isa sa anim na mga haligi ng Eeman. Sinabi ng Kataas-taasang (Allah): 
{Ang Sugo (Muhammad) ay naniniwala sa anumang ipinahayag sa kanya mula sa kanyang Panginoon, 
at (gayundin) ang mga naniniwala. Ang bawa’t isa ay naniniwala sa Allah, sa Kanyang mga anghel, sa 
Kanyang mga Kasulatan, at sa Kanyang mga Sugo}. Surah Al-Baqarah (2): 285 



At siya $8 ay nagsabi tungkol sa [kahulugan ng] Eeman: “Ito ay binubuo ng paniniwala sa Allah, paniniwala 
sa Kanyang mga Anghel, paniniwala sa kanyang mga Kasulatan, paniniwala sa Kanyang mga Sugo, 
paniniwala sa Huling Araw at paniniwala sa Tadhana, maging ito man ay mabuti at masama”. (Muslim: 8) 



Ano ang Mga Napaloloob sa Paniniwala sa Mga 
Anghel? 




Ang paniniwala na mayroong mga anghel: 
Kaya tayo ay dapat maniwala na sila ay tunay 
na mga nilikha ng Allah, umiiral nang may 
katotohanan, sila ay Kanyang nilikha mula sa 
liwanag, at sila ay Kanyang inutusan para sa 
pagsamba at pagsunod sa Kanya. 





Ang paniniwala sa pangalan ng sinumang 
napag-alaman natin mula sa kanilang Upon, 
tulad ng Anghel Jibreel (Gabriel), [nawa’y 
igawad sa kanya ang kapayapaan], at gayundin 
yaong hindi natin napag-alaman ang kanilang 
mga pangalan, sila ay dapat nating paniwalaan 
sa pangkalahatang pananaw bilang katuruang 
ipinag-uutos ng Islam. 

Ang paniniwala sa kanilang mga katangian na 
ating napag-alaman, at ang mga ilan dito ay: 




70 









• Sila ay tunay na may sariling daigdig na lingid [sa ating mga paningin], sila ay mga nilalang na 
[patuloy] at lagi nang sumasamba sa Allah, kaya sila ay walang anupamang taglay na katangian 
[upang sila ay ituring bilang nag-aangkin ng] pagka-panginoon at pagka-diyos, bagkus sila ay 
mga alipin [o lingkod ng Allah] na ganap na napapailalim sa pagsunod sa Allah. Batay sa sinabi 
ng Dakilang Allah tungkol sa kanila: {Sila ay hindi sumusuway sa Allah sa anumang Kanyang 
ipinag-uutos sa kanila, bagkus kanilang ginagawa ang anumang Kanyang ipinag-uutos sa kanila}. 
Surah At-Tahrim (66): 6 




• Sila ay tunay na nilikha mula sa liwanag. Sinabi niya - ipagkaloob nawa sa kanya ang pagpapala 
at kapayapaan: “Nilikha ang mga anghel mula sa liwanag”. (Muslim: 2996) 



• Tunay na sila ay mayroong mga pakpak. Katotohanang ipinabatid ng Allah na Siya ay lumikha sa 
mga anghel ng mga pakpak, sila ay magkakaiba nito sa bilang. Sinabi ng Maluwalhating Allah: 

{Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah, ang (tanging) nagpasimula ng paglikha sa mga 
kalangitan at kalupaan, ang naghirang sa mga anghel bilang mga Sugo na may mga pakpak, dalawa 
o tatlo o apat. Siya ang nagdaragdag sa paglikha sa anumang Kanyang naisin. Katotohanang ang 
Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay}. Surah Fatir(35): 1 




Ang paniniwala sa ating napag-alaman hinggil sa anumang kanilang mga gawain na kanilang 
ipinatutupad sa pag-uutos ng Allah, at ang ilan dito: 



• Ang inatasang mangasiwa para sa paghahatid ng Mensahe mula sa Allah tungo sa Kanyang 
mga Sugo - nawa’y ipagkaloob sa kanila ang kapayapaan, at ito ay si Jibreel (Anghel Gabriel) 
-nawa’y ipagkaloob sa kanya ang kapayapaan. 



• Ang inatasang mangasiwa para sa paghugot ng mga kaluluwa, ito ay si Malakal Mawt (ang 
Anghel ng kamatayan) at ang kanyang mga kasamahan. 



• Ang mga inatasang mangasiwa para sa pangangalaga ng gawain ng isang alipin at ang pagsulat 
nito, maging ito man ay mabuti o masama, at sila ang mararangal na mga tagapagsulat. 



71 



Ang Iyong Eeman 




Ang Iyong Eeman 



Ang Mga Mabubuting Bunga ng Paniniwala sa Mga Anghel: 

Ang Paniniwala sa mga Anghel ay mayroong mga dakilang bunga sa buhay ng isang naniniwala 
[Muslim]. Babanggitin natin ang ilan dito, ito ay ang mga sumusunod: 



1 Ang mapag-alaman natin ang Kadakilaan ng Allah, ang Kanyang Lakas at Kaganapan ng 
Kanyang Kapangyarihan, sapagka’t ang kadakilaan ng isang nilalang ay mula sa Kadakilaan 
ng Tagapaglikha, kaya bunga nito, ay nararagdagan ang ating pagpapahalaga sa Allah at higit 
pang pagdakila, na kung saan ang Allah ay nakalilikha ng mga anghel na may mga pakpak 
mula sa liwanag. 

2 I Ang manindigan [at matwid] sa pagsunod sa Allah, kaya sinuman ang naniwala na ang mga 
1 anghel ay nagsusulat ng lahat ng kanyang gawain, katotohanang ito ay nagbibigay sa kanya 
1 ng takot sa [parusang kanyang matatamo sa] Allah, kaya hindi niya magagawang sumuway, 
If maging lantaran man at lihim. 

3 1 Ang maging matiisin sa pagsunod sa Allah, at makaramdam ng kagalakan at kapanatagan 
j sa sandaling ang isang naniniwala ay ganap na naniniwala na siya ay may kasamang libu- 
| libong mga anghel sa napakalawak na sansinukob na ito na nagtataguyod sa pagsunod sa 

| Allah nang ayon sa pinakamahusay na kalagayan at pinakaganap na katayuan. 

4 | Ang maging mapagpasalamat sa Allah sa Kanyang pangangalaga sa lahi ni Adam, na 
| kung saan ay nagtakda Siya ng mga anghel na tumatayong tagapangalaga sa kanila at 
1 tagapagtanggol sa kanila. 




> Ipinabatid niya ^ na ang kalangitan ay tigib ng mga nilikhang naririto, kaya walang lugar dito maging kasing 
laki ng isang pulgada malibang mayroong mga anghel na nakatindig o nakayuko o nakapatirapa [sa pagsaniba sa 
Allah]. 



72 



> Ang Paniniwala sa Mga Kasulatan (o Kapahayagan) 




Ang Kahulugan ng Paniniwala sa Mga 
Kasulatan |o Kapahayagan): 

Ang matapat na paniniwala na ang Allah ay 
may mga Kasulatan na ibinaba [o ipinahayag] sa 
Kanyang mga Sugo para sa Kanyang mga alipin 
[mga tao], at na ang mga Kasulatan na ito ay Salita 
ng Allah na tunay Niyang sinalita nang angkop sa 
Kanyang Kaluwalhatian, at na ang mga Kasulatan 
na ito ay naglalaman ng katotohanan, liwanag 
at patnubay para sa sangkatauhan sa dalawang 
tahanan (sa mundo at sa kabilang buhay). 

At ang paniniwala sa mga Kasulatan ay isa sa 
mga haligi ng Eeman (Pananampalataya). Batay 
sa sinabi ng Maluwalhating (Allah): {O kayong 
mga naniniwala! Maniwala kayo sa Allah at sa 
Kanyang Sugo (Muhammad), at sa Aklat (Qur’an) 
na Kanyang ibinaba [o ipinahayag] sa Kanyang 
Sugo, at sa mga Kasulatang naunang ibinaba [o 
ipinahayag]}. Surah An-Nisa’ (4): 136 

Kaya ipinag-utos ng Allah ang paniniwala 
sa Kanya, sa Kanyang Sugo at sa Kasulatan na 



f£l r. 

> Nabubuo ang pagsusulat sa marangal na Kasulat3n 
(Qur’an) ayon sa pinakamahusay na mga patakaran 
ng pagsasaayos. 



Kanyang ibinaba [o ipinahayag] sa Kanyang Sugo 
M at ito ay ang Qur’an, gayundin na Kanyang 
ipinag-utos ang paniniwala sa mga Kasulatang 
ibinaba [o ipinahayag] nang una sa Qur’an. 

At ang Sugo ng Allah M ay nagsabi tungkol 
sa [kahulugan ng] Eeman (Pananampalataya): 
“Ang ikaw ay maniwala sa Allah, maniwala sa 
Kanyang mga Anghel, maniwala sa Kanyang mga 
Kasulatan, maniwala sa Kanyang mga Sugo at sa 
Hiding Araw, at maniwala sa Tadhana, maging ito 
man ay mabuti o masama”. (Muslim: 8) 



Ano ang Mga Napapaloob sa 
Paniniwala sa Mga Kasulatan |o 
Kapahayagan)? 

^^Ang Paniniwala na ang pagbaba [o 
pagpapahayag] ng mga ito ay totoong 
nagmula sa Allah. 

Ang Paniniwala na ang mga ito ay Salita 
ng Allah -[ang Tigib ng Kaluwalhatian 
at Kataas-taasan]. 

^^Ang Paniniwala sa Mga Kasulatang 
pinangalanan ng Allah, tulad ng Dakilang 
Qur’an na ibinaba [o ipinahayag] sa 
ating Propetang si Muhammad M, at ang 
Tawrat (Torah) na ibinaba [o ipinahayag] 
kay Musa (Moises), ipagkaloob nawa 
sa kanya ang kapayapaan, at ang Injeel 
(Ebanghelyo) na ibinaba [o ipinahayag] 
kay Isa (Hesus), ipagkaloob nawa sa 
kanya ang kapayapaan. 

^^Ang maniwala [tanggapin] sa anumang 
mga katotohanang napagtibay mu la sa 
aklat na ito. 





73 



Ang Iyong Eeman 






Ang Iyong Eeman 




Ang Mga Kahigtan [o Kabutihan] at 
Katangian ng Dakilang Qur’an: 



Katotohanang ang Dakilang Qur’an ay siyang 
Salita ng Allah na ibinaba [o ipinahayag] sa Propeta 
at ang huwaran natin na si Muhammad $t, kaya 
pagkaraan nito, ang isang naniniwala ay nararapat 
na dakilain ang Aklat na ito at magsumikap 
upang maitaguyod [at magampanan] ang mga 
alituntunin nito, gayundin ang pagbabasa nito at ang 
pagmumuni-muni [sa mga aral at babala] nito. 



At sapat na, na ang Qur’an na ito ang siyang 
patnubay natin sa mundo, at siyang dahilan ng 
tagumpay natin sa Hilling Araw: 



At ang Dakilang Qur’an ay nagtataglay ng 
maraming kahigtan [o kabutihan] at iba’t ibang 
katangian na namumukod sa iba pang mga naunang 
banal na Kasulatan, ang mga ilan dito ay: 



Katotohanang ang Dakilang Qur’an ay 
naglalaman ng pinakabuod ng makadiyos na 
mga batas, at ito ay dumating bilang isang 
pagpapatibay at pagpapatunay sa lahat ng 
mga naunang Kasulatan hinggil sa pag-uutos 
sa pagsamba sa Allah lamang. 



Ang Allah ay nagsabi: {At Aming ibinaba 
sa iyo [O Muhammad] ang Aklat (Qur’an) 
sa katotohanan, na nagpapatunay sa mga 
Kasulatang nauna pa rito at tumatayo 
[bilang] saksi rito}. Surah Al-Ma'idah (5): 48 

At ang kahulugan ng: {Na nagpapatunay sa 
mga Kasulatang una pa rito} : Ibig sabihin ay 
sumasang-ayon sa anumang mga salaysay 
na naipahayag sa mga naunang Kasulatan 
at sa anumang mga naipahayag dito na 
mga paniniwala at iba pang mga kautusan, 
at ang kahulugan naman ng {At tumatayo 
[bilang] saksi rito}: Ibig sabihin ay bilang 



isang katibayan at saksi sa mga naunang 
Kasulatan dito. 

Na tungkulin ng lahat ng mga tao sa 
iba’t-ibang mga wika at lahi na sundin 
[at panghawakan] ito at tuparin ang mga 
kahilingan nito gaano man katagal ang 
pagkahuli ng kanilang panahon sa panahon 
ng pagpapahayag sa Qur’an, kaiba sa mga 
naunang Kasulatan sapagka’t ang mga 
naunang kasulatan ay para sa natatanging 
mga tao lamang sa gayong natatanging 
panahon. Ang Kataas-taasang (Allah) ay 
nagsabi: {At ipinahayag sa akin itong 
Qur’an upang kayo ay aking bigyang-babala 
sa pamamagitan nito at ang sinumang abutan 
[ng mensahe nito]}. Surah Al-An' am (6): 19 

Katotohanang ang Allah ang Siyang 
nangangasiwa sa pangangalaga sa Qur’an, 
kaya walang kamay ang maaaring makaabot 
nito upang magdulot ng kabaluktutan at 
kailanman ay hindi makaaabot dito. Batay 
sa sinabi ng Maluwalhati: {Katotohanang 
Kami ang nagbaba ng Dhikr (ang Qur’an) at 
katiyakan na ito ay Aming pangangalagaan 
[mula sa mga katiwalian]}. Surah Al-Hijr ( 1 5): 9 

At dahil dito, katotohanang ang lahat ng 
salaysay nito ay tama, nararapat paniwalaan. 



74 



Ano ang.tungkulin natin para sa Banal na Qur’an? 

• Ginawang isang tungkulin para sa atin ang pagmamahal sa Qur’an, ang 
pagdakila sa kahalagahan nito at ang paggalang dito, sapagka’t ito ay Sa- 
lita ng Tagapaglikha, na Lubos na Makapangyarihan at Kapita-pitagan. 
Samakatuwid, ito ang pinakamakatotohanang Salita at pinakamainam. 

• Ginawang isang tungkulin para sa atin ang pagbigkas at pagbabasa nito, 
na may pagmumuni-muni sa mga talata at kabanata nito, kaya magmuni- 
muni tayo sa mga aral [at babala] ng Qur’an, gayundin sa mga salaysay 
at mga kasaysayan nito, at isalang natin dito ang buhay natin upang ma- 
ging maliwanag sa atin ang Katotohanan sa Kabulaanan. 

• At ginawang isang tungkulin para sa atin ang pagsunod sa mga batas 
nito, at ang pagpapatupad sa mga pinag-uutos nito at sa mga [aral hinggil 
sa] kabutihang-asal nito, at itinalaga ito bilang isang panuntunan para sa 
buhay natin. 

At nang tanungin si Aishah - kalugdan nawa siya ng Allah 
^ H y' . i ~ tungkol sa pag-uugali ng Propeta % siya 

ay nagsabi: “Ang kanyang pag-uugali ay 
ang Qur’an”. (Ahmad: 24601 - Muslim: 746) 

Ang kahulugan ng Hadith: Katotohanang 
ang Sugo ng Alalh sa kanyang buhay 
at mga gawain, ay nagsilbing pamantayan sa 
aktuwal na pagpapatupad ng mga alituntunin at batas 
ng Qur’an. Sa katunayan, nabigyan niya M ng katotohanan 
ang kaganapan ng pagsunod sa patnubay ng Qur’an, at siya ang 
magandang halimbawa upang sundin ng bawa’t isa sa atin. Batay 
sa sinabi ng Maluwalhati: {Katotohanang nasa sa inyo sa Sugo 
ng Allah (Muhammad) ang isang magandang halimbawa ng 
_ sinumang umaasa (sa pakikipagtagpo) sa Allah at sa 

Hiding Araw, at lagi nang nag-aalaala sa Allah}. 

X-- v , Surah Al-Ahzab (33): 21 



75 




Ang Iyong Eeman 




>Ang isang Muslim ay naniniwala na ang Tawrat (Torah) at Injeel 
(Ebanghelyo) ay ibinaba mula sa Allah, nguni't |sa paglipas 
ng maraming panahon] ito ay kapwa nahaluan ng maraming 
pagbabaluktot at pagpapalit, at wala tayong pinapatotohanan 
dito maliban kung ano ang sinang-ayunan ng Qur'an at ng 
Sunnah. 



Samakatuwid, ang Tawrat (Torah) na 
umiiral sa ngayon ay hindi na ang dating 
Tawrat na ibinaba [at ipinahayag] kay 
Musa (Moises) - ipagkaloob nawa sa 
kanya ang kapayapaan, sapagka’t ito ay 
pinalitan [o binago] ng mga Hudyo, at 
kanilang pinaglaruan ang karamihan sa 
mga alituntunin nito, ang Kataas-taasang 
(Allah) ay nagsabi: {Kabilang sa mga Hudyo 
ay yaong binabaluktot ang mga salita [o 
kahulugan] mula sa [tamang] kalagayan [o 
kahulugan o paggamit]}. Surah An-Nisa’ (4): 46 

At gayundin naman ang Injeel (Eban- 
ghelyo) na umiiral sa ngayon, hindi ito ang 
dating Injeel na siyang ibinaba [at ipina- 
hayag] kay Isa (Hesus) - ipagkaloob nawa 
sa kanya ang kapayapaan, sapagka’t tunay 
na binago ng mga Kristiyano ang Injeel, at 
kanilang pinalitan ang karamihan sa mga ali- 
tuntunin nito. Ang Kataas-taasang (Allah) ay 
nagsabi tungkol sa mga Kristiyano: 



Ano ang Katayuan Natin Tungkol sa kung ano ang 
nasa mga naunang Kasulatan? 

Ang isang Muslim ay naniniwala na ang Tawrat (Torah) 
na ibinaba [at ipinahayag] kay Musa (Moises) - ipagkaloob 
nawa sa kanya ang kapayapaan, at ang Injeel (Ebanghelyo) 
na ibinaba [at ipinahayag] kay Isa (Hesus) - ipagkaloob nawa 
sa kanya ang kapayapaan, ay totoong nagmula sa Allah, at 
katotohanang kapwa nitong nasasaklawan ang mga batas, 
mga aral at mga balita upang patnubayan ang sangkatauhan at 
bigyang liwanag ang kanilang pamumuhay, sa mundong ito at 
sa Hiding Araw. 

Nguni’t ipinabatid ng Allah sa pamamagitan ng Qur’an na 
ang Angkan ng Kasulatan mula sa lipon ng mga Hudyo at 
Kristiyano ay kanilang binago ang kanilang mga Kasulatan, 
kanilang dinagdagan ito at binawasan, kaya ang mga ito ay 
hindi na nananatili (mula sa dating orihinal na kapahayagan) 
tulad ng pagkakababa nito ng Allah. 



{At katotohanan, kabilang sa kanila ay 
isang pangkat na binabago ang [kahulugan 
ng] Aklat [kapahayagan] sa pamamagitan 
ng [maling pagbigkas sa] kanilang mga dila 
upang inyong isipin na ito ay nagmula sa 
Aklat, subali’t ito ay hindi nagmula sa Aklat. 
At sila ay nagsasabing: “Ito ay nagmula sa 
Allah,” subali’t ito ay hindi nagmula sa Allah. 
At sila ay nagsasalita ng kasinungalingan 
laban sa Allah bagaman [ito ay] kanilang 
nalalaman}. Surah Al-' Imran (3): 78 

{At kabilang niyaong mga nagsasabing, 
“Kami ay mga Kristiyano,” Aming kinuha 
[at tinanggap] ang kanilang kasunduan, 
subali’t sila ay nakalimot sa isang 
[mahalagang] bahagi ng anumang [aral 
na] ipinaalala sa kanila. Kaya, Aming 



76 




pinangyaring [umiral ang masidhing] suklam at 
poot sa kanilang pagitan hanggang sa [pagsapit 
ng] Araw ng Pagkabuhay na Muli at sa kanila ay 
ipababatid ng Allah ang anumang [kasalanang] 
kanilang lagi nang ginagawa.} Surah Al-Maidah (5): 14 

At dahil dito ay matatagpuan natin na ang 
tinatawag na banal na kasulatan na nasa mga kamay 
ng Angkan ng Kasulatan sa ngayon na napaloloob 
dito ang Torah at Ebanghelyo ay kinabibilangan ng 
napakaraming walang kabuluhang paniniwala at 
mga kabulaanang salaysay, at kasinungalingan na 
mga kasaysayan, kaya wala tayong pinaniniwalaan 
sa mga salaysay ng mga kasulatang ito maliban sa 
kung ano ang pinatunayan ng Banal na Qur’an o 
ng Wastong Sunnah (pahayag ng Propeta) at ating 
pinabubulaanan ang anumang pinabulaanan dito 
ng Qur’an at Sunnah, at manahimik tayo sa mga 
nalalabi, samakatuwid hindi natin papaniwalaan at 
hindi rin naman natin pabubulaanan. 




At gay on pa man iginagalang ng isang Muslim 
ang mga Kasulatang iyon, hindi niya hinahamak 
at nilalapastangan; sapagka’t sa kabuuan, tunay na 
naglalaman pa rin ito ng ilan sa mga nalalabing Salita 
ng Allah na hindi pa rin nabago. 




Ang Mga Bunga ng Paniniwala sa mga 
Kasulatan: 

Ang Paniniwala sa mga Kasulatan ay Mayroong 
Maraming Kabutihang Ibinubunga, ang mga ilan 
dito ay: 

1 Ang Kaalaman na pinangangalagaan 
ng Allah ang Kanyang mga alipin, at sa 
kaganapan ng Kanyang Habag, na kung saan 
Siya ay nagpadala sa bawa’t pamayanan ng 
isang Aklat na nagpapatnubay sa kanila at 
nagbibigay sa kanila ng tunay na kaligayahan 
I sa mundo at sa Hiding Araw. 



2 



Ang pagkaalam sa wagas na layunin ng Allah 
sa Kanyang Batas, na kung saan ay nagtakda 
Siya ng Batas sa bawa’t pamayanan na 
aangkop sa kanilang mga kalagayan at tutugma 
sa kani-kanilang pagkatao. Batay sa sinabi ng 
Allah: {Sa bawa’t pamayanan sa inyo, Kami ay 
nagtalaga ng isang Batas at isang panuntunan 
ng buhay}. Surah Al-Maidah (5): 48 



3 



Ang pagpapasalamat sa biyaya ng Allah sa 
pagpapahayag sa mga Kasulatan na yaon, 
sapagka’t ang mga kasulatan na ito ay isang 
liwanag at patnubay sa mundo at sa Huling 
Araw, kung kaya’t pagkatapos nito marapat 
lamang na pasalamatan ang Allah sa mga 
dakilang biyayang ito. 



77 



Ang Iyong Eeman 



Ang Iyong Eeman 



> Ang Paniniwala sa mga Sugo 



Ang Pangangailangan ng Sangkatauhan 
sa Mensahe: 

Ang sangkatauhan ay nangangailangan ng isang 
makadiyos na mensahe na magpapaliwanag sa 
kanila ng mga batas at magpapatnubay sa kanila 
tungo sa kabutihan [at wastong pamumuhay], 
sapagka’t ang Mensahe ang siyang inspirasyon [o 
patnubay] ng daigdig, ang liwanag at buhay nito, 
kaya ano pang kaayusan ang malalabi sa daigdig 
kapag nawala ang inspirasyon [o patnubay], ang 
buhay at ang liwanag? 

At dahil dito ay tinawag ng Allah ang Kanyang 
Mensahe na inspirasyon [o liwanag at patnubay], 
sapagka’t ang inspirasyon [o liwanag at patnubay] 
kapag ito ay nawala, mawawalan na rin ng halaga 
ang buhay. Ang Allah ay nagsabi: {At sa ganito 
Namin ipinahayag sa iyo ang isang inspirasyon 
[patnubay ng Qur’an) mula sa Aming pag-uutos. 
Hindi mo batid kung ano ang Aklat, at kung ano 
ang Eeman [Pananampalataya]? Datapuwa’t 
ginawa Namin ito (Qur’an) na isang liwanag, 
pinapatnubayan Namin sa pamamagitan nito 
ang sinumang Aming naisin mula sa Aming mga 
alipin} . Surah Ash-Shura (42): 52 




At ito ay dahil sa ang isipan kahit pa man nalalaman nito ang mabuti sa masama sa pangkalahatan, 
datapuwa’t sa katotohanan, hindi kayang alamin nito ang detalye niyaon at ang mga baha-bahagi nito, 
gayundin ang pagsasagawa ng mga Ibaadah (gawaing pagsamba) at mga pamamaraan nito maliban sa 
pamamagitan ng kapahayagan at mensahe. 



Kaya walang landas tungo sa kaligayahan at tagumpay sa dalawang buhay [ang buhay sa mundo at buhay 
sa kabila] maliban na ito ay nakasalalay sa mga kamay ng Sugo, at walang landas tungo sa kaalaman 
hinggil sa kalinisan at karumihan sa masusing paraan maliban mula sa pamamaraan na itinuro ng Sugo, 
kaya sinuman ang tumalikod sa mensahe, siya ay dadapuan ng ligalig, kalungkutan at kasamaan nang ayon 
sa sukat ng kanyang pagsalungat at pagtalikod mula rito. 



78 






Ito ay Isa sa Mga Haligi ng Eeman 
(Pananampalataya): 

Ang paniniwala sa mga Sugo ay isa sa anim na mga 
haligi ng Eeman (Pananampalataya). Ang Tigib ng 
Kaluwalhatian ay nagsabi: {Ang Sugo (Muhammad) 
ay naniniwala sa anumang ipinahayag sa kanya 
mula sa kanyang Panginoon, at (gayundin) ang mga 
naniniwala [na sumusunod sa kanya]. Ang bawa’t isa 
ay naniniwala sa Allah, sa Kanyang mga anghel, sa 
Kanyang mga Kasulatan, at sa Kanyang mga Sugo. 
(At sila ay nagsasabi): “Kami ay hindi nagbibigay ng 
pagtatangi-tangi sa pagitan ng sinuman sa Kanyang 
mga Sugo}. Al-Baqarah (2): 285 

Samakatuwid, ipinahiwatig ng ayah [o talata] ang 
paniniwala sa lahat ng Sugo bilang isang tungkulin 
- [ipagkaloob nawa sa kanilang lahat ang pagpapala 
at kapayapaan], nang walang pagtatangi-tangi, kaya 
hindi nararapat na paniwalaan natin ang ilan sa mga 
Propeta at itatakwil natin ang iba, tulad ng ginagawang 
pagtakwil ng mga Hudyo at Kristiyano. 

At siya M ay nagsabi tungkol sa Eeman 
(Pananampalataya): “Ang maniwala ka sa Allah, sa 
Kanyang mga Anghel, sa Kanyang mga Kasulatan, sa 
Kanyang mga Sugo, sa Hiding Araw at ang maniwala 
ka sa Tadhana, maging ito man ay mabuti at masama”. 

(Muslim: 8) 

Ang Kahulugan ng Paniniwala sa Mga 
Sugo: 

Ito ay ang tapat na paniniwala na ang Allah ay 
tunay na nagsugo sa bawa’t pamayanan ng isang 
Sugo mula sa kanilang sariling lipon na mag- 
aanyaya sa kanila sa pagsamba sa Allah na walang 
pagtatambal sa Kanya, at tunay na ang lahat ng 
mga Sugo ay mga tapat, mga nagpapatotoo, 
mga banal, mga mapagkakatiwalaan, mga 
namamatnubay, mga napapatnubayan, at tunay 
nilang naihatid ang lahat ng mga naisugo sa 



kanila ng Allah, sila ay walang inilihim at binago, 
wala silang idinagdag dito na isang titik mula sa 
kanilang sariling kagustuhan at walang ibinawas. 
Batay sa sinabi ng Tigib ng Kaluwalhatian: {Kaya 
nga, mayroon pa bang ibang tungkulin ang mga 
Sugo maliban sa paghahatid ng maliwanag (na 
mensahe)?}. Surah An-Nahl (16): 35 





79 



Ang Iyong Eeman 



Ang Iyong Eeman 




Ano ang Napapaloob sa Paniniwala sa Mga 
Sugo? 




Ang paniniwala na ang kanilang mensahe 
ay totoong nagmula sa Allah, at na ang [diwa 
at kabuuan ng] lahat ng mga mensahe ay 
nagkaisa - ito ay ang pag-aanyaya tungo sa 
pagsamba sa Nag-iisang Diyos [ang Allah], 
wala Siyang katambal. Batay sa sinabi ng 
Maluwalhating (Allah): {At katotohanang 
Kami ay nagsugo sa bawa’t pamayanan ng 
isang Sugo (na nagpapahayag): “Sambahin 
lamang ninyo ang Allah, at iwasan ang 
mga Thagoot (lahat ng diyus-diyusan na 
sinasamba maliban sa Allah}. Surah An-Nahl 
(16): 36 



At maaaring nagkakasalungat ang mga batas ng 
mga Propeta sa mga sangay tungkol sa ipinahihintulot 
at ipinagbabawal nang ayon sa anumang umaangkop 
sa mga pamayanan na iyon. Batay sa sinabi ng Allah: 
{Sa bawa’t isa sa inyo, Kami ay gumawa para sa inyo 
ng batas at isang malinaw na pamamaraan [na dapat 
tahakin] } . Surah Al-Maidah (5): 48 




Ang paniniwala sa lahat ng mga Propeta 
at mga Sugo. Pinaniniwalaan natin ang 
sinumang pinangalanan ng Allah sa lipon 
ng mga Propeta, tulad halimbawa nina: 
Muhammad, Ibrahim (Abraham), Musa 
(Moises), Isa (Hesus) at Nuh (Noah), 
ipagkaloob nawa sa kanila ang pagpapala 
at kapayapaan. At tungkol naman sa kanila 
na hindi natin alam ang kanyang pangalan, 
siya ay atin ding pinaniniwalaan sa 
pangkalahatan, at sinuman ang nagtakwil 
sa mensahe ng isa sa kanila, katotohanang 
kanyang itinakwil silang lahat. 




Ang patotohanan ang anumang napatu- 
nayan mula sa mga balita tungkol sa mga 
Sugo at sa kanilang mga kapangyarihang 
nakasaad sa Qur’an at Sunnah, tulad ng 
kasaysayan ng paghati sa dagat bilang hi- 
mala para kay Musa (Moises) - ipagkaloob 
nawa sa kanya ang kapayapaan. 




Ang pagpapatupad sa mga batas ng Sugo 
na siyang isinugo sa atin, at siya ang 
pinakamainam sa kanila at panghuli sa 
kanila: si Muhammad 




80 








Ang Ilan sa Mga Katangian ng Mga Sugo: 



Sila ay tunay na mga tao, ang pagkaiba lamang nila sa iba sa kanila, sila ay itinangi ng Allah sa 
pamamagitan ng kapahayagan at mensahe. Ang Kataas-taasang Allah ay nagsabi: {At wala Kaming 
isinugo [O Muhammad] bago pa sa iyo maliban na sila ay mga lalaki (na katulad mo) na Aming binigyan 
ng inspirasyon}. Surah Al-Anbiya’ (21): 7 

Samakatuwid, sila ay walang angking anumang katangian upang sila ay ituring bilang panginoon at 
diyos, sapagka’t sila ay mga tao na inabot ang kaganapan ng panglabas na kaanyuhan, gayundin na 
inabot nila ang pinakatugatog sa kaganapan ng mga kaugalian, gayundin na sila ang may pinakamainam 
na angkan sa sangkatauhan, sila ay may angkin na ibayong isip at maliwanag na pananalita na siyang 
nagtalaga sa kanila na karapat-dapat magpasan ng mga kahihinatnan ng mensahe at magtaguyod ng mga 
pasanin ng pagka-propeta. 

Ang tanging dahilan ng pagtalaga ng Allah sa mga sugo mula sa lipon ng tao ay upang siya ay maging 
isang huwaran mula sa sarili nilang lahi, at sa gayon ang pagsunod sa Sugo at paggaya sa kanya ay 
naaayon sa sarili nilang kakayahan at sa abot kaya nila. 



Sila ay itinangi ng Allah sa pamamagitan ng mensahe, samakatuwid tunay na sila ay itinangi sa 
pamamagitan ng pagpapahayag na hindi ipinagkaloob sa ibang tao. Batay sa sinabi ng Allah - ang 
Tigib sa Kaluwalhatian: {Sabihin [O Muhammad]: “Ako ay isa lamang tao na katulad ninyo; sa akin ay 
ipinahahayag na ang inyong Diyos ay isang diyos lamang (ang Allah)}. Surah Al-Kahf (18): 110 

Samakatuwid, ang pagka-propeta at mensahe ay hindi natatamo sa pamamagitan ng wagas o kalinisan 
ng kaluluwa, katalinuhan at pambihirang pag-iisip, sapagka’t ang tungkulin ng pagiging propeta ay batay 
sa kapahintulutan ng Allah at Kanyang nababatid kung sino ang karapat-dapat italaga bilang Kanyang 
mga Sugo at sila ay Kanyang hinirang mula sa iba’t ibang lipon ng mga tao. Batay sa sinabi ng Kataas- 
taasang (Allah): {Ang Allah ang higit na nakakaalam kung kanino Niya dapat ibigay ang Kanyang 
Mensahe}. Surah A 1- An 'am (6): 124 



Katotohanang sila ay ligtas mula sa kamalian sa kanilang inihahatid [na mensahe] tungkol sa Allah, 
samakatuwid sila ay hindi nagkakamali sa paghahatid [ng mensahe] tungkol sa Allah, at sila ay hindi 
nagkakamali sa pagpapatupad ng anumang ipinahayag sa kanila ng Allah. 



Ang katapatan, samakatuwid ang mga sugo - ipagkaloob nawa sa kanila ang kapayapaan, ay mga tapat sa 
kanilang mga salita at gawa. Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi : { Ito ang ipinangako ng Pinakamahabaging 
(Allah), at tunay ngang ang mga sugo ay nagsasabi ng katotohanan! }. Surah Ya-Sin (36): 52 

Ang pagkamatiyaga, katotohanang sila ay nag-anyaya tungo sa Relihiyon ng Allah bilang mga tagapaghatid 
ng magandang balita at tagababala, at tunay na sila ay dumanas ng iba’t ibang uri ng pamiminsala at iba’t 
ibang uri ng pagpapahirap, datapuwa’t sila ay nagtiyaga at pinilit na kakayanin alang-alang sa landas na 
mangibabaw ang Salita ng Allah. Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {Kaya maging matiisin ka [O 
Muhammad] tulad ng pagtitiis ng mga Sugo na may matatag na hangarin}. Surah Al-Ahqaf (46): 35 



81 



Ang Iyong Eeinan 



Ang Iyong Eeman 




Ang mga Tanda ng mga Sugo at kanilang 
mga kapangyarihan: 



Sinuportahan ng Allah ang Kanyang mga Sugo 
- ipagkaloob nawa ang kapayapaan sa lean i la - sa 
pamamagitan ng iba’t ibang uri ng mga katibayan, 
himala at patunay sa kanilang katapatan at pagka- 
propeta, at ang ilan dito ay ang pagtangkilik sa 
lean i la sa pamamagitan ng mga kapangyarihan at 
maliliwanag na mga himala na wala sa kakayahan 
ng tao upang sa gayon ay ipagbigay-alam ang 
kanilang katapatan at patotoo ng kanilang pagka- 
propeta. 



At ang tinutukoy dito na mga kapangyarihan 
ay: Ang mga pambihirang bagay na lagpas sa 
karaniwan na ipinamamalas ng Allah sa mga 
kamay ng Kanyang mga Propeta at mga Sugo sa 
paraan na hindi kaya ng tao na gumawa ng katulad 
nito. 



At ang mga ilan dito: 



• Ang pagiging ahas ng tungkod ni Musa (Moises) 
- ipagkaloob nawa sa kanya ang kapayapaan. 

• Ang pagpahayag ni Isa (Hesus) - ipagkaloob 
nawa sa kanya ang kapayapaan, sa kanyang 
mga tao tungkol sa kung ano ang kanilang 
kinakain at kung ano ang kanilang inilalagak sa 
kanilang mga tahanan. 

• Ang pagkahati ng buwan para sa Propeta natin 
na si Muhammad M- 



Ang Paniniwala ng isang Muslim tungkol 
kay Isa (Hesus) - ipagkaloob nawa sa kanya 
ang kapayapaan: 

Siya ay tunay na isa sa pinakadakila sa mga 
Propeta at may mataas na katayuan, at si la ang may 
matatata 



g na pagpapasiya sa mga Sugo. Sila ay sina: 
Muhammad, Ibrahim (Abraham), Nuh (Noah), Musa 
(Moises) at ' Isa (Hesus) - ipagkaloob nawa sa kanila 
ang pagpapala at kapayapaan. At sa katunayan, 
binanggit sila ng Allah sa Kanyang sinabi: {At 
(alalahanin) nang Aming kinuha sa mga Propeta ang 
kanilang Kasunduan, at sa iyo [0 Muhammad], at kay 
Nuh (Noah), Ibrahim (Abraham), Musa (Moises), 
at 'Isa (Hesus) na anak ni Maryam (Maria); Aming 
kinuha sa kanila ang isang matatag na Kasunduan}. 
Surah Al-Ahzab (33): 7 

0 Si ' Isa (Hesus) - ipagkaloob nawa sa kanya ang 
pagpapala at kapayapaan, ay isang tunay na tao mula 
sa angkan ni Adam (Adan), siya ay pinagkalooban 
ng Allah ng kalamangan at isinugo sa Angkan ng 
Israel at pinangyari sa kanyang mga kamay ang mga 
kapangyarihan, at wala siyang anumang katangian 
mula sa mga partikular na katangian ng pagka- 
panginoon at pagka-diyos. Batay sa sinabi ng Allah: 
{Siya (Hesus) ay hindi humigit maliban sa isang 
alipin lamang na Aming pinagkalooban ng biyaya, 
at siya ay ginawa Namin bilang isang halimbawa sa 
Angkan ng Israel}. Surah Az-Zukhruf (43): 59 

At siya - ipagkaloob nawa sa kanya ang 
pagpapala at kapayapaan, ay hindi nag-utos sa 
kanyang mga tao na ituring siya at ang kanyang ina 
bilang mga diyos bukod pa sa Allah, datapuwa’t ang 
tanging sinabi niya sa kanila ay kung ano ang ipinag- 
utos sa kanya ng Allah: {Sambahin ninyo ang Allah, 
na aking Panginoon at inyong Panginoon}. Surah Al- 
Maidah (5): 117 

Siya ay si Isa (Hesus) na anak na lalaki ni Maryam 
(Maria), at si Maryam na kanyang ina ay isangmabuting 
babae, matapat, masunurin, mapaglingkod sa kanyang 
Panginoon, maalaga sa kanyang pagkababae, malinis 
na babae, birhen, at tunay na kanyang ipinagbuntis si 
Isa - ipagkaloob nawa sa kanya ang kapayapaan, na 
walang ama sa pamamagitan ng Kapangyarihan ng 



82 



Allah na Pinakamakapangyarihan, Kapita-pitagan, 
kaya ang pagkakalikha sa kanya sa pamamagitan ng 
pambihirang kapangyarihan ay walang katapusan, 
tulad ng pagkakalikha kay Adam (Adan) na walang 
ama at ina. Batay sa sinabi ng Allah: {Katotohanan, 
ang kahalintulad ni ' Isa (Hesus) sa (paglikha sa kanya 
ng) Allah ay katulad ni Adam (Adan). Siya [si Hesus] 
ay Kanyang Nilikha mula sa alabok, at pagkatapos ay 
nagsabi sa kanya: “Kun (Mangyari)!” At nangyari nga 
[na siya ay nalikha]}. Surah Al-' Imran (3): 59 

Katotohanang walang Sugo sa pagitan niya at 
kay Muhammad M, at tunay na siya ang nagbigay 
ng magandang balita tungkol sa Propeta natin na 
si Muhammad - ipagkaloob nawa sa kanya ang 
pagpapala at kapayapaan. Batay sa sinabi ng Allah: 
{At (alalahanin) nang si 'Isa (Hesus), na anak ni 
Maryam (Maria) ay nagsabi: “O Angkan ng Israel! 
Katotohanan, ako ay Sugo ng Allah na isinugo sa 
inyo, na nagpapatotoo sa Tawrat (Torah) na nauna 
sa akin, at nagbibigay ng magandang balita tungkol 
sa isang Sugo na darating pagkaraan ko, ang 
kanyang pangalan ay Ahmad. Datapuwa’t nang siya 
ay dumating sa kanila na may maliwanag na mga 
katibayan, sila ay nagsabi: “Ito ay isang malinaw na 
salamangka! } . Surah As-SafT (6 1 ): 6 

0 Tayo ay naniniwala sa mga kapangyarihan na 
pinapangyari ng Allah sa kanyang mga kamay, tulad 
ng pagpapagaling sa may ketong, bulag at pagbuhay 
sa mga patay, at gayundin sa mga ibinabalita niya 
tungkol sa kung ano ang kinakain ng mga tao at 
kung ano ang kanilang itinatago sa kanilang mga 
tahanan, at lahat ng ito ay ayon sa kapahintulutan 
ng Allah na Tigib ng Kaluwalhatian at Kataas- 
taasan, at ito ang ginawa ng Allah na maliwanag 
na katibayan sa pagpapatunay ng kanyang pagka- 
propeta at mensahe. 



0 Hindi magiging ganap ang Eeman 
[pananampalataya] ng isang tao hangga’t hindi 
naniniwala na si 'Isa (Hesus) ay alipin ng Allah at 
Kanyang Sugo, at na siya ay walang kamalayan at 
malayo mula sa lahat ng masasamang paglalarawan 
sa kanya ng mga Hudyo at sa mga paratang laban 
sa kanya ay tandisang itinakwil ng Allah. Bilang 
Muslim, ating itinatakwil ang paniniwala ng mga 
Kristiyano na siya at ang kanyang ina ay kapwa 
mga diyos bukod sa Allah, na siya ay anak ng Diyos 
at siya ay bahagi o kabilang sa tatlong persona ng 
diyos. Luwalhati sa Allah at Siya ay Mataas sa 
anumang kanilang iniaakibat. 




83 



Ang Iyong Eeman 





Ang Iyong Eeman 




|Q| Tunay na siya ay hindi napatay at Hindi naipako, 
bagkus siya ay itinaas ng Allah sa langit nang siya 
ay pagtangkaang patayin ng mga Hudyo, at ipinalit 
ang iba na kanyang nakakahawig, kaya ito ang 
kanilang napatay at naipako sa pag-aakala nilang 
ito si 'Isa (Hesus) - ipagkaloob nawa sa kanya ang 
kapayapaan. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang Allah: 
{At sa kanilang pagsasabi (nang may pagmainalaki): 
“Katotohanang aming pinatay ang Mesiyas si Hesus 
ang anak ni Maria, ang Sugo ng Allah.” Datapuwa’t 
siya ay hindi nila napatay, at siya ay hindi nila 
naipako sa krus, bagkus [may iba] na ginawa upang 
kanyang makawangis sa kanilang [paningin]. At 
katotohanan, yaong mga nagkakaiba-iba rito ay may 
agam-agam tungkol dito. Sila ay walang [tamang] 
kaalaman maliban sa pagsunod sa mga pag-aakala 
lamang. At siya ay hindi nila nagawang patayin para 
sa katiyakan [ng kanyang pagkakilanlan]. Bagkus, 
[ang katotohanan nito] siya [si Hesus] ay itinaas ng 
Allah patungo sa Kanyang Sarili. At ang Allah ay 
Lagi nang Ganap na Makapangyarihan, Tigib ng 
Karunungan. At walang isa man mula sa mga Angkan 
ng Kasulatan [mga Hudyo at Kristiyano] maliban na 
sila ay nararapat na maniwala sa kanya [kay Hesus] 
bago [sumapit kay Hesus] ang kanyang kamatayan. 
At sa Araw ng Pagkabuhay na Muli, siya ay magiging 
saksi laban sa kanila.}. Surah An-Nisa’(4): 157-159 



Sa katotohanan, siya ay pinangalagaan at itinaas 
ng Tigib sa Kaluwalhatian at Kataas-taasan doon sa 
Kanya sa langit, at siya ay tiyak na bababa sa lupa 
sa lulling panahon at siya ay maghuhukom nang 
ayon sa batas ng Propeta Muhammad M, pagkaraan 
nito, siya ay mamamatay at ililibing sa lupa [tulad 
ng karaniwan] at siya ay ibabangong muli tulad ng 
pagbabangon ng lahat ng anak ni Adam (Adan). 
Batay sa sinabi ng Allah: {Mula rito (lupa) ay 
Aming nilikha kayo, at dito kayo ay Aming ibabalik, 
at dito (rin) kayo ay Aming muling pababangunin 
(bubuhayin)} . Surah Ta-Ha (20): 55 




84 



Ang paniniwala na si Muhammad * ay 
isang Propeta at Sugo: 

• Naniniwala tayo na si Muhammad H, siya ay 
isang alipin ng Allah at Kanyang Sugo, at siya ang 
pangulo ng mga una at huli, at siya ay pinakasagka 
sa mga Propeta, kaya’t wala nang Propeta pagkaraan 
niya, at tunay na kanyang naihatid ang Mensahe, 
at naipatupad niya ang Amanah (ipinagkatiwala), 
at pinayuhan ang buong pamayanan, at siya ay 
nakibaka sa Allah nang tunay na pakikibaka. 

• At siya ay ating pinaniniwalaan sa lahat ng 
kanyang ipinabatid, at siya ay ating sinusunod 
sa lahat ng kanyang ipinag-uutos, at ating 
nilalayuan ang anumang kanyang ipinagbabawal, 
at sambahin natin ang Allah ayon sa kanyang 
Sunnah (kaparaanan) - ipagkaloob nawa sa 
kanya ng Allah ang pagpapala at kapayapaan 
- at na tayo ay sumunod sa kanya. Ang Kataas- 
taasang (Allah) ay nagsabi: { Katotohanang nasa 
sa inyo sa Sugo ng Allah (Muhammad) ang isang 
magandang halimbawa ng sinumang umaasa (sa 
pakikipagharap) sa Allah at sa Hilling Araw, at lagi 
nang nag-aalaala sa Allah}. Surah Al-Ahzab (33): 21 

• At tungkulin natin na iuna ang pagmamahal sa 
Propeta M kaysa sa pagmamahal sa magulang, anak 
at sa lahat ng sangkatauhan, ayon sa sinabi niya M '■ 
“Hindi magiging ganap ang Eeman [paniniwala] ng 
isa sa inyo hangga’t hindi ako ang nagiging higit na 
pinakamamahal niya kaysa sa kanyang magulang, 
anak at sa lahat ng sangkatauhan”. (Al-Bukhari: 15- 
Muslim: 44). At ang wagas na pagmamahal sa kanya 
ay ang pagsunod sa kanyang Sunnah at pagtahak 
sa kanyang pamamatnubay bilang huwaran. Ang 
tunay na kaligayahan at ganap na patnubay ay 
hindi nabibigyan ng katuparan o patunay maliban 
sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Batay sa 
sinabi ng Maluwalhating Allah: {At kung kayo ay 
susunod sa kanya, inyong tatahakin ang tamang 
patnubay. At walang tungkulin na iniatang sa 



Sugo maliban upang ipaabot (ang mensahe) sa 
maliwanag na paraan}. An-Nur(24): 54 



• Tungkulin natin na tanggapin ang anumang 
naiparating ng Propeta M, at na sumunod sa 
kanyang Sunnah, at na ituring ang kanyang 
pamamatnubay na isang lugar na pagpipitagan 
at pagdakila. Batay sa sinabi ng Kataas- 
taasang (Allah): {Hindi, bagkus Ako (Allah) ay 
nanunumpa sa iyong Panginoon na hindi magiging 
ganap ang kanilang paniniwala hanggang hindi ka 
nila tinatangkilik bilang tagahatol sa lahat ng mga 
hidwaan sa pagitan nila, at pagkatapos ay wala 
silang matagpuan sa kanilang sarili na anumang 
pag-aalinlangan o paninikip ng dibdib sa iyong 
naging pasiya, at maluwag nilang tanggapin ang 
mga ito nang ganap}. An-Nisa’(4): 65 

• Kailangan nating maging maingat sa pagsalungat 
sa kanyang pag-uutos - ipagkaloob nawa sa kanya 
ng Allah ang pagpapala at kapayapaan; sapagka’t 
ang pagsalungat sa kanyang pag-uutos ay isang 
dahilan ng paglaganap ng Al-Fitnah (malaking 
kaguluhan), pagkaligaw at masakit na pagdurusa, 
na kung saan ang Kataas-taasang (Allah) ay 
nagsabi: {Kaya sinuman ang sumasalungat sa 
kanyang pag-uutos ay maging maingat, baka ang 
isang Fitnah (malaking kaguluhan) ay dumating sa 
kanila, o isang masakit na kaparusahan ang tumama 
sa kanila}. Surah An-Nur (24): 63 



85 



Ang Iyong Eeman 



Ang Iyong Eeman 




Ang partikular na mga katangian ng 
Mensahe ni Muhammad: 

Natatangi ang Mensahe ni Muhammad sa mga 
naunang Mensahe ayon sa iilang mga partikular na 
katangian at kahigtan, ang ilan dito: 



• Ang Mensahe ni Muhammad ang siyang sagka o 
pinakahuli sa mga naunang Mensahe. Ang Kataas- 
taasang (Allah) ay nagsabi: {Si Muhammad ay 
hindi naging ama ng sinuman sa inyong mga 
kalalakihan, datapuwa’t siya ang Sugo ng Allah at 
sagka (panghuli) sa (lahat ng) mga Propeta}. Surah 
AI-Ahzab (33): 40 

• Ang mensahe ni Muhammad ay nagpapawalang 
bisa sa mga naunang mensahe, kaya walang 
pananampalataya ang tatanggapin ng Allah mula 
sa kaninuman pagkaraan ng pagkasugo sa Propeta 
M maliban sa pamamagitan ng pagsunod kay 
Muhammad M, at hindi makakarating ang sinuman 
sa karangyaan ng Paraiso maliban sa pamamagitan 
niya, samakatuwid siya M ang pinakamarangal 
sa mga Sugo, at ang kanyang pamayanan ang 
pinakamainam sa lahat ng pamayanan, at ang 
kanyang Batas ang pinakaganap sa lahat ng mga 
batas. Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {At 
sinuman ang maghangad ng iba pang relihiyon 
maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin sa 
kanya magpakailanman, at sa Hiding Araw, siya ay 
kabilang sa mga talunan}. Al-'lmran (3): 85 



At siya M ay nagsabi: “Ako ay nanunumpa sa 
Kanya na may tangan sa buhay ni Muhammad, 
walang isa man na nakakarinig sa akin mula sa 
lipon ng pamayanan na ito, maging isang Hudyo 
o Kristiyano, pagkaraan ay namatay siya at hindi 
naniwala sa kung ano ang isinugo sa akin, kundi 
siya ay naging kabilang sa mga mananahan sa 
Apoy”. (Muslim: 153 -Ahmad: 8609) 



• Ang mensahe ni Muhammad ay sumasaklaw sa 
dalawang Thaqalain: Ang Jinn at Tao. Ang Kataas- 
taasang (Allah) ay nagsabi patungkol sa sinabi ng 
isang Jinn: {O aming pamayanan! Magsitugon 
kayo sa tagapag-anyaya ng Allah (Muhammad)}. 
Al-Ahqaf (46). 31 

At sinabi pa ng Kataas-taasang Allah: {At ikaw 
[0 Muhammad] ay hindi Namin isinugo maliban na 
para sa buong sangkatauhan bilang tagapaghatid ng 
magandang balita, at tagapagbabala}. Saba’ (34): 28 

At siya (Muhammad M) ay nagsabi: “Ako ay 
binigyan ng anim na kalamangan sa mga Propeta: 
Ako ay ginawaran ng mga pangkalahatang salita 
(ang Qur’an), at ipinagkaloob sa akin ang tagumpay 
sa pamamagitan ng takot, at ipinahintulot sa akin ang 
mga Ghanimah (mga labing ari-arian ng digmaan), 
at itinalaga para sa akin ang kalupaan na malinis at 
Masjid (bahay-dalanginan), at ako ay isinugo sa lahat 
ng nilalang, at ako ang ginawang pinakahuli sa mga 
Propeta”. (Al-Bukhari: 2815 - Muslim: 523) 




86 



1 



2 I 

3 



Ang Mga Bunga ng Paniniwala sa Mga Sugo: 



Ang Paniniwala sa Mga Sugo ay may dakilang mga bunga, ang ilan dito: 

Ang pagkilala sa habag ng Allah at ang Kanyang pangangalaga sa Kanyang mga alipin na kung 
saan ay nagsugo Siya sa kanila ng mga Sugo upang sila ay kanilang patnubayan tungo sa wastong 
landas at maipaliwanag sa kanila kung paano nila sambahin ang Allah; sapagka’t ang isipan ng 
tao ay walang angking sari 1 ing kakayahan upang mapag-alaman ito. Ang Kataas-taasang (Allah) 
ay nagsabi tungkol sa Propeta natin na si Muhammad M • {At ikaw [O Muhammad] ay hindi 
Namin isinugo, maliban bilang habag sa lahat ng mga nilalang}. Surah Al-Anbiya’ (21): 107 



Ang pagpapasalamat sa Kanya na Kataas-taasang (Allah) sa mga dakilang biyaya na ito. 



Ang pagmamahal sa mga Sugo - ipagkaloob nawa sa kanila ang pagpapala at kapayapaan - 
ang pagdakila at pagpupuri sa kanila ayon sa kung ano ang umaangkop sa kanila; sapagka’t sila 
ay nagsipagtaguyod sa pagsamba sa Allah, sa paghahatid ng Kanyang Mensahe at sa pagpapayo 
sa Kanyang mga alipin. 



Ang pagsunod sa Mensahe na naiparating ng mga Sugo mula sa Allah, ito ay ang pagsamba sa 
Allah lamang, wala Siyang katambal, at ang pagsasagawa rito, kaya’t mabibigyan ng katotohanan 
sa mga sumasampalataya sa kanilang pamumuhay ang tunay na kabutihan, kapatnubayan at 
kaligayahan sa dalawang tahanan (sa mundo at sa Hiding Araw). 

Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {Sa gayon sinuman ang sumunod sa Aking patnubay 
ay hindi maliligaw (sa mundo), at hindi magdurusa (sa Kabilang Buhay), at sinuman ang 
tumanggi sa Aking Paalaala (sa Qur’an o sa Kautusan), katotohanang sasakanya ang mahirap na 
buhay}. Surah Ta-Ha (20): 123-124 



> Ang Masjidul Aqsa (Bahay-Dalanginan sa Herusalem) ay 
may katavuan sa mga Muslim, ito ang ikalawang Masjid 
na itinavo sa lupa pagkatapos ng Al-Masjidil Haram 
(Bahay-Dalanginan sa Makkah), at katotohanang 
nakapagdasal dito ang Sugo ng Allah M at ang iba pang 
mga Propeta - ipagkaloob nawa sa kanilang lahat ang 
kapayapaan. 




87 



Ang Iyong Eeman 



Ang Iyong Eeman 



> Ang Panin iwala sa Huling Araw 



Ang Kahulugan ng Paniniwala sa Huling Araw: 

Ang tapat na paniniwala na bubuhaying muli ng Allah ang mga tao mula sa mga libingan, pagkaraan 
ay sila ay Kanyang susulitin at gagantimpalaan sa kanilang mga gawa, hanggang sa ganap nang 
makapanirahan ang mga mananahan sa Paraiso sa kanilang mga tahanan, gayundin ang mga mananahan 
sa Apoy sa kanilang mga tahanan. 

At ang paniniwala sa Huling Araw ay isa sa mga haligi ng Eeman (Pananampalataya), kaya hindi 
magiging ganap at wasto ang paniniwala maliban sa pamamagitan nito. Ang Kataas-taasang (Allah) ay 
nagsabi: {Bagkus ang Birr [pagiging mabuti at matwid] ay ang naniwala sa Allah at sa Huling Araw}. 
Surah Al-Baqarah (2): 177 



Bakit binibigyang-diin ng Qur’an Ang 
Paniniwala sa Huling Araw? 

Binigyang-diin ng Banal na Qur’an ang 
paniniwala sa Huling Araw, at nagbigay din dito ng 
babala sa lahat ng pagkakataon, at binigyang-diin 
ang pagkakaganap nito sa iba’t ibang paraan ng 
wikang arabik, at ang paniniwala rito ay iniugnay 
nito sa paniniwala sa Allah sa napakaraming 
kalagayan. 



namumuhay bilang mapaggawa ng katarungan 
at namamatay na mapaggawa pa rin ng kawalang 
katarungan nguni’t hindi naparurusahan, at ng 
tao na namumuhay na ginawan ng kawalang 
katarungan at namamatay na ginagawan pa rin 
ng kawalang katarungan, nguni’t hindi niya 
nakukuha ang kanyang karapatan. Samakatuwid, 
ano ang kahulugan nito, samantalang ang Allah 
ay hindi tumatanggap ng kawalang katarungan? 



At ito ay dahil sa paniniwala sa Huling Araw 
ay isa sa bunga na kanais-nais sa paniniwala 
sa Allah at ng Kanyang pagkamakatarungan 
- Kaluwalhatian sa Kanya at Kataas-taasan. 
At ang paliwanag nito: 

Katotohanang hindi kinikilala ng Allah 
ang kawalang katarungan, at hindi Niya 
hinahayaan ang mapaggawa ng kawalang 
katarungan nang walang karampatang 
kaparusahan, gayundin naman ang ginawan 
ng di-makatarungan nang hindi nito 
nakakamit ang katarungan, at hindi rin Niya 
hinahayaan ang mapaggawa ng kabutihan 
nang walang kabayaran at gantimpala, 
at Kanyang ibinibigay sa bawa’t may 
karapatan ang karapatan nito, at tayo ay 
nakakakita sa buhay sa mundo na tao na 




> Pinangangaraian tayo ng Islam na Iumayo tayo sa Apoy |ng 
Impiyerno] sa pamamagitan ng pagmamagandang-loob sa 
iba na kahit pa ito ay sa pamamagitan ng kawanggawang 
|nagkakahalaga ng| kalahating (bahagi ngj bungang-datiles. 



88 




Ang ibig sabihin nito, tunay na kailangan ay 
may iba pang buhay liban sa buhay na ito na 
ating kinamumulatan, kinakailangan na may 
iba pang tipanan na ginagantimpalaan dito ang 
mapaggawa ng kabutihan at pinarurusahan dito 
ang mapaggawa ng kasamaan, at matamo ng 
bawa’t may karapatan ang kanyang karapatan. 

Ano ang Napaloloob sa Paniniwala sa 
Huling Araw? 



siyang kahilingan ng makabuluhang layunin; na 
kung saan sa pagkakalikha ng Allah sa nilalang 
na ito ay nangangailangan ng isang tipanan na 
rito ay Kanyang gagantimpalaan sila sa lahat na 
tungkulin na ipinataw sa kanila sa pamamagitan 
ng mga salita ng Kanyang mga Sugo. Ang Allah 
ay nagsabi: {Kayo ba ay nag-aakala na kayo ay 
Aming nilikha lamang bilang paglalaro (nang 
walang layunin), at kayo ay hindi muling ibabalik 
sa Amin? } . Surah Al-Mu’minun (23): 1 1 5 




Ang paniniwala ng isang Muslim sa Huling Araw 
ay napaloloob ang ilang mga bagay-bagay, ang 
ilan dito: 

Ang paniniwala sa pagkabuhay na muli 
at pagtitipon: Ito ay ang pagkabuhay muli 
ng mga patay sa kanilang mga puntod, 
at pagbalik sa mga kaluluwa tungo sa 
kanilang mga katawan, kaya’t titindig ang 
mga tao sa (harapan ng) Panginoon ng 
lahat ng nilalang, at pagkatapos ay titipunin 
at pagsama-samahin sila sa i isang lugar 
na nakayapak at walang saplot, tulad ng 
pagkakalikha sa kanila noong una. 

At ang paniniwala sa Pagkabuhay na Muli ay 
isa lamang sa mga ipinahiwatig ng Aklat (Qur’an) 
at Sunnah, ng isip at likas na taglay, kaya tayo ay 
naniniwala nang may katiyakan na bubuhaying 
muli ng Allah ang sinumang nasa mga libingan, 
at ibabalik ang mga kaluluwa sa mga katawan 
at magsisitindig ang mga tao sa (harapan ng) 
Panginoon ng lahat. 

Ang Allah ay nagsabi: {At pagkatapos nito, 
katiyakang kayo ay mamamatay, at pagkatapos, 
katotohanang kayo ay ibabangon sa Araw ng 
Pagkabuhay na Muli (sa Kabilang Buhay)}. Al- 
Mu’minun (23): 15-16 

At katotohanang nagkaisa rito ang lahat ng 
pangkalangitang kasulatan, sapagka’t ito ang 



Ang ilan sa mga katibayan ng Qur’an sa 
pagpapatunay sa Pagkabuhay na muli: 

• Katotohanang nilikha ng Allah ang tao na may 
pasimula, samakatuwid ang Isang may kakayahan 
na magpasimula sa paglikha ay hindi manghihina 
sa paglikha ulit nito. Ang Allah ay nagsabi: {At 
Siya ang Tagapagsimula sa paglikha, at [Siya 
rin] ang magpapanumbalik nito (matapos ang 
kamatayan nito)}. Surah Ar-Rum (30): 27 

At nagsabi pa ang Kataas-taasang Allah na nag- 
Liutos sa pagsagot sa sinumang nagtatakwil sa 
pagkabuhay ng mga buto [o kalansay] kapag ito ay 
naging abo na: {Sabihin mo [0 Muhammad]: “Siya 
(Allah) ang magbibigay-buhay sa kanila na lumikha sa 
kanila noong una! At Siya ang Ganap na Nakakaalam 
sa lahat ng mga nilikha}. Surah Ya-Sin (36): 79 

• Katotohanang ang lupa ay tigang, walang buhay, 
walang sariwang punong-kahoy, at pagkaraan 
ay ibubuhos ng Allah dito ang ulan, kaya 
magbubukadkad ito nang luntian na may buhay. 
Ang Isa na makapagpalilitaw ng bawa’t uri ng 
naggandahang halaman ay katiyakan na Kanya ring 
magagawang magbigay buhay sa dati ay tigang [o 
patay]. Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {At 
Aming ibinaba ang pinagpalang ulan mula sa langit, 
at Aming pinangyaring tumubo sa pamamagitan 
nito ang mga halamanan at mga butil na pag- 



89 



Ang Iyong Eeman 



Ang Iyong Eeman 




aanihan. At ang mga nagtataasang puno ng datiles 
na [hitik sa] mga bungang nagkakalipumpunan, 
[bilang] panustos para sa mga alipin [ng Allah]. At 
Aming binigyang buhay sa pamamagitan nito ang 
[dati ay] tigang na lupa. Ganyan [nahahalintulad] 
ang paglabas [ng mga patay mula sa mga libingan 
sa Araw ng Pagkabuhay na Muli]}. Surah Qaf (50): 
9-11 



• Bawat makatuwirang tao ay tumatanggap 
na sinumang may kakayahang gumawa ng 
isang mahirap na gawain, may kakayahan din 
makagawa ng isang gawaing higit na magaan [o 
madali], at kung ang Allah ay may kakayahang 
magpasimula sa paglikha ng mga kalangitan, 
kalupaan at mga orbita sa kabila ng laki at lawak 
ng kalagayan nito at ang kahanga-hangang 
pagkakalikha nito, magkagayon Siya ay higit 
na may kakayahan sa pagbigay-buhay ng mga 
kalansay o butong naging abo na. Ang Kataas- 
taasang (Allah) ay nagsabi: {Hindi ba Siya na 
lumikha ng mga kalangitan at kalupaan ay may 
kakayahan din na makalikha ng katulad nila? Oo 
nga! Bagkus, Siya ang Tagapaglikha, ang Ganap 
na Maalam}. Surah Ya-Sin (36): 81 




Ang paniniwala sa pagsusulit [pagtutuos ng 
gawa] at pagtitimbang: Susulitin ng Allah 
ang mga nilalang sa kanilang mga gawa na 
kanilang nagawa sa buhay sa mundo, kaya 
sinuman ang mapabibilang sa lipon ng mga 
nagtataguyod ng Tawheed (Kaisahan ng 
Allah) at naging masunurin sa Allah at sa 
Kanyang Sugo, katotohanang ang kanyang 
pagsusulit ay magiging madali, datapuwa’t 
sinuman ang mapabibilang sa lipon ng 
mga nagtataguyod ng Shirk (pagtatambal 
sa Allah) at pagsuway, samakatuwid ang 
kanyang pagsusulit ay magiging mahirap. 



At titimbangin ang mga gawain sa dakilang 
timbangan, kaya ilalagay ang mga mabubuting 
gawa sa isang palad, at ang mga masasamang 
gawa ay sa isa namang palad, at sinumang 
ang kanyang mga kabutihan ay nakalamang sa 
kanyang mga kasamaan, siya ay mapabibilang sa 
mga mananahan sa Paraiso, datapuwa’t sinuman 
ang kanyang mga kasamaan ay nakalamang sa 
kanyang mga kabutihan, siya ay mapabibilang sa 
mga maninirahan sa Apoy, at ang iyong Panginoon 
(Allah) ay hindi gumagawa ng kawalang 
katarungan sa kaninuman. 

Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {At 
Aming itatatag ang mga timbangan ng katarungan 
sa Araw ng Paghuhukom, kaya walang sinuman ang 
pakikitunguhan ng kawalang-katarungan maging sa 
napakaliit na bagay. At kung mayroon mang (gawa 
na) katumbas ng bigat ng isang buto ng mustasa, 
ito ay Aming itatambad, at Kami ay sapat na bilang 
TagapagtUOS} . Surah Al-Anbiya’ (21 ): 47 




Ang Paraiso at ang Apoy: ang Paraiso 
ay ang tahanan ng walang hanggang 
kaligayahan, inilaan ito ng Allah para sa 
mga naniniwala at mga Muttaqi (may 
takot sa Allah), sumusunud sa Allah at sa 
Kanyang Sugo, naririto ang lahat ng iba’t 
ibang uri ng walang hanggang kaligayahan 
na siyang pinagnanasaan ng mga puso at 
ikinasisiya ng mga mata mula sa lahat ng 
iba’t ibang uri ng mga kinahuhumalingan. 



Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi bilang 
panghihikayat sa pagsamba sa Kanya upang 
maging maagap sa pag-uunahan sa mga gawaing 
pagsunod at pagpasok sa Paraiso na ang lawak 
nito ay kasing lawak ng langit at lupa: {At maging 
maagap sa pag-uunahan tungo sa kapatawaran ng 
inyong Panginoon, at sa Paraiso na ang lawak nito 
ay kasing lawak ng mga kalangitan at kalupaan, na 



90 





inihanda sa mga Muttaqun (may tunay na takot sa 
Allah)}. Surah Al-'Imran (3): 133 

At ang Apoy naman ay ang tahanan ng walang 
katapusan na kaparusahan, ito’y inilaan ng Allah 
sa mga hindi sumasampalataya na nagsitakwil sa 
Allah at sumuway sa Kanyang mga Sugo, naririto 
ang iba’t ibang uri ng kaparusahan, mga pasakit at 
pagdurusa na hindi pa sumagi sa isipan. 



Ang Tigib ng Kaluwalhatian (Allah) ay nagsabi 
bilang pagbigay-babala sa Kanyang mga alipin 
laban sa Apoy na inilaan Niya sa mga hindi 
sumasampalataya: {Kung gayon, matakot kayo sa 
Apoy na ang mga panggatong nito ay mga tao at 
bato na inihanda para sa mga hindi naniniwala}. 
Surah Al-Baqarah (2): 24 

O Allah! Katotohanang aiming hinihiling sa Iyo 
na igawad mo ang Paraiso sa amin at ang anumang 
[gawaing] magpapalapit tungo rito sa salita at 
gawa, at kami ay nagpapakupkop sa Iyo laban sa 
Apoy at ang anumang nagpapalapit tungo rito sa 
salita at gawa. 




Ang kaparusahan sa libingan at ang lubos na 
kaligayahan dito: Tayo ay naniniwala na ang 
kamatayan ay totoo. Ang Kataas-taasang 
(Allah) ay nagsabi: {Sabihin mo (sa kanila): 
“Ang anghel ng kamatayan na nakatalaga sa 
inyo ay (katiyakang) magtatangan ng inyong 
kaluluwa; at pagkatapos, kayong (lahat) ay 
muling ibabalik sa inyong Panginoon}. Surah 



As-Sajdah (32): 1 1 



At ito ay isang bagay na nasasaksihan, walang 
pag-aalinlangan ang tungkol dito, at tayo ay 
naniniwala na ang lahat ng namamatay o napatay 
maging sa anupamang dahilan ng kanyang 
pagkamatay, na ito ay dahil sa kanyang kamatayan 
walang nabawas dito na anuman. Ang Allah ay 
nagsabi: {At ang bawa’t pamayanan ay may 



taning na panahon (sa pagkawasak nito), kaya 
kapag sumapit na ang kanilang takdang panahon, 
hindi nila magagawang antalahin ito kahit na sa 
isang oras at gayundin ay hindi nila magagawang 
magpatiuna dito}. Surah AI-A'raf(7): 34 

•At na ang sinumang namatay ay tunay na 
nagsimula nang tumayo ang kanyang muling 
pagbabangon at lumipat na sa Huling Tahanan. 





91 



Ang Iyong Eeman 





Ang Iyong Eeman 




•At katotohanang maraming mga mapananaligang Hadith (salaysay) ng Sugo ng Allah M na nagpapatunay 
hinggil sa katotohanan ng kaparusahan sa libingan para sa mga hindi naniniwala at sumusuway, at sa 
katotohanan ng kaligayahan dito para sa mga naniniwala at gumagawa ng kabutihan, kaya tayo ay nararapat 
maniwala rito, datapuwa’t huwag nating talakayin ang tungkol sa kung paano ang kaganapan nito, sapagka’t 
ang ating isip ay walang angking kakayahan upang alamin kung paano ang kaganapan nito at ang realidad 
nito, sapagka’t ito’y kabilang sa bagay na nalilingid, tulad ng Paraiso at ng Apoy, at hindi kabilang sa 
bagay na nakikita, samakatuwid ang isip ng tao ay may kakayahan lamang maunawaan ang makatuwirang 
talakayan at magbigay ng paghatol tungkol sa mga bagay na mayroong magkakatulad na ugnayan at may 
batas na kinikilala sa hayag na mundo. 



•Gayundin naman na ang mga kalagayang nagaganap sa libingan ay kabilang sa mga bagay na nalilingid 
na hindi kayang arukin ng pandama (o pang-unawa), at kung ito ay magagawang maarok sa pamamagitan 
ng pandama (o pang-unawa), tunay na mawawalan ng halaga ang paniniwala sa Ghaib (mga bagay o 
pangyayaring hindi nakikita at lingid), at mawawala ang layunin sa pag-aatas ng tungkulin na ilibing 
ng mga tao ang kanilang mga patay. Batay sa sinabi niya (Muhammad “Kung hindi lamang kayo 
inililibing, tunay na aking hihilingin sa Allah na iparinig sa inyo ang ilang pagdurusa sa libingan tulad ng 
aking naririnig”. (Muslim: 2868 - An-Nisai: 2058). At dahil sa layuning ito, ang mga hayop lamang ang may 
karapatan at kakayahang makarinig nito. 



Ang Mga Bunga ng Paniniwala sa Huling Araw: 

\ Ang paniniwala sa Huling Araw ay mayroong napakatinding idinudulot bilang panganga- 
ral sa tao, disiplina sa kanya at sa pananatili niya sa paggawa ng mabuting gawain, 
sa pagkatakot niya sa Allah at sa paglayo niya sa pagiging makasarili at pagpapaki- 
tang-tao. 

At dahil dito, nagiging ganap ang ugnayan sa pagitan ng paniniwala sa Huling 
Araw at paggawa ng kabutihan sa maraming mga pagkakataon. Batay sa sinabi ng 
Kataas-taasang (Allah): {Ang tanging may karapatan na mangasiwa sa mga Mas- 
jid (bahay-dalanginan) ng Allah ay ang sinumang naniniwala sa Allah at sa Huling 
Araw}. Surah At-Taubah (9): 18 

At sa Kanyang sinabi: {At sila na naniniwala sa Huling Araw ay naniniwala rin 
dito (sa Qur’an), at sila ay nananatili sa pangangalaga ng kanilang pagdarasal}. Surah 
Al-An'am (6): 92 



92 



Ang pagbibigay-babala sa mga nakakalimot [at nagpapabaya], mga abala sa mga 
bagay na nauukol sa buhay na ito at sa kabutihan ng pakikipagpaligsahan sa mga 
gawaing pagsunod sa kabutihan upang mapalapit sa Allah sa pamamagitan ng mga 
pagsunod tungo sa katotohanan ng buhay na ito at kaiklian nito, at na ang Hiding 
Araw ang siyang tahanan na magtatagal at walang hanggang buhay. 

At nang purihin ng Allah ang mga Sugo sa Qur’an at binanggit ang kanilang mga 
gawain, pinuri din sila sa dahilan na Siya ang nagtulak sa kanila para sa gayong mga 
gawain at mga kainaman, kaya Siya ay nagsabi: {Katotohanang sila ay Aming pinili 
nang dahil sa (kanilang) isang natatanging kabutihan, (ito ay) ang pag-aalaala sa 
Tahanan (ng Kabilang-Buhay)}. Sad (38): 46 

Ibig sabihin, ang dahilan ng kainaman ng naturang mga gawain ay dahil sa sila ay 
natatangi sa pag-alaala sa Huling Araw, kaya ang pag-aalaala na ito ang nagtulak sa 
kanila sa mga gayong gawain at mga kalagayan. 

At nang maging mabigat sa ilan sa mga Muslim ang pagpapatupad sa Kautusan 
ng Allah at Kanyang Sugo. Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {Kayo baga ay 
higit na nalulugod sa buhay sa mundong ito kaysa sa Kabilang Buhay? Samantalang 
ang kasiyahan ng buhay sa mundong ito ay kakaunti lamang kung ihahambing sa 
Kabilang Buhay}. Surah At-Taubah (9): 38 

Kaya sa oras na ang isang tao ay naniwala sa Huling Araw, katotohanang siya ay 
maniniwala nang may katiyakan na ang lahat ng kasiyahan sa mundong ito ay hindi 
maisusukat [o maihahambing] sa kasiyahan sa Huling Araw. At sa kabilang dako ay 
hindi maipapantay ang parusa sa Huling Araw kung ihahambing sa lahat ng pagdu- 
rusa sa mundong ito nang dahil sa pakikipaglaban sa Landas ng Allah. 

Ang kapanatagan na tunay ngang matatagpuan ng tao ang kanyang bahagi, kaya’t 
kapag lumagpas sa kanya ang isang bagay mula sa karangyaan ng buhay sa mundong 
ito, siya ay hindi nawawalan ng pag-asa at kinikitil ang kanyang sarili sa kapighatian, 
bagkus kailangan niyang magsikap at maniwala nang tiyak na ang Allah ay hindi wi- 
nawala ang gantimpala ng sinumang nagpakabuti sa gawa, na kahit pa kinuha sa kanya 
ang kasing timbang ng isang mais sa pamamagitan ng di-makatarungan o pagdaraya, 
ito ay kanyang matatamo sa Araw ng Muling Pagbabangon sa mga sandaling higit na 
kakailanganin niya ito. Kaya’t paano panghinaan ng loob ang sinumang nakakaalam 
na ang kanyang bahagi ay tiyak na daratal sa kanya nang walang pag-aalinlangan sa 
pinakamahalagang mga sandali at pinakamapanganib? At paano malulungkot ang si- 
numang nakakaalam na ang maghahatol sa pagitan niya at ng kanyang katunggali ay 
ang Pinakamakatarungan sa lahat ng mga makatarungan? 



Ang Iyong Eeman 



> Ang Paniniwala sa Al-Qadr ( Tadhana ) 




Ang Kahulugan ng Paniniwala sa Al- 
Qadr (Tadhana): 

Ito ay ang tapat na paniniwala na pagpapato- 
too na ang lahat ng mabuti at masama ay naka- 
salalay sa Pagpapasiya ng Allah at sa Kanyang 
Pagtatakda, na Siya ay gumagawa ng anumang 
Kanyang ninanais, hindi magaganap ang isang 
bagay maliban kung Kanyang ninais, at walang 
nakalalabas na anumang bagay sa Kanyang ka- 
pasiyahan, at walang isa mang bagay sa daigdig 
na nakalalabas sa Kanyang pagtatakda, at walang 
nailalahad malibang ayon sa Kanyang panganga- 
siwa, at magkagayon pa man tunay na Kanyang 
inutusan ang Kanyang mga alipin at binawalan, 
at sila ay Kanyang ginawang may sari ling pagpi- 
pilian sa kanilang mga gawain, hindi napipilitan 
lamang dito, bagkus ito ay nagaganap ayon sa sa- 
rili nilang kakayahan at kagustuhan, datapuwa’t 
ang Allah ang lumikha sa kanila at lumikha sa 
kanilang kakayahan, Kanyang pinapatnubayan sa 
Kanyang habag ang sinumang Kanyang naisin, at 
hinahayaang maligaw batay sa Kanyang walang 

At ang paniniwala sa pagtatakda ng 
Allah ay isa sa mga haligi ng Eeman 
(Pananampalataya), batay sa sinagot 
ng Sugo M nang siya ay tanungin ng 
Anghel Gabriel - sumakanya nawa ang 
kapayapaan, ang tungkol sa Eeman. Siya 
M ay nagsabi: “Ang ikaw ay maniwala 
sa Allah, sa Kanyang mga anghel, sa 
Kanyang mga kasulatan, sa Kanyang mga 
Sugo at sa Huling Araw, at na ikaw ay 
maniwala sa Tadhana, maging ang mabuti 
nito o ang masama”. (Muslim: 8) 



hanggang Karunungan ang sinumang Kanyang 
naisin, hindi Siya maaaring tanungin ng sinuman 
kung ano ang Kanyang ginagawa, bagkus sila ang 
tinatanong. 

Ano ang napaloloob sa paniniwala sa 
Qadr (Tadhana)?: 

Ang paniniwala sa Qadr (Tadhana) ay napalo- 
loob ang apat na bagay: 

• Ang paniniwala na ang Allah ang tanging naka- 
babatid ng lahat ng bagay maging sa kabuuan o 
detalye nito, at Siya ang ganap na nakababatid sa 
lahat ng Kanyang mga nilikha bago pa man Niya 
ito likhain, at batid Niya ang kanilang mga ikina- 
bubuhay, at ang mga taning ng kanilang buhay, 
at ang kanilang mga salita, at ang kanilang mga 
gawa, ang lahat ng kanilang mga galaw at panana- 
himik, ang kanilang mga itinatago at inilalantad, 
at kung sino sa kanila ang mapabibilang sa mga 
maninirahan sa Paraiso, at kung sino sa kanila ang 
mapabibilang sa mga maninirahan sa Apoy (Im- 
piyerno). Ang Allah ay nagsabi: {Siya ang Allah, 
wala nang iba pang Diyos (na dapat sambahin) 
maliban sa Kanya, ang Ganap na Nakakaalam sa 
bagay na lingid at lantad}. Surah Al-Hashr (59): 22 

• Ang paniniwala na Siya na Tigib ng Kaluwal- 
hatian ay tunay na Kanyang naitala na una pa man 
sa Al-Lawhil Mahfuz (Talaan ng mga Gawa) ang 
lahat ng Kanyang Kaalaman. At ang patunay nito 
ay ang sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {Walang 
sakuna na nagaganap sa kalupaan at sa inyong mga 
sarili maliban na ito ay nasa Talaan (ng mga gawa 
[Lawhil Mahfuz]) bago pa Namin [papangya- 
rihing] ito ay ipatupad}. Surah Al-Hadid (57): 22 



94 





At ang sinabi ng Propeta M : “Itinala ng Allah ang 
mga tadhana ng Kanyang mga nilalang bago pa 
Niya nilikha ang mga kalangitan at kalupaan ng 
limampung libong taon”. (Muslim: 2653) 

• Ang paniniwala sa walang hanggang Kapa- 
siyahan ng Allah, na walang anumang bagay ang 
maaaring pumigil nito, gayundin sa Kanyang 
kapangyarihan na walang anumang bagay ang 
maaaring makapanghihina nito, samakatuwid ang 
lahat ng mga pangyayari ay nagaganap nang ayon 
sa Kapasiyahan at Kapangyarihan ng Allah, anu- 
man ang Kanyang naisin ay magaganap, at anu- 
man ang Kanyang di-naisin ay hindi magaganap. 
Ang Kataas-taasang Allah ay nagsabi: At [ito ay] 
hindi ninyo magagawang naisin malibang pahin- 
tulutan ng Allah - ang Panginoon ng lahat [ng mga 
nilikha]. At-Takwir (81): 29 



• Ang paniniwala na Siya ang nagpapairal [upang 
magkaroon ng buhay] ang lahat ng bagay, at Siya 
ang Nag-iisang Tagapaglikha, samakatuwid mali- 
ban sa Kanya ang lahat ng bagay ay Kanyang mga 
nilikha, at Siya ay may kakayahan sa lahat ng ba- 
gay. Siya ang Tigib ng Kaluwalhatian at Kataas- 
taasan ay nagsabi: [At Kanyang nilikha ang lahat 
ng bagay, pagkaraan ito ay pinagpasiyahan nang 
may [wastong] pagpapasiya.]» Surah Al-Furqan (25): 2 

Ang tao ay may sariling pagpipilian, 
kakayahan at kagustuhan: 

Ang paniniwala sa Tadhana ay hindi itinatakwil 
ang pagkakaroon ng sariling pagpapasiya ang 
isang tao sa kanyang mga gawain na maaaring 
pagpipilian, at sariling kakayahan dito, sapagka’t 
ang Batas ng Islam at ang aktuwal na kaganapan 
ay kapwang nagpapahiwatig sa pagpapatunay 
nito sa kanya. 





> (Katotohanang siya [ang tao| ay Aming pinatnubayan sa (tamang) landas, maging siya man ay magpasalamat 
at hindi magpasalamat)}. Al-lnsan (76): 3 



95 



Ang lyong Eeman 



Sa Batas ng Islam, katotohanang ang Allah ay nagsabi tungkol sa sariling pagpapasiya: { Ito ang A raw ng 
Katotohanan (na walang alinlangan). Kaya sinuman ang magnais ay maaaring tumahak sa landas patungo 
sa kanyang Panginoon (sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya sa buhay sa mundong ito)!}. An-Naba’(78): 39 

At ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi tungkol sa sariling Kakayahan: {Ang Allah ay hindi nagbi- 
bigay ng anumang pasanin sa isang kaluluwa maliban sa abot ng kanyang makakaya. Makakamit niya 
ang anumang (kabutihan na) kanyang pinagsumikapan at kanyang papasanin ang anumang (kasamaan na) 
kanyang pinagsumikapan}. Al-Baqarah (2): 286. Ang Wus'a (sa abot ng kanyang makakaya), ang ibig sabihin 
nito ay ang pansariling kakayahan. 

At tungkol naman sa mga pangyayaring nagaganap, tunay na ang bawa’t tao ay nakababatid na siya ay 
may kalayaang magpasiya at kakayahang gawin ang anumang kanyang nais, at sa pamamagitan nito, siya 
ay malayang mamili sa pagitan ng mga bagay. Magagawa niya ang ibang mga bagay nang may pagkukusa 
tulad ng paglalakad, ngunit hindi niya maaaring gawin nang may sariling pagkukusa ang ibang bagay tulad 
ng panginginig at biglaang pagkahulog, nguni’t maaari nating sabihin na ang pagpapasiya at kakayahan 
ay maaari lamang maganap nang ayon sa pagpapasiya ng Allah. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang Allah: 
{Para sa sinuman sa inyo na magnais tumahak sa matwid [na landas], at [ito ay] hindi ninyo nanaisin mali- 
bang pahintulutan ng Allah - ang Panginoon ng lahat [ng mga nilikha]. Surah At-Takwir (81): 28-29 

Samakatuwid, pinatunayan Niya na may sariling pagpapasiya ang tao, at pagkatapos ay binigyang-diin 
na ito ay napapailalim sa Kanyang pagpapasiya, at sa dahilan ding na ang buong sansinukob ay pagmamay- 
ari ng Allah, kaya walang magaganap na anuman sa Kanyang Kaharian nang hindi naaayon sa Kanyang 
Kaalaman at Kapasiyahan. 




> Kung ikaw ay dinaluhong ng isang tao, inagaw at ninakaw ang 
iyong salapi, at pagkatapos ay ikinakatuwirang ito ay itinakda 
sa kanya ng Allah, katiyakan na ito ay hindi mo tatanggapin 
sa kanya bagkus siya ay iyong parurusahan at kukunin mong 
muli sa kanya ang iyong salapi, sapagka’t ginawa niya ito nang 
ayon sa kanyang kusang pagpili at kapasiyahan. 




Ang Paggamit ng Qadr [Tadhana] Bilang Dahilan Upang Gumawa ng Kasamaan. 

Katotohanan, ang mga pananagutan sa pagsasakatuparan ng mga tungkulin, sa pagsunod sa mga 
banal na kautusan at sa pag-iwas sa mga ipinagbabawal ay karapatang nakaatang sa kalayaan ng tao 
at sa kakayahang isagawa ang anumang kanyang nais. Sa gayon nga, ang kanyang gawaing mabuti 
ay gagantimpalaan nang dahil sa kanyang pagpili [upang tumahak] sa landas ng kabutihan at ang 
kasamaan ay parurusahan nang dahil sa kanyang pagpili [upang tumahak] sa landas ng kamalian. 
Samakatuwid, ang Allah na Tigib ng Kaluwalhatian ay hindi nagpapataw sa atin ng isang tungkulin 
nang higit sa ating makakayanan, at hindi Niya nais ang sinuman sa atin na magpabaya ng kanyang 
mga tungkulin sa pamamagitan ng paggamit ng Takdang Tadhana bilang dahilan o katuwiran. 

Bukod dito, tayo ay pinagkalooban ng Dakilang Allah ng malayang kaisipan at kakayahang pumili 
ng [batay sa] ating mga sariling pagpapasiya at malinaw na itinuro sa atin ang landas ng kabutihan at 
ng kasamaan. Kaya kapag tayo ay sumuway sa mga sandaling iyon, samakatuwid tayo ang sariling 
pumili at ating papasanin ang anumang bunga ng pagpiling ito. 



97 



Ang Iyong Eeman 



Ang Iyong Eeman 



Ang Mga Kabutihan ng Paniniwala sa Qadr [Tadhana]: 



Ang Mga [mabubuting] bunga ng Paniniwala sa Qadr [Kapalaran at Tadhana] ay sadyang 
napakadakila sa buhay ng tao, ang mga ilan dito ay ang mga sumusunod: 

1 Ang Tadhana ay isa sa pinakamalaking kapakinabangan [o Kabutihan] upang mamuhay [at 
tumahak sa landas ng pagiging matuwid] sa paraang makapagbibigay ng kasiyahan [at lugod] sa 
Dakilang Allah sa mundong ito. 

Kaya ang mga naniniwala [mga Muslim] ay pinag-uutusan na gumawa ng anumang kanilang 
makakayanan, kalakip ng pagtitiwala sa Allah, at paniwalaan na ang anumang kanilang magagawa 
I ay hindi magdudulot ng anumang bunga maliban sa kapahintulutan ng Allah, sapagka’t ang Allah 
ang lumikha ng mga kaparaanan [magdudulot nito] at Siya rin ang lumikha sa mga ibubungang 
[kinahinatnan na dulot ng inyong mga gawain]. 

Ang Propeta M ay nagsabi: “Pahalagahan mo [at maging magpapasalamat] para sa anumang 
nagbibigay ng kabutihan sa iyo, at humingi ka ng tulong sa Allah, at huwag kang mawalan ng 
pag-asa [huwag kang sumuko], at kung dumating man sa iyo ang di kaaya-ayang pangyayari, 
huwag kang magsabi: Kung ginawa ko lamang sana ito, naging ganito Sana ito at gayon. Bagkus 
[makabubuting] sabihin ang: Qadarullaahi wa maa shaa’a fa'ala [Ito ay] Takda ng Allah, at kung 
ano ang Kanyang ninais ay Kanyang ginagawa, sapagka’t ang (salitang) “Kung sana” ay Simula 
[ng pag-uudyok na] gawain ng Satanas”. (Saheeh Muslim: 2664) 

2 Ang paniniwala sa Qadr [Tadhana] ay nagdudulot sa tao upang kanyang malaman ang kanyang 
sariling kahalagahan [o kabuluhan], kaya hindi niya magawang makapagmalaki at magyabang, 

| sapagka’t nababatid niya na wala siyang kakayahang malaman ang naitakda sa kanya at ang 
kanyang kahihinatnan maliban kung ano lamang ang magaganap, at dahil dito ay natutunan 
ng tao ang kikilalanin ang kanyang sariling mga kahinaan at ang kanyang walang hanggang 
pangangailangang tulong [at pagdamay] mula sa kanyang Panginoon. 

Samakatuwid, ang tao kapag dumating sa kanya ang mga mabubuting bagay ay nagiging 
mapagyabang at nalinlang dahil dito, at kapag dumating naman sa kanya ang masamang bagay 
at matinding kapighatian, siya ay nawawalan ng pag-asa [at sigla] at nalulungkot. Kaya ang 
paniniwala lamang sa Qadr [Tadhana] ang makapangangalaga sa tao mula sa pagmamalaki sa 
panahon ng kasaganaan at kawalan ng pag-asa sa panahon ng kahirapan, sapagkat nalalaman niya 
na ang lahat ng bagay ay nagaganap [at nangyayari] nang ayon sa tadhanang itinakda at ito ay 
napangungunahan ng Kanyang Kaalaman. 

Ang paniniwala sa Qadr [Tadhana] ay tumutulong upang malagpasan ang bunga ng masasamang 
i asal ng inggit, sapagka’t ang isang naniniwala ay hindi naiinggit sa mga tao sa anumang biyayang 
ipinagkaloob sa kanila ng Allah sapagka’t kanyang nababatid na ang Allah ang Siyang nagkakaloob 
ng mga biyaya sa kanila at Siya ring nagtakda sa kanila niyon. At ang pagiging mainggitin sa 
ibang tao ay nagpapahiwatig ng kanyang pagtatakwil sa Tadhanang itinakda at ipinasiya ng Allah. 



98 



4 



5 



6 



Ang paniniwala sa Qadr [Tadhana] ay naghahatid sa katapangan ng puso sa pagharap ng mga 
suliranin [o kagipitan], at pinalalakas nito ang mga kahanga-hangang pagpapasiya, sapagka’t 
ito ay tapat na naniniwala na ang mga panustos at ang taning [ng paglisan sa mundo o ang 
kamatayan] ay naitakda na, at kailanman ay walang darating sa tao maliban kung ano ang 
naitakda para sa kanya. 




Ang paniniwala sa Qadr [Tadhana] ay nagtatanim sa puso ng isang naniniwala [Muslim] 
ng iba’t ibang katotohanan ng pananampalataya, sapagka’t siya ay lagi nang humihingi ng 
tulong sa Allah, umaasa sa Allah at nagtiti wala sa Kanya pagkaraan isagawa niya ang anumang 
hinihiling sa kanya [bilang isang tungkulin na dapat tuparin], at siya rin ay lagi nang umaasam 
[ng pangangailangan] sa kanyang Panginoon, humihingi ng karagdagang tulong mula sa Kanya 
upang siya ay maging matatag. 

Ang paniniwala sa Qadr [Tadhana] ay naghahatid ng katiyakan at itinatanim sa kanyang puso 
ang kapayapaan at kapanatagan, sapagka’t batid ng isang naniniwala [Muslim] na anumang 
hindi itinakda para sa kanya ay hindi darating sa kanya, at anumang dumating sa kanya ay 
itinakda para sa kanya. 




99 



Ang Iyong Eeman 



Ang Iyong Taharah 
(Kalinisan at Kadalisayan) 



Ipinag-uutos ng Allah sa mga Muslim ang [pananatili ng] kalinisan 
at kadalisayan sa kanilang mga sariling [kalooban] mula sa Shirk 
(pagtatambal sa Kaisahan ng Allah) at mula sa mga sakit ng puso 
tulad ng inggit, pagmamalaki at [masidhing] galit [o poot], gayundin 
ang [pananatili ng] kalinisan at kadalisayan sa kanilang panlabas 
na bahagi ng katawan mula sa dumi at sa lahat ng uri ng karumihan 
[o kasalaulaan], kaya kapag naisakatuparan nila ang mga ito, sila ay 
magiging karapat-dapat sa pagmamahal ng Dakilang Allah. Batay sa 
sinabi ng Kataas-taasang Allah: {Katotohanan ang Allah ay nagmamahal 
sa mga nagbabalik-loob sa Kanya sa pagsisisi at nagmamahal sa mga 
nagpapadalisay [ng kanilang sarili] } . Surah Al-Baqarah (2): 222 



Ang Nilalaman ng Kabanata, 



Ang Kahulugan ng Taharah (Kalinisan at Kadalisayan) 

AngTaharah |KaIinisan at Kadalisayan| Mula sa Karumihan: 

» Ang [Pamamaraan ng] Paglilinis Mula sa Karumihan. 

s Ang Mga Wastong Pamamaraan [o Asal] ng Paglilinis [sa Pamamagitan] 
ng Tubig at Pagdudumi. 

Al-Hadath (Ang Kalagayan ng Karumihan): 

m Ang Hadath Asghar [Maliit na antas ng Karumihan] at Ang Pagsasagawa 
ng Wudhu' (Tamang Paghuhugas) rito. 

Paano Ako Magsagawa ng Wudhu’? 

« Ang Pagtanggal sa Hadath Asghar [Maliit na antas ng Karumihan] 

m Ang Hadath- Akbar [Malaking antas ng Karumihan] at Ang Ghusl 
(Paliligo) 

« Papaano naglilinis ang isang Muslim mula sa Janabah (sekswa! na 
karumihan) o sa mga Hadath-Akbar [Malaking antas ng Karumihan]? 

m Ang sinumang walang kakayahang gumamit ng tubig. 



Ang Iyong Taharah 




> Ang Kahulugan ng Taharah (Kalinisan at Kadalisay an) 



Ang Kahulugan ng Taharah ay nagpapahiwatig 
ng Kadalisayan, Kabanalan, Kalinisan at Kawa- 
gasan. 



At katotohanang ipinag-utos ng Allah - [ang 
Tigib ng Kapangyarihan at Kapita-pitagan], sa 
mga Muslim ang paglilinis sa kanilang mga 
sariling panlabas [na katawan] at sa lahat ng 
uri ng mga pisikal na karumihan, at gayundin 
ang kanilang panloob [na katawan] mula Shirk 
(pagtatambal sa Kaisahan ng Allah) at maging sa 
mga sakit ng puso, tulad ng inggit, pagmamalaki at 
matinding galit [poot], kaya kapag naisakatuparan 
nila ang mga ito, si la ay magiging karapat-dapat 
sa pagmamahal ng Allah. 

Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): 
{Katotohanang ang Allah ay nagmamahal sa 
mga nagbabalik-loob sa Kanya sa pagsisisi at 
nagmamahal sa mga nagpapadalisay [ng kanilang 
mga sarili}. Surah Al-Baqarah (2): 222 



At ipinag-uutos ng Allah [bilang tungkulin] 
ang paglilinis para sa pagsasagawa ng Salaah 
(pagdarasal), sapagka’t ito ay nagsisilbing oras ng 
[tuwirang] pakikipagharap at pagsusumamo sa Allah 
- ang Tigib ng Kaluwalhatian]. At sa kasaysayan, 
ang tao ay likas na kilala [bilang isang nilikhang] 
naglilinis at nagsusuot ng kanyang pinakamagandang 
damit kapag siya ay nakikipagharap sa isang hari 
o pinuno. Magkagayon nga, paano pa kaya ang 
kanyang gagawin sa kanyang pakikipagharap sa 
Dakilang Diyos na Siyang Hari ng mga hari, ang 
Tigib ng Kaluwalhatian at Kataas-taasan? 



& 









> Ipinag-uutos ng Allah sa isang Muslim ang 
paglilinis niya sa kanyang kalooban [isip, 
kaluluwa, puso] mula sa Shirk (pagtatambal 
sa Kaisahan ng Allah) at mula sa mga sakit 
ng mga puso [tulad ng pagkukunwari, galit 
at paninibugho], gayundin ang paglilinis sa 
kanyang panlabas [na bahaging pisikal} mula sa 
mga karumihan at mga kasalaulaan. 



102 




Ano ang hinihiling na kalinisan [na da- 
pat tuparin at gampanan| para sa Salaah 
(pagdarasal)? 

Ipinag-uutos ng Allah sa isang Muslim ang Is- 
lamikong paglilinis - sa partikular na kahulugan 
- ang pangangailangan [bilang tungkulin na dapat 
tuparin], kapag nais niyang magsagawa ng Salaah 
o humawak ng Qur’an o maglakad [mag-tawaf] 
sa palibot ng marangal na Ka’bah. At iminumun- 
gkahi [o ipinanghihikayat din] ito bilang isang ka- 
lugud-lugod na gawain sa maraming kalagayan, 
ang mga ilan dito ay: sa pagbabasa ng Qur’an na 
walang hawak na sapin sa naturang Kasulatan, sa 



[mga oras ng] panalangin, sa pagtulog at sa iba 
pang pagkakataon. 

Kaya [bilang tungkulin] kinakailangan para sa 
isang Muslim na kapag nais niyang magsagawa 
ng Salaah (pagdarasal), ang paglilinis mula sa da- 
lawang bagay: 

; # 

An-Najasah (ang 

Karumihan). Ang Najasah 
ay nahahati sa dalawang 
[antas o] kalagayan. 



Al-Hadath (Ang 
Kalagayan 
[o Antas ng] 
Karumihan]. 



> Ang Paglilinis mula sa Najasah (Karumihan) 



An-Najasah: Ito ay nagpapahiwatig ng mga 
bagay na nakikita [o nasasalat o nararamdaman] 
na itinuring ng Batas ng Islam bilang marumi, 
[o masagwa, salaula, mahalay, malaswa at di- 
malinis] kaya naman tayo [bilang Muslim] ay 
inutusang maglinis [magtanggal] nito bago 
magsagawa ng Ibaadah (iba’t ibang uri ng 
gawaing pagsamba). 

At ang lahat ng bagay ay itinuturing na likas 
na malinis [o dalisay], at ang pagiging marumi 
[malaswa, salaula at masagwa] ay hindi sinadyang 
mangyari [o nagawa]. Kaya kung tayo ay nag- 
alinlangan [o may agam-agam] halimbawa sa 
kalinisan ng isang damit samantalang wala naman 
tayong makitang patunay ng pagkaroon ng dumi, 
magkagayon [dapat na] isaalang-alang ito bilang 
malinis na bagay. 

At kapag nais natin magsagawa ng Salaah 
(pagdarasal), itinakda sa atin [bilang tungkulin] 
na maglinis mula sa mga karumihan ng katawan 
at damit, gayundin sa lugar na pinagsasagawaan 
natin ng Salaah. 



At ang mga bagay na marurumi |at 
salaula]: 



1 


Ang ihi ng tao at ang kanyang dumi (tae). 




Ang dugo, bagaman ipinagpapaumanhin 
ang kaunting (bahid ng) dugo. 


^ 1 


Ang ihi at dumi (tae) ng lahat ng hayop 
na ipinagbabawal kainin. (Tingnan ang 
pahina203) 




Ang aso at ang baboy. 




Ang mga patay sa mga hayop (ang tinutukoy 
ay ang lahat ng mga hayop na namatay, 
maliban sa mga ipinahihintulot na kainin 
kung kinatay ito sa Islamikong Pamamaraan. 
(Tingnan ang pahina204), samantalang 
ang patay na tao, mga isda at mga kulisap, 
tunay na ang mga ito ay malilinis. 





Ang Iyong Taharah 




Ang Pagli linis Mula sa Najasah (Dumi): 

Sa paghuhugas ng mga Najasah sa katawan, 
damit at lugar o iba pa rito - sapat na tanggalin ang 
mismong [bagay na nagdudulot ng] karumihan nito 
at ang pinagmumulan nito sa lugar na narumihan 
sa anupamang pamamaraan, maaari itong gawin 
sa pamamagitan ng paggamit ng tubig o iba pa, 
sapagka’t ang Allah ay nag-utos na tanggalin ito at 
wala Siyang kondisyong itinakda sa paghuhugas 
ng dumi hinggil sa partikular na bilang [ng 
paglilinis] maliban sa dumi ng aso (ang laway, ang 
ihi at tae nito), sapagka’t itinakda sa kondisyon 
dito ang [pangangailangan ng] pitong [ulit na] 




> Sapat na sa pagtanggal ng Najasah (dumi) 
na mawala ang mismong dumi nito sa 
pamamagitan ng anumang tagatanggal. 



paghuhugas at ang isa rito ay sa pamamagitan 
ng lupa, samantalang ang nalalabing mga dumi 
ay sapat na ang pagtanggal sa mismong dumi 
nito at pinagmumulan nito. At walang idinudulot 
[na masama] ang pananatili ng kulay o ng amoy. 
Batay sa sinabi ng Propeta M sa isa sa mga babaeng 
Sahabah (kasamahan) tungkol sa paghuhugas ng 
dugo ng regia: “Sapat na sa iyo ang paghugas sa 
dugo at walang idudulot [na masama] sa iyo ang 
bakas [ng dugo] nito”. (Abu Daud: 365) 

Ang Mga Wastong Pamamaraan o [Ka- 
gandahang asal ng| AL-Istinja’ (Paghuhu- 
gas ng Dalawang Labasan (ng ihi at dumij 
sa Pamamagitan ng Paggamit ng Tubig]: 

Itinatagubilin bilang kaaya-ayang gawain 
na kapag pumasok sa palikuran ay iuna [sa 
paghakbang] ang kanyang kaliwang paa, at 
magsabing: “Bismillaah, Allaahumma inni 
a'udhu bika minal khubuthi wal khabaa- 
ith (Sa Ngalan ng Allah, O Allah, ako po ay 
nagpapakupkop sa Iyo laban sa mga masamang 
jinn, maging lalaki man o babae).” 

At kapag lumabas mula rito ay iuna [sa 
paghakbang] ang kanyang kanang paa, at 
magsabi: “Ghufranak (Hinihingi ko po ang 
Iyong kapatawaran).” 

Kinakailangan [bilang tungkulinj para sa 
kanya ang pagtatakip sa kanyang 'Awrah 
(bahagi ng katawan na kailangang takpan) 
mula sa paningin ng mga tao sa sandali ng 
kanyang pagdumi. 

At ipinagbabawal sa kanya ang pagdumi 
[pag-ihi o pagdumi] sa mga lugar na kung 
saan [siya] ay makapagdulot ng kapinsalaan 
sa mga tao. 



104 




Ipinagbabawal sa kanya na kung siya ay nasa parang [o disyerto] ang pagdumi sa isang lungga sa 
dahilang maaaring mayroong [namamahay] ditong isang hayop na maaari niyang mapinsala o siya ang 
mapipinsala nito [ng hayop na nasa lungga]. 



° Marapat sa kanya na huwag siyang humarap sa Qiblah (sa dakong kinaroroonan ng Ka' bah sa Makkah) 
at huwag din siyang tumalikod dito sa sandaling siya ay nagdudumi, habang siya ay nasa parang 
[o disyerto] at walang bakod [o pader] na mapagkukublihan [o magtatakip] sa kanya. Magkagayon 
itinagubilin [bilang tungkulin para] sa kanya iyon, ayon sa sinabi niya M : “Kapag nagtungo kayo sa 
silid-palikuran para magdumi, huwag kayong humarap sa Qiblah at huwag din kayong tumalikod dito 
sa [oras ng] pag-ihi, gayundin sa pagdumi”. (Al-Bukhari: 386 - Muslim: 264) 



Kinakailangan para sa kanya ang ibayong pag-iingat upang huwag kumapit [o dumapo] sa kanyang 
damit at katawan ang anumang duming nagsisiliparan, at kinakailangan niyang hugasan ang anumang 
kumapit [o dumapo] sa kanya mula rito. 

At kapag siya ay nakapagdumi na, kinakailangan para sa kanya sa paglilinis ang paggamit ng isa sa 



dalawang bagay: 




j niyang linisin ang bahagi ng ihi at dumi 
: [na tumilamsik o kumapit] sa kanyang 
j katawan sa pamamagitan ng tubig (ito 



ay tinatawag na Al-Istinja’). 




i ito ay kanyang linisin nang tatlong j 

i ulit o higit pa sa pamamagitan ng j 

| paggamit ng mga pamunas [papel] o 
i mga bato at ng anumang nakakatulad i 
| nito na nakapaglilinis sa katawan j 
j at nakapaglilinis nito mula sa mga 
\ karumihan (at ito ay tinatawag na j 

| Istijmar). j 



105 



Ang Iyong Taharah 



Ang Iyong Taharah 








Ang Hadath ay tumutukoy sa isang kalagayan o antas ng karumihan na hindi nakikita [o hindi 
nasasalat at nahihipo] na pumipigil sa isang Muslim upang siya ay makapagsagawa ng Salah 
(pagdarasal) malibang ito ay kanyang alisin sa pamamagitan ng paglilinis, at ito ay hindi isang bagay 
na [pisikal o] nakikita tulad ng Najasah (karumihan). 

At ang Hadath [Kalagayan ng karumihan] ay natatanggal mula sa isang Muslim kapag siya ay 
nagsagawa ng Wudhu’ (paghuhugas) o naligo sa pamamagitan ng tubig na Tahur (likas na malinis). 
At ang tubig na Tahur - ito ay tubig na hindi nahaluan ng Najasah (karumihan) at walang [anupamang 
masamang] idinudulot ang kulay nito, ang lasa nito at ang amoy nito. 

At ang Hadath [Kalagayan ng Karumihan] ay Nahahati sa Dalawang Antas: 



Hadath na nangangailangan sa tao ng pagsasagawa ng Wudhu’ upang ito ay 
matanggal mula sa kanyang sari li, at tinatawag natin itong (Hadath Asgar o 
maliit na antas ng karumihan]. 



Hadath-Akbar - nangangailangan sa tao ng pagsasagawa ng ganap na paliligo 
at pagbabasa ng kanyang buong katawan ng tubig upang ito ay matanggal sa 
kanyang sarili, at tinatawag natin itong (Hadath-Akbar o malaking antas ng 
karumihan). 



106 





Ang Hadath Asgar (Maliit naAntas ng Karumihan) atAng [Pangangailangan ng] Wudhu’: 

Nawawala ang bisa ng Taharah [kalinisan at kadalisayan] ng isang Muslim kaya kinakailangan sa 
kanya na magsagawa ng Wudhu’ (paghuhugas) para sa Salah (pagdarasal) kapag nangyari sa kanya ang 
isa sa mga sumusunod na nakapagpawalang-bisa: 

1 Ang ihi at dumi at ang lahat ng mga lumalabas mula sa dalawang pinaglalabasan nito, tulad 
ng pag-utot. Ang Allah ay nagsabi tungkol sa pagbanggit sa mga nakapagpawalang-bisa sa 
Taharah (kalinisan at kadalisayan): {O ang isa sa inyo ay nanggaling mula sa palikuran}. An- 
Nisa’ (4): 43 

At siya M ay nagsabi sa sinumang nag-aagam-agam kung may Hadath [naganap na karumihan] sa 
kanya sa pagdarasal: “Siya ay hindi [dapat] umaalis hanggang makarinig siya ng tunog at kanyang 
maramdaman ang [paglabas ng] hangin (o ang pag-utot)”. (Al-Bukhari: 175 - Muslim: 361) 

2 Ang paghaplos sa maselang bahagi ng katawan nang walang sapin. Sapagka’t katotohanan, siya 
M ay nagsabi: “Sinuman ang humaplos ng kanyang ari ay nararapat magsagawa ng [panibagong] 
Wudhu’ (paghuhugas)”. (Abu Daud: 181) 

3 Ang pagkain ng karne ng kamelyo, at sa katunayan, ang Propeta M ay tinanong: “Kami ba ay 
[nararapat] magsagawa ng Wudhu’ dulot ng [pagkain ng] kame ng kamelyo? Siya ay nagsabi: 
“Oo”. (Muslim: 360) 

4 Ang pagkawala ng malay sanhi ng pagkatulog, pagkabaliw o pagkalasing. 










07 



Ang Iyong Taharah 



Ang Iyong Taharah 




> Paano Ako Magsasagawa ng Wudhu 7 



Ang Wudhu’ (paghuhugas) at Taharah (paglilinis) ay kabilang sa mga pinakamainam at pinakadakilang gawain. 
Sapagka’t pinapatawad ng Allah sa pamamagitan nito ang mga kasalanan at kamalian hanggang nananatiling matapat 
sa layunin ang isang alipin sa paghahangad nito ng gantimpala mula sa Allah. Sa katunayan, sinabi ng Sugo ng 
Allah M • “Kapag nagsasagawa ng Wudhu’ ang isang alipin [o Muslim] at kanyang hinugasan ang kanyang mukha, 
lumalabas mula sa kanyang mukha ang lahat ng kasalanan ng ginawang pagtingin ng kanyang mga mata kasama ng 
tubig, at kapag kanyang hinugasan ang kanyang dalawang kamay, lumalabas mula sa kanyang mga kamay ang lahat 
ng kasalanan ng ginawang pang-aabot ng kanyang mga kamay kasama ng tubig, at kapag kanyang hinugasan ang 
kanyang mga paa, lumalabas ang lahat ng kasalanan ng ginawang pang-aapak ng kanyang mga paa kasama ng tubig, 
hanggang siya ay lumabas na lubos ang kadalisayan mula sa mga kasalanan”. (Muslim: 244) 



Papaano ako magsasagawa ng Wudhu’ at tanggalin ang 
Hadath Asgar [maliit na antas ng karumihan]? 

Kapag nais ng isang Muslim na magsagawa ng Wudhu’, kinakailangan niyang isapuso ito, ibig 
sabihin ay kailangang magkaroon siya ng layunin [niyyah] sa kanyang puso’t isipan sa kanyang 
gagawing pagtanggal sa Hadath (kalagayang marumi), sapagka’t ang layunin ay kailangan [bilang 
kondisyon] para sa lahat ng mga gawain. Batay sa sinabi ng Propeta “Katotohanang ang mga 
gawain ay nakabatay sa mga layunin”. (Al-Bukhari: 1 - Muslim: 1907), pagkatapos siya ay 
magsisimulang magsagawa ng Wudhu’ nang ayon sa pagkakasunud-sunod, tuluy-tuloy na walang 
matagal na pagtigil sa pagitan ng mga naturang gawain: 




1 



Magsabi ng: (Bismillaah [sa 
Ngalan ng Allah]). 



3 



Magmugmog ng tubig, 
[ang kahulugan ay] ipa- 
sok ang tubig sa bibig at 
imumug ito sa loob at pag- 
katapos ay iluluwa, naka- 
bubuti na gawin ito nang 
tatlong ul it, datapuwa’t 
ang kailangan ay isang ulit 
lamang. 




2 



Hugasan ang dalawang kamay 
ng tubig nang tatlong ulit bilang 
kaaya-ayang gawain. 




4 



Singhutin [ang tubig], [ang kahulugan ay] 
singhutin ang tubig nang papasok sa ilong 
at pagkatapos ay isingha nang papalabas 
ang tubig mula sa ilong [itulak ang tubig 
papalabas sa pamamagitan ng pagbuga 
ng hangin na papalabas mula sa ilong], at 
nakabubuti na lubus-lubusin ito maliban 
kung ito ay magdudulot para sa kanya ng 
kapinsalaan, at makabubuti rin na gawin 
ito nang tatlong ulit, datapuwa’t ang 
kailangan ay isang ulit lamang. 




108 














Hugasan ang mukha, at ito 
ay magsisimula sa pinakataas 
na bahagi ng noo, Simula sa 
tinutubuan ng buhok nito 
hanggang sa ibabang bahagi ng 
baba, at Simula sa isang tainga 
hanggang sa isa pang tainga. 
Datapuwa’t ang dalawang 
tainga ay hindi [itinuturing 
bilang] sakop [na bahagi] 
ng mukha, at nakabubuti na 
gagawin ito nang tatlong ulit, 
datapuwa’t ang kailangan ay 
ang isang ulit lamang. 




6 



Hugasan ang dalawang 
kamay, Simula sa mga dulo 
ng mga daliri hanggang sa 
mga siko, ang dalawang 
siko ay [bahaging kabilang 
sa nararapat] hugasan, at 
nakabubuti na gawin ito 
nang tatlong ulit, datapuwa>t 
ang kailangan ay isang ulit 
lamang. 






7 



Haplusin ang ulo nang basang kamay Simula 
sa unahan ng ulo hanggang sa hulihan ng ulo 
na kasunod ng batok, at iminumungkahi na 
haplusing pabalik patungo sa unahan ng ulo sa 
ikalawang pagkakataon, at hindi itinatagubilin 
bilang kaaya-ayang gawain na gawin ito nang 
tatlong ulit, tulad ng mga ibang bahagi ng 
katawan. 




8 



Sa pamamagitan ng mga 
basang daliri, haplusin 
ang pinakaloob na gilid 
ng mga tainga gamit ang 
hintuturong daliri at ng mga 
labas na bahagi gamit ang 
daliring hinlalaki at ito ay 
ginagawang minsanan. 




9 



Hugasan ang dalawang paa 
kasama ang magkabilang 
bukong-bukong, at itinatagubilin 
ito bilang kaaya-ayang gawain 
na gawin ito nang tatlong ulit, 
datapuwa>t ang kailangan 
ay isang ulit lamang. At kung 
siya ay nakasuot ng medyas, 
magkagayon ipinahihintulot ang 
pagpunas nito nang ayon sa ilang 
patakaran (Tunghayan ito sa 
pahina: 111). 












Ang Iyong Taharah 



Ang Hadath Akbar (nasa kalagayan ng 
malaking dumi) at ang [pangangailangan 
ngj Ghusl (Paliligo): 



Ang mga kinakailangan ng Ghusl (Paliligo): 



At ito [mga tinutukoy sa ibaba] ay ang mga 
bagay na kapag nagawa ng isang Muslim na 
kinakailangang maligo bago siya magsagawa ng 
Salah (pagdarasal) at Tawaf (pag-ikot sa palibot ng 
Ka'bah), at inilarawan dito ang isang Muslim na 
nasa kalagayan ng [malaking antas ng karumihan 
[Hadath-Akbar] bago ang kanyang pagligo. 



Ang mga bagay na ito ay ang sumusunod: 



1 



Ang paglabas ng Manee (semilya) na 
pabulwak dahil sa kasiyahan [ng pagnanasa], 
maging sa anupamang pamamaraan, at sa 
lahat ng mga kalagayan, maging gising man 
o natutulog. 



Ang Manee, ito ay puting likido na malapot na 
lumalabas sa sandaling nasa kainitan ng pagna- 
nasa at kasiyahan. 



2 



Ang pakikipagtalik, na ang tinutukoy 
dito ay ang pagpasok ng ari ng lalaki sa 
ari ng babae. At lcahit wala pang lumabas 
o bumulwak na Manee (semilya), sapat na 
ang pangangailangan ng Ghusl (paliligo) 
sa pagpasok ng ulo ng ari [ng lalaki]. 
Batay sa sinabi ng Allah: {At kung kayo 
ay nasa kalagayan ng Janabah (matapos 
makipagtalik sa asawa, o may lumabas 
na semilya), dalisayin ninyo ang inyong 
sarili (sa pamamagitan ng paghugas ng 
buong katawan)}. Al-Maidah (5): 6 



3 



Ang paglabas ng dugo ng Hayd (regia) 
at Nifas (dugong lumalabas sa isang 
buntis sanhi ng panganganak o bago 
manganak): 



Ang Hayd: Ito ay ang karaniwang dugo 
na lumalabas sa babae nang buwanan, at 
nananatili ito sa loob ng pitong araw, maaaring 
humigit o kumulang nang ayon sa pagkakaiba 
ng likas na katangian ng mga kababaihan. 

Ang Nifas: Ito ay dugo na lumalabas sa babae 
sanhi ng kanyang panganganak at nananatili 
ito ng ilang mga araw. 

At ang mga babaeng may hayd [regia] at nifas 
[pagdurugo sanhi ng panganganak] sa panahon 
ng paglabas ng dugo, ay binigyan ng kaluwagan, 
kaya naman, dahil dito sila ay pansamantalang 
malaya inula sa pagsasagawa ng takdang Salah 
(pagdarasal) at Siyam (pag-aayuno) [hanggang 
sila ay maging malinis]. datapuwa’t ang Siyam 
ay nangangailangan ng kapalit ng pag-aayuno [sa 
ibang araw bilang kapalit ng kanyang pagliban 
sa pag-aayuno], samantalang ang Salah ay 
hindi pinapalitan [ang pagliban sa pagdarasal sa 
panahon ng pagreregla] at hindi ipinahihintulot sa 
kanilang mga asawa ang makipagtalik sa kanila 
sa panahon na iyon, nguni’t pinahihintulutan ang 
hindi hihigit dito, at itinatagubilin sa kanila ang 
Ghusl (paliligo) sa sandaling tumigil ang dugo. 

Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {Kaya, 
lumayo kayo [huwag makipagtalik] sa mga 
kababaihan [mga asawa] sa panahon ng kanilang 
pagreregla, at sila ay huwag ninyong lalapitan 
[huwag makipagtalik sa kanila] hanggang sila ay 
maging malinis [matapos ang regia at nakapaligo]. 
At kung sila ay naging malinis na, sila ay maaari 
na ninyong lapitan [upang makipagtalik] sa 
bahagi na kung saan ay ipinag-utos ng Allah sa 
inyo} . Surah Al-Baqarah (2): 222 



110 



Papaano maglilinis ang isang Muslim na nasa Janabah (sek- 
swal 11a karumihan) o nasa kalagayan ng Haclath-Akbaf | ma- 
la king antas ng karumihan]? 

Sapat na para sa isang Muslim na magkaroon ng Niyyah (layunin) sa 
kanyang puso at isip - ang paglilinis at paghuhugas ng tubig sa kanyang 
buong kata wan. 

Nguni’t ang pinakamainam ay ang Istinja [paghuhugas ng tubig] 
tulad ng kanyang ginagawa pagkatapos ng pagdumi, pagkatapos ay 
magsasagawa ng Wudhu’, at pagkatapos ay magbubuhos ng tubig sa 
iba pang bahagi ng kanyang katawan, sapagka’t ito ang pinakamalaking 
gantimpala para sa kanya; dahil sa kanyang pagsunod sa Sunnah (0 
kaparaanan) ng Propeta M- 

At kapag nagsagawa ng Ghusl (paliligo) ang isang Muslim sanhi ng Ja- 
nabah (sekswal na karumihan), magkagayon ito ay sapat na upang ma- 
kapagsagawa ng Wudu’, samakatuwid hindi na niya kailangang mag- 
sagawa ng Wudhu’ kasama ng Ghusl, nguni’t ang higit na mainam ay 
ang Ghusl na sumasaklaw sa Wudhu’, tulad ng Sunnah ng Propeta M- 

Ang Pagpunas sa Medyas: 

Kabilang sa kaluwagan ng Islam ay ang pagkakaroon ng kakayahan ng 
isang Muslim na haplusin ng kanyang mga basang kamay ang ibabaw ng 
kanyang medyas 0 sapatos na natatakpan ang lahat ng paa bilang kapalit ng 
paghuhugas sa kanyang paa sa Wudhu’, sa kondisyon na sa pagsuot niya nito, 
siya ay nasa [bisa ng] Wudhu’, at ito ay sa panahon na hindi humigit sa 24 
oras para sa hindi naglalakbay, at 72 oras naman para sa naglalakbay. 

Samantalang sa Ghusl (paliligo) sanhi ng Janabah (sekswal na karumi- 
han), kinakailangan ang paghuhugas sa mga paa sa lahat ng kalagayan. 




Sa sinumang hindi 
kayang gumamit ng 
tubig: 

At kapag ang isang 
Muslim ay hindi maaa- 
ring gumamit ng tubig sa 
Wudhu’ 0 sa Ghusl sanhi 
ng karamdaman 0 [dahil 
sa] kawalan ng tubig, 0 
walang tubig maliban sa 
[tubig na] sapat lamang 
para sa inumin: Kung 
gayon itinatagubilin ang 
pagsasagawa ng Tayam- 
mum (bilang kapalit ng 
Wudhu’) sa pamamagitan 
ng [tuyong] lupa (alika- 
bok) hanggang sa maka- 
tagpo ng tubig at maka- 
kaya niyang gumamit nito. 

Ang pamamaraan ng 
pagsasagawa ng Tayam- 
mum: Idampi ang mga 
[palad ng] kamay sa 
[tuyong] lupa nang min- 
sanang pagdampi, pag- 
katapos ay ihaplos ang 
nalalabing alikabok [ng 
kanyang palad] sa ka- 
nyang mukha, at pagkata- 
pos ay ihaplos sa ibabaw 
ng kanang kamay ang ka- 
li wang kamay, gay undin 
ang kaliwang kamay sa 
ibabaw ng kanang kamay. 




Ill 






Ang Iyong Taharah 




Ang Iyong Salaah (Pagdarasal) 





Ang Salaah (pagdarasal) ang siyang haligi ng Pananampalatayang Islam at ang 
ugnayan ng isang alipin sa kanyang Panginoon at Diyos, at ang dahilan kung 
bakit ito ang pinakadakila sa mga Ibaadah at pinakamalaki sa katayuan, at tunay 
na ipinag-utos ng Allah sa isang Muslim ang pangangalaga [at pagsasakatuparan] 
nito sa lahat ng kanyang kalagayan, maging siya man ay nananatili sa kanyang 
sariling bayan o nasa paglalakbay, nasa kalusugan o siya ay nasa karamdaman. 



Ang Nilalaman ng Kabanata= 



Ang Katayuan ng Salaah (Pagdarasal) at Ang Mga Kabutihan nito 
Ang Mga Kabutihan ng Salaah (Pagdarasal) 

Ang Limang Takdang Salaah (Pagdarasal) at Mga Takdang Oras Nito 
Ang Lugar ng Salaah (Pagdarasal) 

Ang Pamamaraan ng Salaah (Pagdarasal) 

Papaano Ako Magsasagawa ng Salaah (Pagdarasal)? 

Ang Mga Haligi ng Salaah (Pagdarasal) at Mga Pangangailangan 
(Dapat na Gampanan) Dito 

m Ang Mga Nakasisira sa Salaah (Pagdarasal) 

■ Ang Mga Kasuklam-suklam [na Gawaing Dapat Iwasan] sa [Oras ng] Salaah (Pagdarasal) 

Ano Ang Mga Salaah (Pagdarasal) na Mustahab (Kaaya-aya Nguni’t 
Hindi Obligado)? 

Ang Salaah (Pagdarasal) na Sama-sama 
Ang Adhan (Panawagan Para sa Salaah) 

Ang Kataimtiman [Buong Pusong Pagpapakumbaba] sa [Oras ng| 
Salaah (Pagdarasal) 

Ang Salaah (Pagdarasal) ng Jumu' ah (sa Araw ng Biyernes) 

Ang Salaah (Pagdarasal) ng Taong Naglalakbay 

Ang Salaah (Pagdarasal) ng Maysakit [o May Karamdaman] 



Ang Iyong Salaah 



Ang Salaah ( Pagdarasal ) 




Ang Kahulugan ng Salaah sa salitang-ugat: 
Ad-Du'a (panalangin), at ito ang nagsisilbing 
ugnayan ng isang alipin sa kanyang Panginoon 
at Tagapaglikha, nasasaklawan nito ang 
pinakamatayog na katawagan sa kahulugan ng 
pagkaalipin, pagdulog sa Allah at paghingi ng 
tulong sa Kanya, kaya siya ay nananalangin 
sa Kanya, nagsusumamo at gumugunita sa 
Kanya. Kaya mapapadalisay niya ang kanyang 
sarili, at maalaala niya ang katotohanan niya, at 
ang katotohanan ng mundong ito na kanyang 
pinamumuhayan, at madarama niya ang 
Kadakilaan ng kanyang Panginoon at ang Habag 
Niya sa kanya, at pagkatapos ay igagabay siya ng 
Salaah (pagdarasal) na ito sa pagiging matuwid 
sa Batas ng Allah at paglayo sa kawalan ng 
katarungan, kahalayan at pagsuway. Batay sa 
sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {Katotohanan, 
ang Salaah (Pagdarasal) ay nakapipigil sa 
paggawa ng (lahat ng) mga kahiya-hiya at 
masamang gawa}. Al-'Ankabut (29): 45 



> Ang Katayuan ng Salaah (pagdarasal) at Kahigtan nito 



Ang Salaah (pagdarasal) ang pinakadakila sa mga pisikal na pagsamba at pinakamalaki sa katayuan, 
sapagka’t ito ay isang Ibaadah (pagsamba) na sumasaklaw sa puso, isip at dila ng isang tao, at nakikita 
ang kahalagahan ng Salaah (pagdarasal) sa maraming bagay, ang mga ilan dito ay ang mga sumusunod: 



Ang Salaah (pagdarasal) ang mayroong pinakamataas na katayuan: 

1 Sapagka’t ito ang ikalawang haligi mula sa mga haligi ng Islam. Batay sa sinabi niya M : 4 Itinayo ang 
Islam batay sa lima: Angpagsasaksi na walang iba pang Diyos maliban sa Allah at na si Muhammad 
ay Sugo ng Allah, at ang pagsasagawa ng Salaah (pagdarasal)....’ (Al-Bukhari: 8 -Muslim: 16) 

At ang Salaah ay tumatayo bilang haligi ng gusali na siyang sandigang inaasahan nito at ito ay 
hindi makatatayo nang wala ito. 




114 








Ang mga Islamikong katibayan ay nagtakda 
na ang kaibahan sa pagitan ng mga Muslim 
at ng hindi Muslim ay ang pagsasagawa 
ng Salaah (pagdarasal). Batay sa sinabi 
ng Propeta M : ‘Katotohanan, ang pagitan 
ng isang tao at ng Shirk (pagtatambal sa 
Kaisahan ng Allah) at ng kawalan ng 
paniniwala ay ang pagtalikod [at paglisan 
mula] sa Salaah (pagdarasal)’. (Muslim: 82) 
At sinabi pa niya: ‘Ang kasunduan na 
namamagitan sa amin (mga Muslim) at 
sa kanila (mga di-Muslim) ay ang Salaah 
(pagdarasal), kaya sinuman ang lumisan nito, 
tunay na siya ay tumalikod sa paniniwala’. 



(At-Tirmidi: 2621 - An-Nisai: 463) 




Ang Allah na Tigib ng Kapangyarihan at 
Kapita-pitagan ay nag-uutos nito sa lahat 
ng mga kalagayan, maging siya ay nasa 
paglalakbay, nananatili sa kanyang lugar, 
nasa kapayapaan man o sa digmaan, at 
maging sa kalagayan ng kalusugan at ng 
karamdaman, ang Salaah ay ipinatutupad 
nang ay on sa abot ng kanyang kakayahan. 
Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): 
{Pangalagaan ninyo ang [pagsasagawa ng] 
Salaah (ang limang takdang [pagdarasal 
na kailangang gampanan araw-araw)}. Al- 



Baqarah (2): 238 

At Kanyang inilarawan dito ang Kanyang 
mga alipin na naniniwala sa Kanyang 
sinabi: {At sila yaong nagpapahalaga sa 
kanilang mga pagdarasal (ang limang ulit 
na pagdarasal)}. Al-Mu’minun (23): 9 



Ang Mga Kahalagahan ng Salaah 
(Pagdarasal): 

Ang maraming katibayan hinggil sa mga 
kahalagahan ng Salaah (Pagdarasal) ay nakatala 
[at matutunghayan] mula sa Aklat (Qur’an) at 
Sunnah (ng Propeta), at ang ilan dito ay: 

^ Tunay na ito ay nagpapawalang-sala [at 
nakapapawi] sa mga kasalanan. Batay sa sinabi ng 
Propeta : «Ang limang takdang Salaah (Pagdarasal) 
at ang mga Salaah sa pagitan ng dalawang Jumu'ah 
ay nagpapawalang-sala, hangga’t siya ay hindi 
nakagawa ng mga malalaking kasalanan. » (Muslim: 
233 -At-Tirmidhi: 214) 

21 

Tunay na ito ay isang liwanag na tumatanglaw 
sa buhay ng isang Muslim sa kabuuan nito, 
tinataguyod siya nito tungo sa kabutihan at 
inilalayo siya nito sa kasamaan. Batay sa sinabi 
ng Kataas-taasang (Allah): {Katotohanan, ang 
Salaah (pagdarasal) ay pumipigil mula sa paggawa 
ng (lahat ng) mga kahalayan at ng masasamang 
gawain} . Al-' Ankabut (29): 45 

Tunay na ito ang unang susuriin [sisiyasatin, 
bibilangin at susulitin] sa isang alipin [tao] sa 
Araw ng Pagbabangong Muli; kaya kung ito man 
ay naging mabuti at tinanggap mula sa kanya, ang 
lahat ng kanyang gawain ay tatanggapin sa kanya, 
datapuwa’t kung ito ay tinanggihan, ang mga 
nalalabing mga gawain ay tatanggihan din. Batay 
sa sinabi niya M : «Ang kauna-unahang susuriin 
[sisiyasatin at susulitin] sa isang alipin [tao] sa Araw 
ng Pagbabangong Muli ay ang Salaah (Pagdarasal), 
kaya kung ito man ay naging mabuti, mapabubuti 
rin ang lahat ng kanyang gawain, datapuwa’t kung 
ito ay nawalan ng saysay, mawawalan din ng 
saysay ang lahat ng kanyang gawain». (Al-Mu 'jam 
Al-Awsat Lit Tabarani: 1859) 





Ang Iyong Salaah 



Kanino ipinatutupad [at ipinag-uutos 
bilang tungkulin) ang pagsasagawa ng 
Salaah (Pagdarasal)? 



At binigyang-hatol ang pagdadalaga 
sa sandaling maisaalang-alang ang isa sa 
mga palatandaan na sumusunod: 




Ipinag-uutos [bilang tungkulin] ang Salaah 
(pagdarasal) sa bawa’t Muslim na may wastong 
pag-iisip, nasa tamang gulang, walang Hayd (regia 
sa mga kababaihan) at walang Nifas (dugong 
lumalabas sanhi ng panganganak), kaya siya ay 
hindi nararapat magsagawa ng Salaah sa mga oras 
ng kanyang Hayd o Nifas, at hindi rin niya ito 
dapat bayaran pagkatapos ng kanyang kalinisan at 
pagtigil ng dugo (Tunghayan ang pahina:! 10 ) 



Ang pagsapit ng labing limang taon 

Ang pagtubo o paglitaw ng mga balahibo 
sa harapan ng ari o sa likuran na daanan 
[ng ihi o dumi]. 

Ang paglabas ng semilya habang natutu- 
log o gising. 

Ang pagreregla ng babae at pagbubuntis. 




> Ipinag-utos ng Allah na Tigib ng Kaluwalhatian 
at Kataas-taasan, ang pangangalaga (at 
pagsasakatuparanj ng Salaah (pagdarasal) sa 
lahat ng kalagayan ng tao maging sa oras ng 
digmaan at sa mga Ipanahon ng mga| kalamidad. 
sakit o karamdaman]. 



Ang Salaah (Pagdarasal) ang siyang pina- 
kamasayang mga sandali para sa isang nani- 
niwala [Muslim] habang siya ay nagsusuma- 
mo [nananalangin, dumudulog] sa kanyang 
Panginoon sa [mga oras ng kanyang] Salaah 
(pagdarasal), kaya siya ay nakakatagpo ng ka- 
tiwasayan, [nakakaramdan ng] kapanatagan at 
[ibayong] kagalakan sa pakikipag-ugnayan sa 
Allah na Tigib ng Kapangyarihan at Kapita- 
pitagan. 

At ito ang pinakadakilang kasiyahan para sa 
Propeta batay sa sinabi niya: «At ginawa itong 
Qurratu 'ayni (kasiyahan para sa aking mga mata) 
ang Salaah (Pagdarasal)». (An-Nisai: 3940) 

At siya [ang Sugo ng Allah] ay lagi nang 
nagsasabi sa kanyang Mu'adheen [ang tagatawag 
sa Saalah] na si Bilal (sumakanya nawa ang 
lugod ng Allah): «Pamahingahin mo kami sa 
pamamagitan nito, 0 Bilal». (Abu Daud: 4985) 

At naging kaugalian ng Propeta M na kapag 
siya ay nababalisa [o naliligalig] sa isang ba- 
gay, siya ay humahayong nagtutungo sa pag- 
sasagawa sa Salaah (pagdarasal). (Abu Daud: 1319) 



116 





>Ano ang mga patakaran na kailangang maisaalang-alang para sa 
Salaah (Pagdarasal)? 



1 Ang paglilinis mula sa Hadath (karumihan) at Najasah (marunii): Ito ay naipaliwanag na sa 
una at naidetalye (Tingnan ang pahina: 1 03). 

2 Ang pagtatakip ng Awrah (mga maseselang bahagi ng katawan): 

Ipinag-utos ang pagtatakip ng Awrah sa pamamagitan ng damit na hindi humahapit sa hubog ng 
katawan dahil sa kaigsihan at kanipisan nito. 

At ang Awrah ay mayroong tatlong uri: 

Ang babae: Ang Awrah ng babae na nasa tamang gulang sa Salaah (pagdarasal) ay ang lahat ng ka- 
nyang katawan maliban sa kanyang mukha at mga kamay. 

Ang batang lalaki: Ang Awrah ng maliit na batang lalaki: Ang dalawang maselang bahagi ng katawan 
lamang [ang kanyang ari at puwit]. 

Ang lalaki: Ang Awrah ng lalaki na nasa tamang edad: Simula sa pusod hanggang sa tuhod. 

Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: [O mga anak ni Adan, magsuot kayo ng palamuti [o ng maayos 
na damit sa inyong pagtungo], sa bawa’t Masjid (oras ng inyong pagdarasal)}. Al-A'raf (7): 31 

Katotohanan, ang pagtatakip ng Awrah ay pinakamababang pamantayan ng pananamit. At ang kahulu- 
gan ng sa bawa’t Masjid: ibig sabihin ay sa bawa’t oras ng inyong pagdarasal [Salaah]. 





117 



Ang lyong Salaah 









Ang Iyong Salaah 





Ang Pagharap sa Qiblah (direksiyon 
sa Salaah): 



Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {At 
kahit saan ka mang lugar maparoon (sa pag-aalay 
ng Salaah), iharap mo ang iyong mukha tungo sa 
direksiyon ng Masjidil Haram (Banal na Bahay- 
Dalanginan sa Makkah)}. Al-Baqarah (2): 149 



• At ang Qiblah ng mga Muslim ay ang marangal 
na Ka'bah na itinayo ng ama ng mga Propeta na 
si Ibrahim (Abraham) - sumakanya nawa ang 
kapayapaan, at dito ay nagsagawa rin ng Hajj 
(pilgrimahe) ang mga Propeta - sumakanila nawa 
ang kapayapaan. At ating lubos na nababatid na ito 
ay tunay na mga bato lamang na hindi nakapipinsala 
at hindi nakakapagdulot ng kapinsalaan, nguni’t 
tayo ay pinag-utusan ng Allah na humarap dito 
sa Salaah [bilang direksiyon] upang magkaisa 
ang lahat ng mga Muslim tungo sa iisang dako 
[ng pagdarasal], kaya makapagsasagawa tayo 
ng maayos na pagsamba sa Dakilang Allah sa 
pamamagitan ng pagharap dito. 



• Nararapat para sa isang Muslim na siya ay 
humarap tungo sa Ka'bah, kapag ito ay kanyang 
nakikita sa kanyang harapan, nguni’t kapag ito 
ay malayo mula sa kanyang kinaroroonan, sapat 
na humarap siya sa dakong gawing malapit 
sa kinaroroonan ng Makkah, samantalang 
ang kaunting paglihis sa pagharap ay walang 
masama rito. Batay sa sinabi ng Propeta % 
: «Ang pagitan ng silangan at kanluran ay 
Qiblah». (At-Tirmidi: 342) 

• At kung hindi niya magagawang humarap dito 
sanhi ng kanyang karamdaman o iba pa rito, 
hindi niya kailangang humarap dito sapagka’t 
hindi dapat isagawa ang isang tungkulin 
ng sinumang walang kakayahang tuparin o 
gampanan ito. Ang Kataas-taasang (Allah) ay 
nagsabi: {Kaya matakot kayo sa Allah sa abot 
ng inyong kakayahan}. At-Taghabun (64): 16 



Ang pagdating ng tamang oras ng 
Salaah (pagdarasal): 

At ito ay isa sa mga patakaran upang maging 
wasto ang Salaah, sapagka’t hindi tinatanggap 
ang Salaah bago ang pagdating ng tamang oras 
ng pagsasagawa nito, at ipinagbabawal din ang 
pagpapahuli sa takdang oras nito. Batay sa sinabi 
ng Kataas-taasang (Allah): {Katotohanan, ang 
pagdarasal ay ipinapatupad para sa mga naniniwala 
sa takdang oras (ng pagdating nito)}. An-Nisa’ (4): 103 

At kailangan isaalang-alang ang paniniyak sa 
pagdating ng tamang oras ayon sa ilang mga 
bagay: 

• Ang pinakamainam sa pagsasagawa ng Sa- 
laah (pagdarasal) ay sa unang takdang oras 
nito. 

• Ipinag-utos [bilang tugnkulin] ang pagsasa- 
gawa ng pagdarasal [Salaah] sa takdang oras 
nito, at ipinagbabawal ang pagpapahuli nito 
sa anupamang kadahilanan. 

• Sinumang nakaligtaan o nakalagpas sa tamang 
oras ng kanyang Salaah (pagdarasal) sanhi ng 
pagtulog o pagkalimot, ipinag-uutos para sa 
kanya ang madaliang pagsasagawa nito [bi- 
lang] kabayarang-dasal kapag ito ay kanyang 
naalaala. 



> Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: (Katotohanan, 
ang pagdarasal ay ipinapatupad para sa niga naniniwala 
sa takdang oras (ng pagdating nito)}. An-Nisa' (4): 103 





118 





> Ang Limang Takdang Pagdarasal [Salaah] at Ang Mga Oras Nito 



Ipinag-utos ng Allah para sa isang Muslim [bilang tungkulin] ang pagsasagawa ng limang Salaah sa 
araw at gabi, ito ang mga haligi ng kanyang pananampalataya, at tumatayo bilang pinakamahalaga sa 
lahat ng kanyang mga tungkulin, at Kanyang tinakdaan ito nang maliwanag para sa pagsasakatuparan 
ng mga oras nito, tulad ng mga sumusunod: 



Ang Salaah (pagdarasal) sa Fajr (madaling araw): Ito ay binubuo ng dalawang 
Rak'ah (yunit), at ito ay nagsisimula sa pagbubukang-liwayway [o madaling-araw] 
ang sandaling oras kapag ang unang bahagyang sinag ay lumilitaw, at nagtatagal 
hanggang sa pagsikat nito, [samakatuvvid ito ay ang Simula ng liwanag sa alapaap at 
nagtatapos sa pagsikat ng araw.) 



Ang Salaah (pagdarasal) sa Dhuhr (tanghali): Ito ay binubuo ng apat na Rak'ah 
(yunit), at ang oras nito ay magsisimula kapag ang araw ay bumababang palihis sa 
dakong pakanluran mula sa gitnang himpapawid, at nagtatapos kapag ang anino ng 
isang bagay ay nagiging kasing haba ng sukat nito [ng bagay na iyon] at ang araw ay 
nasa kaitaasan nito. 



Ang Salaah (pagdarasal) sa ' Asr (hapon): Ito ay binubuo ng apat na Rak'ah (yunit), 
at magsisimula ang oras nito sa paglipas ng oras ng Dhuhr kapag ang anino ng lahat ng 
bagay ay maging katulad na nito [sa sukat], at ito ay nagtatapos sa paglubog ng araw, 
at marapat para sa isang Muslim na magmadali sa pagdarasal bago tuluyang humina 
ang tindi ng init ng araw at maging dilaw ang kulay nito 



Ang Salaah (pagdarasal) sa Maghrib (takip-silim): Ito ay binubuo ng tatlong 
Rak'ah (yunit), at magsisimula ang oras nito sa paglubog ng araw at paglaho ng 
sinag nito sa alapaap, at magtatapos sa paglaho ng pulang takip-silim, na naglalaho 
pagkatapos ng paglubog. 



Ang Salaah (pagdarasal) sa Isha> (panggabi): Ito ay binubuo ng apat na Rak'ah 
(yunit), at magsisimula ang oras nito sa paglubog ng pulang takip-silim, at magtatapos 
sa kalagitnaan ng gabi, at maaari ring isagawa ito bago sumapit ng Fajr (madaling 
araw) kung mayroong sapat o makatuwirang dahilan ng pagka-antala [pagkabalam]. 



Ang isang Muslim ay maaaring umasa sa mga kalendaryo na nagpapahayag sa mga takdang 
oras ng Salah at hindi na niya kailangang tingnan ang pagpasok ng oras ng Salah sa sarili niya. 








119 



Ang Iyong Salaah 





Ang Iyong Salaah 



> Ang Lugar ng Salaah (Pagdarasal) 




Ipinag-uutos ng Islam ang pagsasagawa ng 
Salaah nang sama-sama, at ipinanghihikayat nito 
na isagawa ito sa Masjid; upang ito ay maging 
isang pagtitipon at pagsasamahan ng mga 
Muslim, magkagayon madaragdagan ang bigkis 
ng pagkakapatiran at pagmamahalan sa kanilang 
pagitan, at itinakda ito na higit na mainam kaysa 
sa Salaah ng isang lalaki na nag-iisa. Batay sa 
sinabi niya : «Ang Salaah ng isang lalaki sa 
sama-samang pagdarasal ay nakahihigit kaysa 
sa Salaah ng nag-iisa nang dalawampu’t pitong 
antas». (Al-Bukhari: 619 -Muslim: 650 -Ahmad: 5921) 

Nguni’t ang Salaah ay maaaring isagawa sa 
lahat ng lugar, at ito ay kabilang sa habag ng Allah 
sa atin. Batay sa sinabi niya M : «At ginawa ang 
lupa para sa akin bilang lugar ng Masjid (bahay- 



dalanginan) at dalisay, kaya sinumang lalaki mula 
sa Upon ng aking pamayanan ang inabutan ng 
Salaah, magkagayon siya ay nararapat magsagawa 
ng Salaah». (Al-Bukhari: 328 -Muslim: 521) 

Ang Mga Patakaran ng Lugar Para sa 
Pagsasagawa ng Salaah: 

Ipinag-utos ng Islam sa lugar na pinagsasagawaan 
ng Salaah na ang lupa nito ay nararapat na malinis. 
Ang Allah ay nagsasabi: {At Aming ipinag-utos kay 
Ibrahim (Abraham) at Ismail (Ismael) na dalisayin 
(linisin) ang Aking bahay [dalanginan] para sa mga 
nagsisipag-ikot sa palibot nito, at sa mga namamalagi 
rito (sa pag-aalaala sa Allah) at nagsisiyukod 
(sa kanilang pagdarasal), na nagpapatirapa (sa 
pagdalangin)}. Surah Al-Baqarah (2): 125 



120 








Bilang pangkalahatang Batas ng Islam, kapag 
tayo ay naglalayong magsagawa ng pagdarasal 
ating isinasaalang-alang ang lugar bilang malinis 
maliban na lamang kung ating nababanaagan 
dito ang karumihan at tayo ay nag-aalinlangan 
sa pagiging malinis nito samakatuwid, kung 
walang dahilan upang ang isang lugar ay ituring 
na marumi, magkagayon ating pinahihintulutang 
isagawa rito ang pagdarasal na wala ng kailangan 
pang sapinan ang lapag nito o gamitan ng 
pansapin. 

At may ilang mga pangkalahatang 
patakaran na kailangang pangalagaan, at 
ang ilan dito: 

1 Ang isang Muslim ay hindi dapat magsagawa 
ng pagdarasal sa isang lugar na kung saan 
ay maaari niyang abalahin ang mga tao 



tulad ng mataong lugar, dinaraanan ng tao 
o lugar na ipinagbabawal ang pag-istambay 
dito na nagiging sanhi ng pagka-abala at 
siksikan sa mga tao, samantalang ang Sugo 
ng Allah M ay ipinagbabawal ang pananakit 
at pamiminsala. Siya ay nagsasabi: « Walang 
pinsalang [dapat mangyari] at walang 
pamiminsalang [dapat iganti]». (Ibnu Majah: 
2340 - Ahmad: 2865). 

Ang lugar ay nararapat na malaya mula sa 
mga bagay na nagdudulot ng kaguluhan 
o pagkagambala sa Salaah, tulad ng mga 
larawan o mga malalakas na tinig at musika. 



3 Sinumang Muslim ay hindi dapat magsagawa 
ng pagdarasal sa lugar na ang gawaing 
pagsamba ay pinagtatawanan, at kinukutya 
tulad ng isang lugar na kung saan naroroon 
ang mga naglalasing o ng mga mapanuya 
samantalang ang Allah ay ipinagbabawal 
ang panlalait sa mga sinasamba ng mga di- 
Muslim upang sila ay hindi mangahas na 
gumanting lapastanganin o alipustain ang 
Allah dahil sa kanilang kawalan ng kaalaman. 
Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {At 
huwag ninyong alipustain [o lapastanganin] 
yaong kanilang mga tinatawagan (sinasamba) 
bukod sa Allah, baka kanilang alipustain 
[o lapastanganin] ang Allah nang walang 
kaalaman}. Al-An'am (6): 108 



^ Sinumang Muslim ay hindi dapat 
magsagawa ng Salaah sa isang 
lugar na itinalaga o itinayo para sa 
mga gumagawa ng mga gawaing 
makasalanan, tulad ng mga 
bahay-aliwan at disco [o sugalan 
at mga beerhouse], magkagayon 
kinamumuhian ang pagsasagawa 
rito ng Salaah. 



121 



Ang Iyong Salaah 



Ang Iyong Salaah 



>Ang Lugar ng Salaah (Pagdarasal) 



May Kakayahan ka Bang Magsagawa ng Salaah sa Masjid (bahay-dalanginan) 



Oo 


Nang sama-sama? 


Hindi 






Binibigyang-diin para sa lalaki ang pagsasagawa ng Salaah nang 
sama-sama, at ito ay kabilang sa mga pinakadakilang gawain at 
kalugud-lugod sa Allah, at ito ay ipinahihintulot sa mga kababaihan. 



Kapag hindi mo kayang isagawa ito sa Masjid, magkagayon ba’y ang 
ibang lugar ay Najs (marumi)? 

Hindi' 



Oo 



Ipinagbabawal ang pagsasagawa ng Salaah sa maruruming lugar 
sapagka't ang Allah ay nag-uutos sa atin ng paglilinis para sa Salaah. 



Kapag ang lugar ay hindi marumi, ang pagsasagawa ba rito ng Salaah ay hindi 



Oo 




Hindi 








Ipinagbabawal ang pamiminsala [o pangagambala] sa mga 
tao at ang panggigipit sa kanila maging sa pamamagitan ng 
pagsasagawa ng Salaah, kaya dapat pumili ng ibang lugar na 
hindi makapipinsala o makakagambala sa mga tao. 



Mayroon bang mga nakakaabala [o nakakagambala] sa iyo sa lugar na 
pinagsasagawaan ng Salaah, tulad ng mga larawan at malalakas na boses? 



Oo 



Dapat na lumayo sa lahat ng nagbibigay ng pang-aabala [at 
paggambala] sa nagsasagawa ng Salaah, at mga bagay na 
nakapaglilihis sa kanya sa kataimtiman ng kanyang pagdarasal. 





Kabilang sa mga par- 
tikular na katangian ng 
pamayanang ito at habag 
ng Allah dito, ay ang pag- 
takda Niya sa Salaah na 
tanggap ito sa aiinmang 
lugar sa kalupaan. 



122 











>Ang Pamamaraan ng Salaah 




Ang Niyyah (layunin): 



Ang Niyyah ay isa sa mga kinakailangang 
patakaran ng kawastuhan ng Salaah at kung wala 
ito, ang Salaah ay hindi tinatanggap. Ibig sabihin 
- ito ay dapat isapuso ang pagsamba sa Allah sa 
pamamagitan ng Salaah, samakatuwid ay batid 
niya na ito ay Salaah sa Maghrib halimbawa 
o Isha’, at hindi kinakailangang bigkasin [o 
sambitin] ang Niyyah na ito, baglcus ang isapuso 
at isipan ang kailangan para rito, samakatuwid 
ang pagbigkas dito ay isang pagkakamali, 
sapagka’t hindi ito napatunayan sa Propeta 
M, gayundin sa kanyang mga mararangal na 
Sahabah (kasamahan). 




2 Tumindig nang matuwid para sa Salaah, at bi- 
gkasin ang: (Allaahu Akbar [Ang Allah 
ay Dakila]), habang itinataas ang da- 
lawang kamay hanggang sa tapat ng 
mga balikat o mas inataas, na ang 
palad ng kamay ay nakaharap 
sa dakong Qiblah (direk- 
siyon ng pagdarasal). 



At hindi tinatanggap ang 
Takbir maliban sa pama- 
magitan ng pagbigkas ng 
(Allaahu Akbar), at ang 
kahulugan nito ay ang 
pagdakila at pagluwalhati 
sa Allah, samakatuwid 
ang Allah ang pinakadakila 
kaysa sa lahat, higit na dakila 
kaysa sa mundong ito, sa la- 
hat ng napaloloob ditong mga 
kasiyahan at mga karangyaan, 
kaya dapat nating isantabi ang 



lahat ng karangyaang iyon at humarap tayo sa 
Mahabaging Allah sa pagsasagawa ng Salaah 
nang buong puso at kataimtiman. 

3 Pagkatapos ng Takbir, ilagay [o ipatong] 
ang kanang kamay sa ibabaw ng kaliwang 
kamay sa dibdib at ito ay gawin nang palagi sa 
pagtindig. 



# 



Bigkasin ang pambungad na Du' a 
(panalangin) bilang kaaya-ayang gawain: 
Subhaanakal laahumma wa bihamdik, wa 
tabaarakasmuk, wa ta'aalaajadduk, wa laa ilaaha 
ghayruk (O Allah, sumaiyo ang kaluwalhatian 
at pagpupuri, maluwalhati ang Iyong pangalan, 
kataas-taasan ang Iyong karangalan, sapagka>t 
walang ibang diyos bukod pa sa Iyo). 



9 



At isunod at bigkasin ito: A'udhu 
billaahi minash shaytaanir rajeem (Ako ay 
nagpapakupkop sa Allah laban kay Satanas 
na isinumpa), ito ang siyang Isti'adhah 
(pagpapakupkop), at ang kahulugan nito: Ako 
ay dumudulog at humihingi ng kalinga sa Allah 
laban sa kasamaan ni Satanas. 



6 



Bigkasin ang: Bismillaahir rahmaanir 

raheem (Sa Ngalan ng Allah, ang Maawain ang 
Mahabagin), at ang kahulugan ng Basmalah: 
Ako ay nagsisimula na humihingi ng tulong, 
nagpapabiyaya sa pamamagitan ng Ngalan ng 
Allah. 




123 



Ang Iyong Salaah 





Ang Iyong Salaah 



Ano ang gagawin ng isang Hindi 
nakasasaulo ng Al-Fatihah at mga 
Dhikr (paggunita sa Allah) sa [oras ng] 
Salaah? 

Sinuman ang bagong yakap sa Islam at hindi 
nakasaulo ng Al-Fatihah at mga Dhikr (paggunita) 
sa Salaah, magkagayon itinatagubilin para sa kanya 
ang mga sumusunod: 

• Tungkulin niyang magsikap sa pagsasa-ulo 
ng mga kinakailagang Adhkar (paggunita) sa 
Salaah, at ito ay hindi matatanggap maliban sa 
pamamagitan ng wikang Arabik. At ito ay: 

Ang Al-Fatihah, ang Takbir, ang Subhaana 
rabbiyal 'adheem, ang Sami' allaahu liman 
hamidah, ang Rabbanaa lakal hamd, ang 
Subhaana rabbiyal a'laa, ang Rabbigh fir lee, 
ang Tashahhud at ang Salaat 'alan Nabi, ang 
Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaah. 

• Kinakailangan para sa isang Muslim sa kanyang 
mga pagdarasal (Salaah) - bago maging ganap 
ang pagsasaulo - na uulitin niya ang anumang 
nalalaman niya rito na Tasbih (Subhaanallaah), 
Tahmid (Alhamdulillaah) at Takbir (Allaahu 
Akbar) habang kasalukuyang isinasagawa ang 
Salaah, o uulitin niya ang naturang ayah (talata 
ng Qur’an) na kanyang isinaulo habang nasa 
kalagayan ng pagtindig. Batay sa sinabi ng Kataas- 
taasang (Allah): {Kaya matakot kayo sa Allah sa 
abot ng inyong makakaya}. At-Taghabun (64): 16 

• Dapat sa kanya sa pagkakataong ito na maging 
ganap na masigasig sa Salaah sa sama-samang 
pagsasagawa nito, upang ang kanyang Salaah ay 
ganap niyang maisaayos, at dahil na rin sa ang Imam 
(namumuno sa Salaah) ang mananagot sa ilang 
pagkukulang ng mga Ma’mum (sumusunod). 



Bigkasin ang panimulang Surah (kabanata) 
Al-Fatihah, at ang Fatihah ay pinakadakilang Surah 
sa Aklat ng Allah. 

• At sa katunayan, biniyayaan ng Allah ang Ka- 
nyang Sugo sa pamamagitan ng pagpapahayag 
nito, at Kanyang sinabi: {At katotohanang 
Aming ipinagkaloob sa iyo ang pitong talata 
[Al-Mathani ng Surah Al-Fatihah) at ang Daki- 
lang Qur’an}. Al-Hijr (15): 87 

At ang pitong Al-Mathani, ito ang Al-Fatihah, at 
sa gayon pinangalanan, sapagka’t ito ay nagla- 
laman ng pitong talata. 

• Kinakailangan para sa isang Muslim ang pag- 
aaral nito, sapagka’t ang pagbasa nito ay isa sa 
haligi ng Salaah, para sa kanya na nagsasagawa 
ng Salaah na mag-isa, o sumusunod lamang sa 
Salaah na hindi pinalalakas ng Imam (namumuno 
sa Salaah) ang pagbabasa rito. 

8 Ipinag-uutos para sa kanya matapos na basahin 
ang Fatihah o mapakinggan ito sa pagbabasa ng 
Imam na kanyang sasabihin: (Ameen) na ang 
kahulugan nito: O Allah! Nawa’y dinggin Mo. 

9 Bumigkas ng ibang Surah o talata [ng Qur’an] 
pagkatapos mabigkas ang Fatihah sa unang 
dalawang Rak'ah (yunit), samantalang sa ikatlong 
Rak'ah at ikaapat ay bigkasin lamang ang Al- 
Fatihah. 

• At ang pagbigkas sa Fatihah at ang mga kasunod 
na talata [ng Qur’an] dito ay karaniwang 
binibigkas nang malakas sa Salaah sa Fajr (sa 
madaling araw), Maghrib (sa takip-silim) at Isha’ 
(sa gabi), samantalang sa Dhuhr (sa tanghali) at 
Asr (sa hapon) ay pinahihina [ang pagbigkas]. 

• At ang mga Dua at Dhikr (panalangin at paggunita) 
sa Salaah ay binibigkas nang mahina. 





124 



At ang kahulugan ng Surat (kabanata) Al-Fatihah ay ang sumusunod: 

Alhamdu lillaahi rabbil 'aalameen {Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah, ang Rabb (Panginoon) ng lahat ng mga 
nilalang}: 

Ako ay pumupuri sa Allah sa lahat ng Kanyang mga Katangian, mga gawain at mga biyaya, maging lantad 
man ito o nakalingid kalakip ng pagmamahal at labis na pagdakila sa Kanya. Ang Rabb (Panginoon): Siya ang 
Tagapaglikha, ang Hari, ang May Kapangyarihan, ang Tagapagkaloob ng mga biyaya. At ang 'Aalameen (lahat 
ng mga nilalang): Tinutukoy nito ang lahat ng bagay maliban sa Allah na Tigib ng Kapangyarihan at Kapita- 
pitagan, mula sa mga daigdig ng tao, ng Jinn, ng mga Anghel at mga hayop at iba pa. 

Ar-Rahmaanir raheem {Ang Mahabagin, Ang Maawain}: 

Dalawang pangalan mula sa mga Pangalan ng Allah. Ang Ar-Rahman ay nangangahulugan na Siya ay 
nagtataglay ng pangkalahatang habag na sumasaklaw sa lahat ng bagay. Samantalang ang Ar-Raheem ay ang 
nagtataglay ng katangiang habag na nakalaan lamang para sa Kanyang mga alipin na naniniwala. 

Maaliki yawmiddeen {Ang Hari ngAraw ng Paghuhukom}: 

Ibig sabihin ay ang Hari, ang May Kapasiyahan sa Araw ng Paggawad ng gantimpala at Pagsusulit, 
samakatuwid naririto bilang paalaala sa isang Muslim tungkol sa Hiding Araw, at paghihikayat sa kanya sa 
paggawa ng kabutihan. 

[yyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in {Ikaw (lamang) ang aming sinasamba at Ikaw (lamang) ang 
aming hinihingan ng tulong}: 

Sa Iyo lamang kami naglalaan ng pagsamba, O aming Panginoon, kami ay hindi nagbibigay sa Iyo ng 
katambal bukod sa Iyo sa anumang uri ng Ibaadah (pagsamba), at sa Iyo lamang kami humihingi ng tulong sa 
lahat ng mga bagay na ukol sa amin. Samakatuwid, ang lahat ng bagay ay nasa Iyong Kamay, walang sinumang 
nagmamay-ari nito kahit kasing bigat ng isang butil ng mais. 

lhdinas siraatal mustaqim {Patnubayan Mo po kami sa matuwid na landas}: 

Ituro Mo sa amin, ipatnubay at igabay sa matuwid na landas at panatilihin dito hanggang sa aming pagharap 
sa Iyo. Ang matuwid na landas, ito ang maliwanag na pananampalatayang Islam na naghahatid tungo sa lugod 
ng Allah at sa Kanyang Paraiso, na siyang itinuro ng pinakahuli sa mga Propeta at Sugo na si Muhammad M, at 
walang daan tungo sa kasiyahan ng isang alipin kundi sa pamamagitan ng pagiging matwid dito. 

Siraatal ladhina an 'amta 'alayhim {Ang Landas ng Iyong mga pinagpala}: 

Ibig sabihin ay landas ng sinumang Iyong pinagpala sa kanila sa pamamagitan ng pamamatnubay at 
pagpapakatuwid mula sa lipon ng mga Propeta at matutuwid na nakababatid ng katotohanan at kanilang 
sinunod. 

Ghayril magh dhubi alayhim wa lad dhaallin {Hindi (ang landas ng) mga nagkamit ng (Iyong) 
matinding poot at ng mga nangaligaw}: 

Ibig sabihin ay ilayo Mo po kami at iligtas mula sa landas ng sinumang Iyong kinapootan at kinasusuklaman 
sa kanila, sapagka’t kanilang nababatid ang katotohanan, nguni’t ito ay kanilang pinawalang-bahala, at sila 
yaong mga Hudyo at ang sinumang mga katulad nila, at ilayo Mo kami sa landas ng mga nangaligaw, at sila 
yaong mga hindi napatnubayan tungo sa katotohanan dahil sa kanilang kamangmangan, at sila yaong mga 
Kristiyano at ang sinumang gumagaya sa kanila. 



125 



Ang Iyong Salaah 



Ang lyong Salaah 





Mula sa pagkayuko ay muling bumalik sa pagkakatayo 
habang itinataas ang mga kainay sa tapat ng mga balikat at ang 
mga palad nito ay nakaharap sa dakong Qiblah (direksiyon 
sa Salaah) tulad ng una at bigkasin ang: Sami allaahu liman 
hamidah (Dinidinig ng Allah ang sinuman na nagpupuri sa 
Kanya), kung siya ang Imam (namumuno sa Salaah) o mag- 
isa, at pagkatapos [ang lahat] ay bigkasin ang: Rabbanaa 
walakal hamd (Aming Panginoon, at sa Iyo po lamang nauukol 
ang pagpupuri), at nakabubuti na bigkasin bilang dagdag 
pagkatapos nito ang: Hamdan kathiran tayyiban mubaarakan 
feeh mil as samaa wa mil al ardi wa mil a maa shita min shay 
in ba'd (pagpupuring marami, masagana, tigib ng pagpapala, 
pumupuno sa kalangitan at pumupuno sa kalupaan at pumupuno 
sa anumang bagay na naisin Mo). 



10 

Pagkatapos ay magsagawa ng Takbir (pagbigkas ng Allaahu 
Akbar) para sa Ruku' (pagyukod) habang itinataas ang 
kamay sa magkabilang balikat o mas mataas pa 
rito, na ang palad ng mga kamay ay nakaharap 
sa dakong Qiblah (direksiyon sa Salaah), 
tulad ng ginawa sa unang Takbir. 



11 Magsagawa ng Ruku' (pagyuko) sa 
pamamagitan ng pagbaluktot ng likod sa dakong 
Qiblah, na ang likod at ulo ay magkapantay, at ilagay ang 
mga kamay sa mga tuhod, at bigkasin ang: Subhaana rabbiyal 'adheem 
(Kaluwalhatian sa aking Panginoon na Pinakadakila), at nakabubuting 
gawin nang tatlong ulit ang naturang Tasbih (pagluwalhati). Datapuwat ang 
ipinag-uutos ay isang ulit lamang, at ang Ruku' (pagyuko) ay isang kalagayan 
ng pagdakila at pagpipitagan sa Allah. 

Ang kahulugan ng (Subhaana rabbiyal 'adheem): Ang ibig sabihin 
ay ipinahahayag ko sa Allah, na Siya ay Malaya sa mga kakulangan [o 
kapintasan] at aking kinikilala ang Kanyang kaganapan habang ako ay 
nakayuko, nagpapakumbaba sa Allah na Tigib ng Kapangyarihan at 
Kapita-pitagan. 



mga 



126 




13 Magpatirapa sa lupa na ang pitong bahagi ng katawan 
- ang nuo kasama ng ilong, ang dalawang kamay 
(palad), ang dalawang tuhod, at ang dalawang paa 
ay nakasayad sa lapag [o lupa]. At nakabubuti 
sa kanya na ilayo [at huwag idikit] ang 
kanyang mga kamay sa magkabilang 
tagiliran, at ilayo [o huwag idikit] ang 
tiyan sa mga hita, at ilayo ang mga hita 
sa mga paa sa kanyang pagpapatirapa, at 
itaas ang mga braso sa lupa. 




14 At bigkasin sa pagpapatirapa ang: Subhaana rabbiyal a'alaa (Kaluwalhatian sa aking Panginoon, 
ang Kataas-taasan) nang isang ulit [ayon sa iping-utos] nguni’t nakabubuti rin namang ulitin ito nang 
tatlong ulit. 

Ang Sujud (pagpapatirapa) ay isa sa pinakamarangal na kalagayan na kung saan ang pagdalangin ay 
ipinagkakaloob sa Allah, kaya pagkaraang bigkasin ang nararapat na Du’a [panalangin] na binanggit sa 
itaas, itinatagubilin na magsumamo sa Alllah at pakumbabang humingi sa Kanya ng anumang ninanais 
na kabutihan sa mundong ito at sa Hiding Araw. Sinabi niya M : «Ang pinakamalapit na kinalalagyan 
ng isang alipin sa kanyang Panginoon ay habang siya ay nakapatirapa, kaya inyong dalasan ang inyong 
Du' a (panalangin)». (Muslim: 482) 

Ang kahulugan ng Subhaana rabbiyal a'laa (Luwalhati sa aking Panginoon ang Kataas-taasan): Pinu- 
puri ko ang Kabanal-banalan ng Allah na Pinakamataas, sa Kanyang Kadakilaan at 
Kanyang Kataas-taasang Katayuan sa ibabaw ng Kanyang mga kalangitan mula 
sa lahat ng mga kakulangan at mga kapintasan, at dito ay mayroong paalala sa 
nagpapatirapa na nakadiit sa lupa bilang pagpapakumbaba at pagkaaba, upang 
kanyang maalaala ang kaibahan sa kanyang pagitan at ng kanyang Tagapaglikha 
na Kataas-taasan, kaya siya ay mangangayupapa sa kanyang Panginoon at mag- 
papakumbaba sa Kanya bilang Mawla (ang Allah bilang Tagapagtangkilik). 

Pagkatapos ay bigkasin ang Takbir (Allaahu Akbar), at maupo sa pa- 
gitan ng dalawang pagpapatirapa, at nakabubuti na upuan ang kaliwang 
paa at habang pinananatili naman ang kanan nito na ang mga daliri 
nito ay nakatukod, at ilagay ang mga kamay sa dulong bahagi ng 
kanyang mga hita malapit sa mga tuhod 

• At ang lahat ng mga pag-upo sa oras ng Salaah ay nararapat 
na gawin sa ganitong pamamaraan sa pag-upo, maliban sa hu- 
ling Tashahhud, sapagka’t nakabubuti na itukod din ang kanan, 
nguni’t ilalabas niya ang kaliwa sa ilalim nito at ang pagkakaupo 
niya ay sa lupa. 





127 



Ang Iyong Salaah 



Ang Iyong Salaah 




Sinuman ang walang kakayahan na umupo sa Salaah sa paraan na nabanggit sa unang Tashahhud o 
sa ikalawa, sanhi ng karamdaman sa kanyang mga tuhod o dahil sa hindi na nasanayan ito, magka- 
gayon, maupo ayon sa pinakamalapit na katayuan nito na kung saan ay magin- 
hawa ang pag-upo rito. 



Bigkasin sa pagkaka-upo sa pagitan ng dalawang Sujud (pagpapatirapa): 
Rabbigh firlee war hamnee wahdinee war zuqnee waj bur nee wa 'aafinee (Pan- 
ginoon ko, ako po ay Iyong patawarin, ako po ay Iyong kaawaan, ako po ay Iyong 
patnubayan, ako po ay Iyong tustusan sa aking mga pangangailangan, ako po ay 
Iyong aliwin, at ako po ay Iyong pagalingin). 



Pagkatapos ay magpatirapa sa ikalawang ulit, tulad ng unang pagpapa- 
tirapa. 

18 Pagkatapos ay tumayo mula sa ikalawang pagkakapatirapa tungo sa ka- 
lagayang pagkakatindig na nagsasabi: Allaahu Akbar (Ang Allah ay Dakila). 

19 At isagawa ang Salaah na ikalawang Rak'ah (yunit), tulad ng sa una nang 
walang pagkaiba. 



Pagkatapos ng ikalawang pagpapatirapa sa ikalawang Rak'ah (yunit), 
maupo para sa unang Tashahhud at bigkasin: Attahiyyaatu lillaahi was sa- 
lawaatu wat tayyibaatu assalaamu alayka ayyuhan nabeyyu wa rahmatul laahi 
wa barakaatuh. Assalaamu alaynaa wa alaa ibaadi 1 laahis saaliheen. Ashhadu 
allaa ilaaha illallaah wa ashhadu anna Muhammadan abduho wa rasooluh (Ang 
mga pagbati, mga dasal, at mga mabubuting bagay sa buhay ay sa Allah. Su- 
maiyo ang kapayapaan, O Propeta at gayon din ang habag at mga pagpapala ng 
Allah. Ang kapayapaan ay mapasaamin at mapasakanila na mga matutuwid na 
lingkod ng Allah. Ako ay sumasaksi na walang ibang diyos maliban pa sa Allah 
natatanging Siya lamang, wala Siyang katambal. At ako ay sumasaksi na si 
Muhammad ay Kanyang Sugo at lingkod). 




■ Pagkatapos ay tumayo para sa natitira pang Salaah, kung ang Salaah ay 

binubuo ng tatlo o apat na Rak'ah (yunit), nguni’t sapat na bigkasin lamang sa ikatlo at 
ikaapat na Rak'ah ang Al-Fatihah. 

• Samantalang kung ang Salaah ay binubuo ng dalawang Rak'ah (yunit) tulad ng Fajr (sa madaling 
araw), magkagayon isagawa ang hiding Tashahhud (pagsasaksi), tulad ng sumusunod. 



128 



^ Pagkatapos, sa lulling Rak'ah (yunit) matapos ang ikalawang Sujud (pagpapatirapa), inaupo para 
sa hilling Tashahhud, at ang pamamaraan nito ay tulad ng sa unang Tashahhud, nguni’t idaragdag ang 
paghiling ng pagpapala sa Propeta, batay sa pamamaraan na susunod: Allaahumma salli 'alaa Muham- 
mad wa 'alaa aali Muhammad kamaa sallayta 'alaa Ibraaheema wa 'alaa aali Ibraheema innaka hamee- 
dun majeed, wa baarik 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad kamaa baarakta 'alaa Ibraheema wa 
'alaa aali Ibraheema innaka hameedun majeed (O Allah, pagpalain Mo po si Muhammad at ang kanyang 
mag-anak tulad ng pagpala Mo kay Ibrahim at sa kanyang mag-anak, tunay po na Ikaw ay kapuri-puri 
at maluwalhati. Biyayaan Mo po si Muhammad at ang kanyang mag-anak, tulad ng pagbiyaya Mo kay 
Ibrahim at kanyang mag-anak, tunay po na Ikaw ay kapuri-puri at maluwalhati). 

At nakabubuting bigkasin pagkatapos nito: A'udhu billaahi min 'adhaabi jahannam wa min 'adhaabil 
qabri wa min fitnatil mahyaa wal mamaat wa min fitnatil maseeh addajjaal (Ako ay nagpapakupkop sa 
Allah laban sa kaparusahan ng Impiyerno, at sa kaparusahan sa libingan, at sa tukso ng buhay at kama- 
tayan, at sa tukso ng bulaang Kristo), at manalangin sa kung ano ang ninanais. 




Pagkatapos ay ibaling ang ulo sa dakong kanan na nagsasabi: Assalaamu 'alaykum wa rahmatul- 
laah (Ang kapayapaan ay sumainyo at ang Habag ng Allah), pagkaraan ay sa dakong kaliwa na katulad 
din nito. 

At sa pamamagitan ng Taslim (Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaah) ay magtatapos ang isang Mus- 
lim sa kanyang Salaah. Batay sa sinabi niya M ' «Ang panimula nito ay ang Takbir (Allaahu Akbar) at 
ang pagtatapos nito ay ang Taslim (Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaah). (Abu Daud: 61 -At-Tirmidi: 3) 
Ibig sabihin ay magsisimula ang pagpasok sa Salaah sa pamamagitan ng unang Takbir at magtatapos ito 
sa pamamagitan ng Taslim. 



Nakabubuti sa isang Muslim pagkatapos ng Salain mula sa Takdang Salaah, na siya ay magsabi 
[bilang panalangin]: 

1. Astaghfirullaah (Ako’y humihingi ng kapatawaran sa Allah), nang tatlong ulit. 

2. At bigkasin ang Du’a na : Allaahumma antas salaamu wa minkas salaamu tabaarakta yaa dhal jalaali 
wal ikraam (O Allah, Ikaw po ang Kapayapaan at sa Iyo rin po nagmumula ang kapayapaan, Ikaw po 
ay Banal, Ikaw na nagtataglay ng Kadakilaan at Karangalan) Allaahumma laa maani'a lima a'atayta 
wa laa mu'tiya limaa mana'ta wa laa yanfa-u dhal jaddi minkal jad (O Allah, wala pong makapipigil sa 
Iyong pagkakalooban at wala pong makapagbibigay kapag pinigilan Mo. At hindi po makapagbibigay 
ng kapakinabangan sa taong may magandang kapalaran ang magandang kapalaran sapagka’t sa Iyo 
po ito nagmumula). 

3. Pagkatapos ay bigkasin ang: Subhaanallaah (Kaluwalhatian sa Allah), gawin ito nang 33 ulit, at 
Alhamdulillaah (Ang pagpupuri ay sa Allah) 33 ulit, at Allaahu Akbar (Ang Allah ay Dakila) 33 ulit, at 
buuin ito ng isang daan sa pamamagitan ng pagbigkas ng: Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa shareeka 
lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli shay-in qadeer (Walang ibang diyos na dapat 
sambahin maliban sa Allah, tanging Siya lamang, wala Siyang katambal, sa Kanya lamang ang pagha- 
hari at sa Kanya lamang ang pagpupuri. At Siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay). 



29 



Ang Iyong Salaah 



Ang Iyong Salaah 



> Paano Ako magsasagawa ng Salaah? (Al-Qiyam [Pagtindig] - Ar- 
Ruku' [Pagyukod] -As-Sujud [Pagpapatirapa]) 




1 



Turn ay o nang ma- 
tuwid at bigkasin 
ang: Allaahu Akbar 
(Ang Allah ay Da- 
kila), habang itina- 
taas ang mga kamay 
hanggang sa maita- 
pat ito sa pagitan ng 
mga balikat at mga 
tainga. 




2 



Ipatong ang kanang ka- 
may sa ibabaw ng kaliwa 
sa tapat ng kanyang dib- 
dib, bigkasin ang Surat 
Al-Fatihah at isunod ang 
anumang talata [o kaba- 
nata] sa Qur’an, kung 
nasa unang Rak'ah (yu- 
nit) o sa ikalawa. 



3 



Bigkasin ang Takbir (Allaahu 
Akbar) habang itinataas ang 
mga kamay, pagkatapos ay 
iyukod ang likod sa dakong 
Qiblah, at ilagay ang mga ka- 
may sa kanyang mga tuhod 
at bigkasin ang: Subhaana 
rabbiyal 'adhim (Kaluwalha- 
tian sa aking Panginoon, ang 
Dakila) nang tatlong ulit. 





far 



130 








Tumayo nang matuwid mula sa 
pagkakayukod habang itinataas 
ang mga kamay tulad ng kalagayan 
ng Takbir, at bigkasin, kung siya 
ay Imam (namumuno sa Salaah) 
o nag-iisa: Sami 'allaahu liman 
hamidah (Dinidinig ng Allah ang 
sinumang pumupuri sa kanya), [at 
magsasabi ang lahat pagkatapos 
niyon ng: Rabbanaa wa lakal hamd 
(Aming Panginoon, ang papuri ay 
para sa Iyo lamang). 



Magdahan-dahang paluhod 
para sa pagpapatirapa nang 
walang pagtataas ng kanyang 
mga kamay, at magpapatirapa 
na nakalapat [o nakasayad sa 
lapag] ang pitong bahagi ng 
katawan: ang noo at ilong, 
ang dalawang kamay, ang da- 
lawang tuhod at ang dalawang 
paa, at bigkasin: Subhaana 
rabbiyal a'alaa (Kaluwalhatian 
sa aking Panginoon, ang Ka- 
taas-taasan) nang tatlong ulit. 




Maupo sa pagitan ng dalawang pag- 
papatirapa na nakatukod ang kanang 
paa, habang inuupuan naman ang 
kaliwa na nakapatong ang kanyang 
mga kamay sa unahan ng kanyang 
mga hita, at bigkasin: Rabbig firlee 
war hamnee (Panginoon, nawa’y 
patawarin Mo po ako at kahabagan 
Mo po ako), pagkatapos ay muling 
magpapatirapa tulad ng ginawa niya 
sa una. 





131 



Ang Iyong Salaah 





Ang Iyong Salaah 




> Paano ako magsasagawa ng Salaah ? (Ang ikalawang Rak ah -Ang Tas- 
hahhud - ang Salaam) 




Kung ang Salaah ay binubuo ng tat- 
long Rak' ah o apat, tumayo sa ikatlong 
Rak' ah, at gawin rito ang mga ginawa 
sa una at ikalawang Rak' ah, nguni’t 
huwag magbabasa ng anumang Surah 
pagkatapos ng Al-Fatihah, samanta- 
lang ang natitirang mga gawa at salita 
ay isagawa ng tulad sa una. 



Tumayo mula sa pagka- 
kapatirapa at turn indig 
nang matuwid para sa 
ikalawang Rak' ah, at 
gawin dito ang mga gi- 
nawa sa unang Rak' ah 
nang ganap, Simula sa 
pagtindig, pagbigkas, 
pagyukod, pag-angat 
mula rito at pagpapati- 
rapa. 



Pagkatapos makapagsagawa ng ikalawang Sujud sa 
ikalawang Rak' ah, umupo para sa unang Tashahhud, 
tulad ng pagka-upo sa pagitan ng dalawang Sujud at 
bigkasin ang: Attahiyyaatu lillaahi was salawaatu wat 
tayyibaat, assalaamu 'alayka ayyuhan nabiyyu wa rah- 
matullaahi wa barakaatuh, assalaamu 'alaynaa wa 'alaa 
'ibaadil laahis saalihin, ash hadu allaa ilaaha illallaah, 
wa ash hadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh 
(Ang mga pagbati ay sa Allah, gayundin ang mga da- 
sal at mga mabubuting bagay sa buhay. Sumaiyo ang 
kapayapaan, O Propeta at gayun din ang habag at mga 
pagpapala ng Allah. Ang kapayapaan ay mapasaamin at 
mapasakanila na mga matutuwid na lingkod ng Allah. 
Ako ay sumasaksi na walang ibang diyos maliban pa sa 
Allah, natatanging Siya lamang, wala Siyang katambal. 
At ako ay sumasaksi rin na si Muhammad ay Kanyang 
lingkod at Sugo). 



132 








Sa hilling Rak'ah, maupo pagkatapos ng Sujud 
at bigkasin ang unang Tashahhud, pagkatapos ay 
bigkasin din ang Salat para sa Propeta H , at ang 
pamamaraan nito ay: Allaahumma salli 'alaa mu- 
hammadin wa 'alaa aali muhammad, kamaa sal- 
layta 'alaa ibraaheema wa 'alaa aali ibraaheem, 
innaka hameedum majeed, wa baarik 'alaa mu- 
haminadin wa 'alaa aali muhammad, kamaa baa- 
rakta 'alaa ibraaheema wa 'alaa aali ibraaheema, 
innaka hameedum majeed (O Allah, pagpalain Mo 
po si Muhammad at ang kanyang mag-anak tulad 
ng pagpala Mo kay Ibrahim at sa kanyang mag- 
anak, tunay po na Ikaw ay kapuri-puri at maluwal- 
hati. Biyayaan Mo po si Muhammad at ang ka- 
nyang mag-anak tulad ng biyayang ipinagkaloob 
Mo kay Ibrahim at kanyang mag-anak, tunay po na 
Ikaw ay kapuri-puri at maluwalhati). 





Pagtakapos ay magsasagawa ng 
Taslim sa pamamagitan ng pag- 
baling sa bahaging kanan na nag- 
sasabi: Assalaamu alaykum wa 
rahmatullaah (Sumainyo nawa ang 
kapayapaan at habag ng Allah), at 
pagkatapos ay sa bahaging kaliwa 
naman na nagsasabi: Assalaamu 
alaykum wa rahmatullaah (Sumai- 
nyo nawa ang kapayapaan at habag 
ng Allah). 




133 



Ang Iyong Salaah 




Ang Iyong Salaah 



>AngmgaRukn (Haligi)ng Salaah, atangmga Wajib ( Pangangailangang 
Patakaran) na dapat gawin dito 




Ang mga Rukn ng Salaah: Ito ang mga pan- 
gunahing bahagi ng Salaah na maaaring masira 
ang Salaah dahil sa pag-iwan dito, maging sina- 
sadya man o sanhi ng pagkakamali. 

At ito ay tulad ng mga sumusunod: 



Ang Takbiratul Ihram (panimulang Takbir), ang 
pagtayo hanggang makakaya, ang pagbigkas sa 
Al-Fatihah sa hindi Ma’mum (sumusunod), ang 
pagyukod, ang pag-angat mula sa pagkakayukod, 
ang pagpapatirapa, ang pag-upo sa pagitan ng 
dalawang pagpapatirapa, ang lulling Tashahhud 
at pag-upo para rito, ang kapanatagan at ang 
Taslim (pagsabi ng assalaamu 'alaykum wa 
rahmatullaah). 



Ang mga Wajib (nararapat at kailangang) 
gawain sa Salaah: At ito ay ang mga kailangang 
bahagi sa Salaah, na maaaring makasira sa 
Salaah dahil sa pag-iwan dito nang sinasadya, 
nguni’t kung nakalimutan o nakaligtaan ito, 
magkagayon ipinag-uutos sa kanya kung 
ano ang makapagpapaganap sa kakulangan 
na ito sa pamamagitan ng Sujud As-Sahu 
(dalawang karagdagang pagpapatirapa sanhi ng 
pagkakamali), tulad ng mga sumusunod: 

Ang mga Wajib (nararapat at kailangang) 
gawin sa Salaah ay tulad ng sumusunod : 

Ang lahat ng mga Takbir maliban sa Takbiratul 
Ihram, ang pagbigkas ng Subhaana rabbiyal 
'adheem nang isang beses, ang pagbigkas ng 
Sami allaahu liman hamidah para sa nag-i isang 
nagdarasal o Imam, ang pagbigkas ng Rabbanaa 
wa lakal hamd para sa lahat, ang pagbigkas ng 
Subhaana rabbiyal a'alaa nang isang beses sa 
pagpapatirapa, ang pagbigkas ng Rabbigh fir lee 



nang isang beses sa pagkakaupo sa pagitan ng 
dalawang pagpapatirapa, sa unang Tashahhud. 
Samakatuwid ito ang mga Wajib [kailangan] 
na maaaring palagpasin sa pamamagitan ng As- 
Sahu, subali’t mahigpit na itinatagubilin nito ang 
pagsasagawa sa Sujud As-Sahu. 

Ang mga Sunnah (kaaya-aya nguni’t hindi 
tungkulin) sa Salaah: Ang lahat ng hindi 
kabilang sa mga Rukn at mga Wajib sa Salaah, 
maging mga salita o mga gawa, ito ay Sunnah 
(hindi tungkulin) na nagsisilbing pangganap sa 
Salaah, na dapat pangalagaan, nguni’t ang Salaah 
ay hindi nasisira dahil sa di-pagtupad nito. 




134 





Ang Sujud As-Sahu: 

Ito ay dalawang pagpapatirapa na itinagubilin ng Allah upang mapunan [at gampanan] ang 
pagkukulang at pagkakamali sa Salaah. 

Kailan itinagubilin? 

Ipinag-utos ang Sujud As-Sahu sa mga kalagayang suinusunod: 

1 Kapag nakapagdagdag ang sinuman sa Salaah ng isang pagyukod, o pagpapatirapa, o 
pagtayo, o pag-upo bunga ng di-sinadyang pagkalimot o pagkakamali, magkagayon siya 
ay magsasagawa ng Sujud As-Sahu. 

2 Kapag nabawasan ng isa ang mga Rukn (haligi ng Salaah), sa gayon tungkuling isagawa 
ang nabawas na Rukn, at magsagawa ng Sujud As-Sahu sa hulihan ng kanyang Salaah. 

3 Kapag nakapag-iwan siya ng isa sa mga Wajib [kailangan] ng Salaah, tulad ng unang 
Tashahhud sanhi ng pagkakamali o pagkalimot, sa gayon kailangan niyang magsagawa ng 
Sujud As-Sahu. 

4 Kapag nag-alinlangan sa bilang ng mga Rak'ah, sa gayon siya ay magpapasiya kung ano 
ang pinakatiyak, at ito ay ang pinakamababang bilang [ng Rak’ah na kanyang nagawa], 
kaya dapat magsagawa ng Sujud As-Sahu. 

Ang pamamaraan ng naturang Sujud (pagpapatirapa): Magpatirapa ng dalawang 
pagpapatirapa, maupo sa pagitan nito tulad ng pagpapatirapa at pag-upo sa pagitan ng dalawang 
pagpapatirapa sa Salaah. 

Ang oras ng Sujud (pagpapatirapa): Ang Sujud As-Sahu ay may dalawang oras, maaari 
niyang isagawa ito alinmang nais rito: 

• Bago ang Salaam (Taslim) at pagkatapos ng hiding Tashahhud, magpatirapa at pagkatapos ay 
magsagawa ng Taslim. 

• Pagkatapos ay magsagawa ng Taslim sa Salaah, dapat magsagawa ng dalawang pagpapatirapa 
bilang Sujud As-Sahu, pagkatapos ay muling magsagawa ng Taslim. 



Ang Iyong Salaah 




Ang Mga Nakakasira sa Salaah: 




Mawawalan ng saysay ang Salaah dahil 
sa di-pagsagawa sa isang Rukn (haligi ng 
Salaah) o Shart (patakaran), samantalang 
kaya niya itong isagawa, maging sinadya o 
nagkamali. 



2 Mawawalan din ito ng saysay dahil sa di- 
pagsagawa sa isa sa mga Wajib (kailangang 
gawain) sa Salaah nang sinasadya. 




Mawawalan ng saysay ang Salaah dahil sa 
pagsasalita nang sinasadya. 



4 Mawawalan ng saysay ang Salaah dahil sa 
Qahqahah, ito ay ang pagtawa na may tinig. 




Mawawalan ng saysay ito dahil sa mga 
walang kabuluhang paggalaw, kapag ito 
ay marami na magkasunud-sunod na hindi 
naman kanais-nais. 




> Kinamumuhian ang paglalaro sa mukha o kamay 
habang isinasagawa ang Salaah. 



Ang Mga Kinamumuhian sa [oras ng] 
Salaah: 

Ito ay ang mga gawain na nakapagbabawas 
ng gantimpala ng Salaah, at pinapawi nito ang 
kapakumbabaan at kataimtiman nito. At ito ay 
tulad ng sumusunod: 

j Kinamumuhian ang paglingun-lingon 
habang nasa Salaah; sapagka’t ang Propeta 
M ay tinanong tungkol sa paglingun- 
lingon sa Salaah? Siya ay nagsabi: “Ito ay 
pagnanakaw na ninanakaw ni Satanas sa 
Salaah ng isang alipin”. (Al-Bukhari: 718) 

2 Kinamumuhian ang paglalaro sa pamama- 
gitan ng kamay at mukha, at ang paglagay 
ng kamay sa baywang, at pagpilipit ng ka- 
nyang mga daliri, at pagpapalagutok nito. 

^ Kinamumuhian ang sinumang pumapa- 
sok sa Salaah, samantalang siya ay naga- 
gambala ng mga bagay tulad ng kanyang 
pangangailangan upang tumugon sa 
tawag ng pangangailangan [pagtungo sa 
palikuran upang umihi o dumumi], o ang 
kanyang pangangailangan sa pagkain. 
Batay sa sinabi ng Propeta M: “Walang 
[dapat isagawang] Salaah kapag inilala- 
pag na ang pagkain, at gayundin kapag 
siya ay nasa tawag ng pangangailangan 
(ang ihi at dumi)”. (Muslim: 560) 



136 





> Ano angmga Salaah na kalugud-lugod ? 



Ipinag-uutos para sa isang Muslim na magsa- 
gawa ng limang Salaah lamang sa bawa’t araw 
at gabi. 

At magkagayon pa man, samakatuwid ang Islam 
ay humihimok din sa isang Muslim na magsagawa 
ng mga karagdagang Salaah, sapagka’t ito ang 
nagsisilbing dahilan ng pagkamit sa pagmamahal 
ng Allah sa isang alipin, at pagganap sa mga 
kakulangan ng mga obligadong Salaah. 

Ang mga kusang loob na Salaah ay marami, 
at ang pinakamahalaga rito: 

0 As-Sunan Ar-Rawatib: At ito ay pina- 
langanan nang gayon, sapagka’t ito ay 
lagi nang nakaugnay sa mga obligadong 
Salaah, lagi nang kaakibat nito, at dahil sa 
ang isang Muslim ay hindi iniiwanan ito. 

At sa katunayan, siya M ay nagsabi: “Walang isa 
mang alipin [Muslim] na nagsasagawa ng Salaah 
para sa Allah sa bawa’t araw ng labing dalawang 
Rak'ah bilang kusang loob, [hindi obligado] ma- 
liban na siya ay ipagpapatayo ng Allah ng isang 
bahay sa Paraiso”. (Muslim: 728) 



At ito ay tulad ng sumusunod: 



I 


Dalawang Rak'ah bago ang Salaah sa Fajr 
(madaling araw). 


2 


Apat na Rak'ah bago ang Dhuhr, magsagawa ng 
Taslim pagkatapos ng bawa’t dalawang Rak'ah, 
at pagkatapos ay dalawang Rak'ah pagkatapos 
ng Dhuhr. 


3 


Dalawang Rak'ah pagkatapos ng Maghrib. 


4 


Dalawang Rak'ah pagkatapos ng 'Isha’. 




Al-Witr: At ito ay pinangalanan nang 
gayon sapagka’t ang mga bilang ng 
Rak'ah nito ay gansal, at ito ang pinaka- 
mainam sa mga kusang loob na Salaah. 
Siya M ay nagsabi: “Magsagawa kayo ng 
Witr, O mga tagasunod ng Qur’an”. (At- 



Tirmidi: 453 - Ibn Majah: 1 170) 

At ang pinakamainam na oras nito ay sa lulling 
bahagi ng gabi, at ito ay maaaring isagawa ng 
isang Muslim sa alinmang oras pagkatapos ng 
Salaah sa 'Isha at hanggang sa Salatul-Fajr (ma- 
daling araw). 



Ang bilang ng mga Rak'ah nito ay walang 
takda, at ang pinakamababa nito ay isang Rak'ah, 
datapuwa’t ang pinakamainam ay tatlong Rak'ah, 
at maaaring dagdagan ito kahit ilan ang nais, at 
ang Sugo ng Allah M ay lagi nang isinasagawa 
ito ng labing isang Rak'ah. 

At ang mga yunit ng kusang-loob na Salaah 
ay binubuo ng tigdadalawang Rak'ah, kaya 
magsasagawa ng dalawang Rak'ah at sinusundan 
ng Taslim, at gayundin ang Salaah sa Witr, 
nguni’t kapag nais ng tapusin ang kanyang 
Salaah, siya ay magsasagawa ng isang Rak'ah 
sa huli, itinatagubilin sa kanya rito matapos ang 
kanyang pag-angat mula sa pagkayuko at bago 
ang pagpatirapa: na bumigkas ng natatanging 
du ’a habang nakataas ang mga kamay, nakabukas 
ang mga palad sa kanyang harapan, at ito ang 
tinatawag na Du' a Al-Qunut. 



137 



Ang Iyong Salaah 







Ang Iyong Salaah 




Ang mga oras na ipinagbabawal dito ang pagsasagawa ng kusang-Ioob na Salaah: 

Ang lahat ng mga oras ay ipinahihintulot para sa tao na magsagawa rito ng kusang-loob na Salaah 
nang walang pasubali maliban sa mga oras na ipinagbabawal ng Islam na magsagawa rito ng Salaah; 
sapagka’t ito ang oras ng pagsambang itinataguyod at ginagawa ng mga di-naniniwala [hindi-Muslim], 
kaya hindi maaaring magsagawa rito ng Salaah maliban sa mga nakaligtaang Salaah na dapat pagbayaran 
mula sa mga obligadong Salaah o kusang-loob, tulad ng Tahiyyatul Masjid (pagbigay galang sa Masjid), 
at ito ay sa Salaah lamang natatangi, samantalang ang paggunita (Dhikr) sa Allah at ang pagdalangin sa 
Kanya ay sa lahat ng oras at sandali. 

At ang mga oras na ipinagbabawal ay tulad ng sumusunod: 



1 


Mula sa oras na sinundan ng Salaah sa Fajr hanggang sa pagsikat ng araw sa bahaging itaas 
ng alapaap na ang sukat ay isang dipa ng sibat, isang maikling sandali na itinakda ng Batas ng 
Islam na halos katumbas ng 20 minuto sa mga bansa na mayroong katamtamang klima. 


2 


Mula sa oras na ang araw ay nasa kaitaasan [o taluktok] hanggang ito ay bumabang 
kumiling na pakanluran mula sa kalagitnaan ng himpapawid, at ito ay napakaigsing sandali 
na sinusundan ng pagpasok ng oras ng Dhuhr. 


3 


Simula sa pagkatapos ng Salaah sa ' Asr hanggang sa paglubog ng araw. 




138 





> Ang Salaah na Jama 'ah (sama-sama) 



Ipinag-uutos ng Allah sa mga kalalakihan ang 
sama-samang pagdarasal sa limang takdang 
Salaah, at sa katunayan, Siya ay nangako ng 
malaking gantimpala sa sinumang magsasagawa 
nito. Siya M ay nagsabi: “Ang Salaah na Jama'ah 
(sama-samang pagdarasal) ay higit na mainam 
kaysa sa Salaah ng nag-iisa nang dalawampu’t 
pitong antas”. (Al-Bukhari: 619 - Muslim: 650) 

At ang pinakamababang bilang nito ay dalawa: 
ang isa sa kanila ay tatayo bilang isang Imam 
(namumuno sa Salaah) at isang Ma’mum (sumu- 
sunod), magkagay unman sa pagdami ng bilang 
ng Jama'ah, ito ay higit na kalugud-lugod para 
sa Allah. 

Ang kahulugan ng pagsunod sa Imam: 

Yaong mga nagsisipagdasal sa likuran ng Imam 
ay nararapat sumunod sa anumang ginagawa nito 
sa oras ng pagdarasal sa pamamagitan ng pagsu- 
nod sa lahat ng paggalaw at katayuan nito, kaya 
dapat sumunod sa kanyang pagyukod, sa kanyang 
pagpapatirapa, at makikinig sa kanyang pagbig- 
kas, at huwag siyang pangunahan o salungatin sa 
isa man sa mga ito, bagkus isagawa ang gawain 
pagkatapos kaagad ng kanyang Imam. 

Siya M ay nagsabi: “Itinalaga lamang ang 
Imam upang sumunod sa kanya, kaya kapag siya 
ay nagsagawa ng Takbir, magsasagawa rin kayo 
ng Takbir, at huwag kayong magsasagawa ng 
Takbir hanggang siya ay magsasagawa ng Takbir, 
at huwag kayong magsisiyuko hanggang siya ay 
yuyuko, at kapag siya ay nagsabi: Sami 'allaahu 
liman hamidah, kayo ay magsasabi: Rabbanaa 
wa lakal hamd, at kapag siya ay magpapatirapa, 
magpapatirapa rin kayo at huwag kayong mag- 
papatirapa hanggang siya ay magpatirapa...” (Al- 
Bukhari: 701 - Muslim: 414- Abu Daud: 603). 




Sino ang Dapat Piliin na maging Imam? 

Ang karapat-dapat na maging Imam ay ang 
pinakamahusay sa kanila sa pagkakasaulo sa Aklat 
ng Allah, pagkatapos ay ang higit na karapat- 
dapat at sumunod ang karapat-dapat. Batay sa 
sinabi niya M : “Ang namumuno (bilang Imam sa 
Salaah) para sa mga tao ay yaong pinakamahusay 
sa kanila sa pagbigkas [o pagbasa] sa Aklat ng 
Allah, at kung sila ay magkapantay sa pagbigkas 
[o pagbasa], magkagayon [inyong piliin] ang 
pinakamaalam sa kanila sa Sunnah.” (Muslim: 673) 

Saan tatayo ang Imam (namumuno 
sa Salaah) at yaong mga Ma’mum 
(sumusunod sa Imam sa pagdarasal)? 

Dapat na tumayo sa harapan ang Imam, at 
magsisipaghanay ang mga Ma’mum ng isang 
linya sa kanyang likuran, at dapat nilang punuin 
ang unang linya, pagkatapos ay ang susunod 
na linya, at kung ang Ma’mum ay iisa, siya ay 
tatayo sa bahaging kanan ng Imam. 




139 



Ang Iyong Salaah 





Ang Iyong Salaah 




Paano Isagawa ang mga di-inabutang yunit [o bahaging di-naabutan] sa Salaah ng 
Imam? 

Kapag ang Salaah ay nagsimula na, ang lulling mga nagsirating ay dapat nakisabay sa Salaah ng 
Imam, sa kalagayang kanyang naratnan hanggang ang Imam ay magsagawa ng Taslim, at pagkatapos 
ay kanyang punan ang anumang bahaging hindi niya naabutan sa kanyang Salaah. 

At ibilang ang anumang naabutang bahagi ng pagdarasal ng Imam sa unahan ng kanyang Salaah at 
anumang kanyang nagawa matapos niyon sa hulihan ng kanyang Salaah. 

Sa paano naaabutan ang Rak'ah? 

Dapat bilangin ang bilang ng mga Rak'ah, at sinuman ang umabot sa Ruku' ng Imam, ay tunay na 
kanyang inabot ang naturang Rak'ah bilang isang buong Ra’kah, datapuwa’t sinuman ang lumagpas [at 
hindi naaabutan] ang Ruku', magkagayon maaari siyang sumabay sa Imam, nguni’t ang mga natitirang 
mga bahagi [ng Salaah na di naabutan] at mga salita sa Rak'ah na iyon na lumagpas sa kanya ay hindi 
ibibilang sa kanyang mga Rak'ah. 



Ang sinumang inabutan ang Imam sa ika- 
lawang Rak'ah ng Salaah sa Fajr, matapos na 
makapagsagawa ng Salam ang Imam, ay dapat 
siyang tumindig upang buuin ang natitirang 
Rak'ah at hindi siya magsasagawa ng Salam 
hanggang kanyang mabuo at matapos ito; sapag- 
ka’t ang Salaah sa Fajr ay binubuo ng dalawang 
Rak'ah, samantalang wala 
siyang inabutan kundi isa. 



Ang halimbawa ng pag- 
buo [o pagkumpleto] ng 
sinumang nakalagpas sa 
kanya ang unang Salaah 
ng Imam 



Ang sinumang inabutan ang 
Imam habang siya ay nasa hil- 
ling Tashahhud sa Salaah sa Maghrib, matapos 
na makapagsagawa ng Salam ang Imam, dapat 
magsagawa ng tatlong buong Rak'ah; sapagka’t 
inabutan niya ang Imam sa hiding Tashahhud, 
samantalang maituturing lamang na naabutan 
ang Rak'ah kung kanyang inabutan ang Ruku' 
(pagkayukod) ng Imam. 



Ang sinumang inabutan ang Imam 
habang siya ay nasa Ruku' sa ikatlong 
Rak'ah sa Salaah sa Dhuhr, katoto- 
hanang inabutan niya ang da- 
lawang Rak'ah sa Imam (at ito 
para sa Ma’mum [sumusunod] 
ang siyang itinuturing na una at 
ikalawang Rak'ah sa Dhuhr), 
kaya kapag nakapagsagawa ng 
Salam ang Imam, dapat sa ka- 
nya na tumindig at buuin ang 
mga natitira sa kanya, at ito ang 
itinuturing dito na ikatlo at ikaapat na 
Rak'ah, sapagka’t ang Dhuhr ay Salaah 
na binubuo ng apat na Rak'ah. 



140 




>AngAdhan (panawagan para sa Salaah) 





Isinabatas ng Allah sa mga Muslim ang Adhan para sa pagtawag sa mga tao sa Salaah at pagbigay alam 
sa kanila sa pagpasok ng oras nito, at isinabatas din ang Iqamah para sa pagbibigay alam sa kanila sa 
oras ng Simula ng Salaah at umpisa nito. At sa katotohanan, ang mga Muslim noon ay nagtitipun-tipon 
at naghihintay para sa Salaah, nguni’t walang nananawagan nito sa kanila ni isa man, kaya’t sila ay nag- 
usap-usap sa isang araw tungkol dito, ang ilan sa kanila ay nagsabi: Gumawa kayo ng kampanilya ng 
katulad ng kampanilya ng mga Kristiyano, at ang iba naman ay nagsabi: 



Bagkus isang tambuli na katulad ng tambuli ng mga Hudyo. Si Umar ay nagsabi: Hindi ba kayo 
magpapadala ng isang lalaki na mananawagan sa Salaah, kaya’t ang Sugo ng Allah M ay nagsabi: “O 
Bilal! Tumayo ka’t manawagan sa Salaah”. (Al-Bukhari: 579- Muslim: 377) 

Ang pamamaraan ng Adhan at Iqamah: 

• Isinasatungkulin ang Adhan at Iqamah sa 
Jama' ah (sama-samang pagdarasal) hindi 
sa indibiduwal na nag-iisa, at kapag tina- 
likuran nila ito nang sadya, ang kanilang 
Salaah ay wasto pa rin, datapuwa’t may 
kalakip na pagkakasala. 

• At isinasabatas ang pagtawag sa Adhan sa 
pamamagitan nang malakas na boses, ma- 
ganda upang marinig ng mga tao, at sila ay 
magsisipagdatingan para sa Salaah. 

• At sa katunayan, naisaad sa Adhan at Iqa- 
mah ang ilang pamamaraan na napatunayan 
sa Propeta M . Ang pinakatanyag nito ay ang 
mga sumusunod: 



Ang Adhan: 

1 Allaahu akbar, Allaahu akbar, Allaahu akbar, 
Allaahu akbar. 

2 Ashhadu allaa ilaaha illallaah, Ashhadu allaa 
ilaaha illallaah. 

3 Ashhadu anna muhammadar rasoolullaah, 
Ashhadu anna muhammadar rasoolullaah. 

4 Hay 'alas salaah, Hay 'alas salaah. 

5 Hay 'alal falaah. Hay ' alal falaah. 

6 Allaahu akbar, Allaahu akbar. 

7 Laa ilaaha illallaah. 



141 



Ang Iyong Salaah 






Ang Iyong Salaah 







Ang Iqamah: 

1 Allaahu alcbar, Allaahu akbar. 

2 Ashhadu allaa ilaaha illallaah. 

3 Ashhadu anna muhammadar rasoolullaah. 

4 Hay 'alas salaah. 

5 Hay 'alal falaah. 

6 Qad qaamatis salaah, Qad qaamatis salaah. 

7 Allaahu akbar, Allaahu akbar. 

8 Laa ilaaha illallaah. 



Ang Pag-ulit ng Anumang Binibigkas ng 
Muaddhin sa pagtatawag [Adhan] nito: 

At nakabubuti sa sinumang nakaririnig ng Adhan 
na ulitin ang anumang binibigkas pagkatapos ng 
Muaddhin, kaya siya ay dapat bumigkas ng katulad 
ng anumang binibigkas ng Muaddhin nang ganap, 
maliban kapag sinabi ng Muaddhin: Hay 'alas 
salaah, o Hay 'alal falaah, siya ay dapat bumigkas 
ng: Laa hawla wa laa quwwata illaa billaah. 

Pagkaraan ng Adhan, itinatagubilin para sa 
sinumang nakarinig ng Adhan na bigkasin ang 
panalanging ito: Allaahumma rabba haadhi- 

hid da'watit taamah, was salaatil qaa-imah, aati 
muhammadan al-waseelata wal fadheelata wab 'ath- 
hul maqaamal mahmood alladhee wa 'adtah. 




> Ginagantimpalaan ng Allah ang isang Muslim sa 
bawa’t hakbang na kanyang naihahakbang patungo 
sa Masjib. 



142 




> Ang Kataimtiman (at Pagpapakumbaba) sa Salaah 



Ang kataimtiman [at pagpakumbaba sa Salaah 
ang siyang katotohanan ng Salaah at pinakadiwa 
nito, at ang ibig sabihin nito ay ang pagkakaroon 
ng puso sa harapan ng Allah sa Salaah sa 
pamamagitan ng kataimtiman at pagpapakumbaba, 
nadarama kung ano ang binibigkas na mga aayat 
(talata ng Quran), mga Du' a (panalangin) at mga 
Dhikr (paggunita at pagpuri sa Allah). 

At ito ay isa sa pinakamainam na Ibaadat (mga 
gawaing pagsamba) at pinakadakila sa mga 
gawaing pagsunod; at dahil dito binigyang-diin 
ng Allah sa Kanyang Aklat na ito ay isa sa mga 
katangian ng mga naniniwala. Batay sa sinabi ng 
Kataas-taasang (Allah): {Katotohanang ang mga 
naniniwala [mga Muslim] ay nagtatagumpay, sila 
yaong may kataimtiman at pagpapakumbaba sa 
kanilang Salaah (pagdarasal)}. Al-Mu’minun (23): 1-2 




At sinumang mataimtim sa pagsasagawa ng Salaah, ay kanyang nalalasap ang kasiyahan ng Ibaadah 
(pagsamba) at Eeman (pananampalataya). At dahil dito ang Sugo ng Allah M ay nagsasabi: “At ginawa 
itong Qurratu 'ayni (kasiyahan sa aking mga mata) sa Salaah”. (An-Nisai: 3940) 

Ang Qurratul ayn ay nangangahulugan ng lubos na kagalakan, kaligayahan, katahimikan at kasiyahan. 



Ang mga pamamaraan na nakatutulong sa Kataimtiman ng Salaah: 

May maraming pamamaraan na nakatutulong sa kataimtiman sa pagsasagawa ng Salaah, ang mga 
ilan dito: 




Ang paghahanda para sa Salaah ng 
mga nararapat na kailangan. 




Ang pag-iwas mula sa mga Gawain o 
bagay na nakakagambal at nakakaabala: 



At magaganap ito sa pamamagitan ng maagang 
pagtungo rito sa Masjid para sa mga kalalakihan, 
at ang pagsasagawa sa mga kusang-loob na Sa- 
laah nauuna sa takdang Salaah, at pagsusuot ng 
magaganda at malilinis at angkop na damit, at 
ang paglalakad tungo rito sa pamamagitan nang 
mahinahon at panatag. 



Samakatuwid, hindi dapat magsagawa ng Sa- 
laah habang nasa kanyang harapan ang anumang 
nakakaabala sa kanya tulad ng mga larawan at 
mga bagay na nakakagambala, o habang siya ay 
nakaririnig ng anumang tinig na nakakaabala sa 
kanya, at huwag siyang magtangkang magsa- 
gawa ng Salaah habang siya ay nangangailangan 



143 



Ang Iyong Salaah 









Ang Iyong Salaah 



ng palikuran, o siya ay nagugutom o nauuhaw 
dahil sa paglapag sa pagkain at inumin, at lahat 
ng ito ay upang maging maliwanag ang isipan ng 
taong nagsasagawa ng Salaah at magpakumbaba 
sa isang napakadakilang bagay na kanyang haha- 
rapin, at ito ay ang kanyang pagdarasal at pagda- 
langin nang taimtim sa kanyang Panginoon. 




Ang Kapanatagan sa Salaah: 



At sa katunayan, ang Propeta M ay lagi nang 
nagpapanatag sa kanyang Ruku' (pagyukod) at 
Sujud (pagpapatirapa) hanggang sa ang lahat ng 
buto ay bumalik sa kinalalagyan nito, at kanyang 
inuutusan ang sinumang hindi nagsasaayos ng Sa- 
laah na maging mataimtim sa lahat ng mga galaw 
o kilos sa oras ng Salaah, at kanyang ipinagbawal 
ang pagmamadali, bagkus inihalintulad niya ito sa 
pagtuka ng isang uwak. 



At ang Propeta M ay nagsabi: “Ang pinakamasa- 
mang pagnanakaw ay ang nagnanakaw sa kanyang 
Salaah”, sila ay nagsabi: O Sugo ng Allah, at paano 
nga ba siya nakakapagnakaw sa kanyang Salaah? 
Siya ay nagsabi: “Ito ay bunga ng hindi niya pag- 
gaganap sa kanyang Ruku' at sa kanyang Sujud 
[nang walang kataimtiman]”. (Ahmad: 22642) 



At ang isang hindi napapanatag sa kanyang 
pagdarasal ay hindi maaaring magkaroon ng 
kataimtiman; sapagka’t ang pagmamadali ay nag- 
aalis ng kapakumbabaan, at ang katulad ng pagtuka 
ng uwak ay nag-aalis ng gantimpala. 




Ang pagpapairal ng pagdakila sa 
sinumang tumatayo sa Kanyang 
Harapan: 



Kaya kanyang maaalaala ang Kadakilaan ng 
Tagapaglikha at Kanyang Kaluwalhatian, gayundin 
ang kahinaan ng kanyang sarili at kababaan nito, at 
na siya ay titindig sa harapan ng kanyang Panginoon, 



dumudulog sa Kanya at nananalangin sa Kanya 
bilang aliping nagpapakumbaba, nagpapahabag, 
at kanyang maaalaala ang anumang ipinangako ng 
Allah sa mga naniniwala na gantimpala at anumang 
ipinangako Niya sa mga Mushrik (nagtatambal 
sa Kanya) na kaparusahan, at maaalaala niya ang 
kanyang magiging katayuan sa harapan ng Allah sa 
Huling Araw. 

Kaya kapag napairal ito ng isang naniniwala 
sa kanyang Salaah, siya ay magiging katulad ng 
mga inilarawan ng Allah sa Kanyang Aklat: mula 
sa lipon ng mga yaong nag-iisip na kanilang ma- 
kakaharap ang kanilang Panginoon. Ang Kataas- 
taasang (Allah) ay nagsabi: {At tunay na ito ay 
sadyang mabigat at mahirap maliban sa mga (tao 
na) may takot (sa Allah), sila yaong lagi nang 
nag-iisip na tunay ngang kanilang makakaharap 
ang kanilang Panginoon at sa Kanya sila ay mag- 
babalik}. Al-Baqarah (2): 45-46 

At kapag marubdob ang pagsasagawa ng Sa- 
laah, ang Allah ay nakaririnig sa kanya, nagka- 
kaloob at tumutugon sa kanya, magaganap sa ka- 
nya ang kataimtiman ayon sa sukat ng kanyang 
pagiging marubdob. 




Ang pagmumuni sa mga binibigkas 
na mga Ayat (Talata) at iba pang 
mga Dhikr sa Salaah at ang 
pagiging masigasig rito: 



Ang Qur’an ay ibinaba upang mapagmuni-muni: 
{(Ito ang) isang Aklat (Qur’an) na Aming ibinaba 
sa iyo na tigib ng biyaya, upang sila ay makapag- 
muni-muni sa mga Talata nito, at upang makaalaa- 
la ang mga may pang-unawa}. Sad (38): 29 



At hindi maisasakatuparan ang pagmumuni- 
muni maliban sa pamamagitan ng pagkaroon ng 
kaalaman sa kahulugan ng mga nababasa na mga 
ayaat (Talata), mga Dhikr (paggunita) at mga 



144 






Du' a (panalangin), kaya sa sandaling iyon magkakaroon siya ng kakayahang mag-isip sa kanyang ka- 
lagayan at sa kanyang kasalukuyang kinakaharap sa isang dako, at sa mga kahulugan ng naturang mga 
Ayaat at mga Dhikr sa kabilang dako, kaya magdudulot ito ng kapakumbabaan, kababaang-loob at 
kahinaan, at maaaring aapaw ang kanyang mga mata ng luha, at walang mga talata na dadaan sa kanya 
nang walang ibubungang masidhing damdamin. Batay sa sinabi ng Allah: {At yaong, kapag pinaaala- 
hanan ng mga Ayaat [o kapahayagan] ng kanilang Panginoon, sila ay hindi humahantong sa pagbingi- 
bingihan at pagblllag-blllagan}. Surah Al-Furqan (25): 73 



> Ang Salaah sa Jumu'ah (Biy ernes) 



Ipinag-utos ng Allah sa araw ng Biyernes sa 
oras ng Salaah sa Dhuhr ang isang Salaah na isa sa 
pinakadakilang sagisag ng Islam, at pinakamabigat 
sa mga pag-uutos nito, dito ay nagtitipun-tipon ang 
mga Muslim nang minsanan sa isang linggo, at 
nakakarinig sila rito ng mga aral at mga paalaala na 
inilalahad sa kanila ng Imam sa Jumu'ah, pagkatapos 
ay magsasagawa sila ng Salaah sa Jumu'ah. 

Ang kabutihan ng araw ng Jumu'ah 
(Biyernes): 

Ang araw ng Jumu'ah ang pinakadakila sa 
mga araw ng linggo at ito ay nagtataglay ng 
pinakamatayog na karangalan, at sa katotohanan, ito 
ay pinili ng Allah nang higit sa iba pang mga araw 
bukod dito, at binigyan pa Niya ng kabutihan [o 
katangian] sa iba pang mga oras bukod dito ng ilang 
mga kabutihan [o katangian], ang ilan dito: 

• Katotohanang nagbigay ng pagtangi ang Allah sa 
pamayanan ni Muhammad na hindi matatagpuan 
sa ibang mga pamayanan. Batay sa sinabi ng Sugo 
ng Allah %: «Hinayaan ng Allah na maligaw ang 
Jumu'ah ng mga nauna sa atin, kaya ang araw 
ng Sabado ang naging para sa mga Hudyo, at 
ang araw naman ng Linggo ang naging para sa 
mga Kristiyano, at pagkatapos ay dinala sa atin, 
kaya tayo ay Kanyang pinatnubayan sa araw ng 
Jumu'ah)). (Muslim: 856) 




• Katotohanang sa Araw na ito nilikha si Adam 
(Adan), at sa araw ding ito magsisimula ang 
Oras (ng Paghuhukom). Batay sa sinabi niya 
M : «Ang pinakamainam na araw na sinikatan 
ng araw ay ang araw ng Biyernes, sa araw na 
ito nilikha si Adam, at sa araw ding ito siya 
pinapasok sa Paraiso, at sa araw ding ito siya 
pinagtabuyan mula rito, at hindi magsisimula 
ang Oras maliban sa araw ng Biyernes”. (Mus- 
lim: 854) 




145 



Ang lyong Salaah 




Ang Iyong Salaah 




Sino ang DapatMagsagawang Jumu'ah? 

Ipinag-uutos [bilang tungkulin] ang Salaah 
sa Jumu'ah para sa sinumang may kakayahang 
sumunod: 

1 Sa lalaki: Samakatuwid, hindi ipinag-uutos 
[bilang tungkulin] para sa babae. 

2 May pananagutan: Samakatuwid, hindi 
ipinag-uutos [bilang tungkulin] para sa 
isang baliw, gayundin sa isang paslit na 
wala pa sa tamang gulang. 

3 Ang nakatira (tumatahan): Samaka- 
tuwid, hindi ipinag-uutos [bilang tungku- 
lin] para sa isang naglalakbay, gayundin sa 
sinumang naninirahan sa mga malalayong 
labas ng mga lungsod at baryo. 

Ang Pamamaraan at Mga Alituntunin sa 
Salaah sa Jumu'ah: 

^ Nakabubuti para sa isang Muslim ang paliligo 
bago ang Salaah sa Jumu'ah, at ang pagiging 
maaga sa pagtungo sa Masjid bago magsimula 
ang Khutbah (sermon), gayundin, itinatagubilin 
ang pagsusuot ng pinakamagandang damit. 



Nagtitipon ang mga Muslim sa isang Jaami' 
(pangkalahatang Masjid) at si la ay pinamumunuan 
ng isang Imam, siya ay aakyat sa Mimbar [lugar 
ng pagkukhutbah] at haharap sa mga nagsasagawa 
ng Salaah, at siya ay magbibigay sa kanila ng 
dalawang bahagi ng Khutbah (sermon), ito ay 
papagitnaan ng dalawang panandaliang pag- 
upo, magpapaalaala sa kanila tungkol sa Taqwah 
(pagiging may takot) sa Allah, at magbibigay sa 
kanila ng mga gabay, mga aral at mga ayaat (talata 
ng Qur’an bilang paalala). 



Ipinag-uutos para sa mga nagsasagawa ng 
Salaah ang makinig sa Khutbah, at ipinagbabawal 
sa kanila ang pagsasalita o ang paggambala sa 
di pagpapakinabang dito, maging kahit ito’y sa 
pamamagitan ng paglalaro ng kaipet o bato, at lupa. 



Pagkatapos ay bababa ang Imam mula sa 
Mimbar, at uumpisahan ang pagsasagawa sa 
Salaah, at pangungunahan niya ang mga tao sa 
Salaah na binubuo ng dalawang Rak'ah, palala- 
kasin niya rito ang pagbigkas. 



Ang Salaah sa Jumu'ah ay ipinag-uutos 
lamang sa pamamagitan ng pagtitipon ng ilang 
bilang ng mga tao, kaya sinuman ang lumagpas 
sa kanya ito o di dumalo rito, magkagayon siya ay 
magsasagawa ng Salaah sa Dhuhr bilang kapalit 
nito, at hindi tatanggapin sa kanya ang Jumu'ah. 




146 







6 Sinuman ang nahuli sa Salaah sa Jumu'ah, 
at walang inabutan sa Imam kundi mas mababa 
kaysa [o kulang] sa isang Rak'ah, magkagayon 
nararapat niyang buuin ang Salaah bilang Sala- 
tul-Dhuhr. 



^ Lahat ng binigyang-laya upang lumiban [at 
huwag dumalo] ng Jumu'ah [dahil sa mahalagang 
dahilan], tulad ng babae at ng mga naglalakbay 
ay hindi dapat magsagawa ng Salatul-Dhuhr kung 
sila ay nakadalo sa Jumu’ah sa Masjid. 



Sino ang pinapahintulutan na di dumalo 
sa Jumu'ah?: 



Binigyang-diin ng Batas ng Islam ang pagdalo 
sa Salaah sa Jumu'ah bilang tungkulin para sa 
sinuman sa kanila, at nagbigay-babala sa pag- 
papakaabala dahil sa karangyaan ng mundong 
ito. Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {O 
kayong mga naniwala, kapag [ang Adhan ay] ti- 
nawag na para sa pagdarasal sa araw ng Jumu’ah 
[Biyemes], inyong simulan ang pag-alaala sa 
Allah at [pansamantalang] lisanin ang pamilihan 
[o palitan ng kalakalan]. Iyan ay higit na mabuti 
para sa inyo, kung ito ay inyo lamang nababa- 
tid ! } . Al-Jumu'ah (62): 9 

At binigyang babala ang sinumang lumiliban 
at hindi dumadalo rito na wala namang lehi- 
timong dahilan na ang kanyang puso ay tatak- 
pan [o lalagyan ng takip]. Sapagka’t sinabi niya 
M : “Sinuman ang tumalikod [o lumiban] nang 
tatlong Jumu'ah nang walang sapat na dahilan 
ay papasakan [tatakpan] ng Allah ang kanyang 
puso”. (Abu Daud: 1052 -Ahmad: 15498). 

Ang kahulugan ng papasakan ng Allah ang 
kanyang puso: Ibig sabihin ay tatatakan ito at 
tatakpan sa kanya, at itatalaga rito ang pagka- 
mangmang at kasiraan, katulad ng puso ng mga 
mapagkunwari at mga suwail. 



At ang kadahilanan na ipinahihintulot sa hindi 
pagdalo sa Jumu'ah: Lahat ng maaaring magdu- 
lot sa iyo rito ng matinding pagpapahirap na 
hindi pangkaraniwan, o kinatatakutan dito ang 
malubhang pinsala sa kanyang kabuhayan at ka- 
lusugan. 

Ang tuloy-tuloy ba na gawain o 
tungkulin ay isang dahilan ng pagliban at 
hindi pagdalo sa Jumu'ah? 

Sa pangkalahatang pananaw ng Islam, ang 
mga gawain at hanap-buhay na nangangailan- 
gan ng tuloy-tuloy na paggawa maging sa oras 
ng Jumu’ah ay hindi isang dahilan para sa isang 
Muslim upang siya ay lumiban sa Salaah ng 
Jumu'ah. Sapagka’t ipinag-uutos sa atin ng Allah 
na talikdan natin ang ating mga gawain at ituon 
natin ang sandaling oras nito sa Salaah. Siya ay 
nagsasabi: {O kayong mga naniwala, kapag [ang 
Adhan ay] tinawag na para sa pagdarasal sa araw 
ng Jumu’ah [Biyernes], inyong simulan ang pag- 
alaala sa Allah at [pansamantalang] lisanin ang 
pamilihan [o palitan ng kalakalan]. Iyan ay higit 
na mabuti para sa inyo, kung ito ay inyo lamang 
nababatid! } . Surah Al-Jumu'ah (62): 9 

At dapat piliin ng isang Muslim ang mga 
gawain o mga hanap-buhay upang siya ay mag- 
karoon ng kakayahang tuparin ang mga kautu- 
san [sagisag] ng Allah at kahit pa ang materyal 
na bagay na nakukuha niya mula rito [tulad ng 
sahod] ay mas mababa kaysa sa iba bukod dito. 

Sapagka’t ang Allah ay nagsasabi: {At sinuman 
ang may takot sa Allah - Kanyang gagawin para 
sa kanya ang daang papalabas [mula sa hirap]. 
At Kanyang ipagkakaloob para sa kanya [ang 
biyaya] na kung saan ay hindi niya inaasahan [na 
darating]. At sinuman ang magbigay ng kanyang 
tiwala sa Allah, samakatwid, Siya [ang Allah] ay 
sapat na para sa kanya.} Surah At-Talaq [65]:2-3 




147 



Ang Iyong Salaah 





Ang Iyong Salaah 




Kailan ipinahihintulot sa isang gawain o hanap-buhay ang pagliban sa Salatul- 
Jumu'ah?: 

Ang mga gawain o hanap-buhay na nangangailangan ng patuloy na paggawa maging sa oras ng 
Jumu’ah ay maaari lamang isaalang-alang ang pagliban dito maliban sa dalawang kalagayan: 

1 Na ang gawain ay nasa malaking kapakanan, hindi ito maipatutupad maliban sa kanyang 
pamamalagi o pananatili sa gawain at hindi pagdalo sa Jumu'ah, at ang kanyang pagtalikod sa 
kanyang gawain ay magdudulot ng malaking kapinsalaan o kasiraan, at wala ring matatagpuang 
isang papalit sa kanya sa gawain na iyon. 

• Ang isang doktor sa ambulansya na nanggagamot ng iba’t ibang mga kalagayan at 
pinsala na pangmadalian. 

•Ang isang tagapagbantay o pulis na nangangalaga sa mga ari-arian ng mga tao at sa 
Halimbawa: kanilang mga bahay laban sa pagnanakaw at mga gawaing krimen. 

• Sinumang mayroong katungkulang hinahawakang mga tauhan sa mga mamalaking 
kompanya na nangangailangan ng palagiang pagsubaybay o pagbabantay sa bawa’t 
sandal i. 

2 Kapag ang isang hanap-buhay o gawain ay siyang tanging inaasahan at pinagkukuhanan 
ng kanyang ikinabubuhay upang pasanin ang mga gastusin tulad ng pagkain, inumin at iba 
pang pangunahing pangangailangan ng kanyang pamilya, at wala siyang anumang maaaring 
makapupuno sa kanyang mahalagang panustos ng bukod pa rito, sa gayon maaari siyang 
manatili sa gawain, at huwag dumalo para sa Salaah sa Jumu'ah hanggang sa makatagpo siya 
ng ibang gawain, o makatagpo ng anumang makapupuno sa kanyang pangangailangan mula 
sa pagkain at inumin at mga mahahalagang bagay na sasapat sa kanya at sa sinumang kanyang 
ginagastusan, magkagayon pa man, ipinag-uutos pa rin sa kanya [bilang tungkulin] ang walang 
tigil na pagha hanap ng isang gawain o pinagkukuhanan ng ibang kabuhayan. 



> Ang Salaah (Pagdarasal) ng Maysakit o May Karamdaman 



Ang Salaah ay tungkulin ng isang Muslim sa 
lahat ng kanyang mga kalagayan habang siya ay 
nasa kanyang tamang pag-iisip at kamalayan, 
subalit pinangalagaan ng Islam ang bagay na 
nauukol sa pagkakaiba-iba ng mga kalagayan ng 
tao at ang kanilang mga pangangailangan, ang 
ilan dito ay ang kalagayan ng maysakit o may 
karamdaman. 



At upang mabigyan ng linaw ito, sinasabi: 

• Ipinapahintulot ang hindi pagtindig sa Salaah ng 
isang may karamdaman na walang kakayahang 
tumindig, -o ang pagtindig ay magbibigay-hirap 
para sa kanya, o magpapabagal sa kanyang 
paggaling, kaya siya ay dapat na magsagawa ng 
Salaah nang nakaupo, nguni’t kung wala siyang 
kakayahang gawin ito, magkagayon sa kanyang 
tagiliran. Siya M ay nagsabi: “Isagawa mo ang 



148 





Salaah nang nakatindig, at kung wala kang 
kakayahan para rito, kung gayon ay paupo, at 
kung wala kang kakayahan para rito, kung gayon 
ay gawin mong patagilid”. (Al-Bukhari: 1066) 

• Sinuman ang walang kakayahang magsagawa 
ng Ruku' (pagyukod) o Sujud (pagpapatirapa), 
magkagayon siya ay maaaring humilig sa abot 
nang kanyang kakayahan. 

• Sinuman ang nahihirapan sa pag-upo sa lapag 
o lupa, siya ay pinahihintulutang maupo sa si- 
lya o sa nakakatulad nito. 



• Sinuman ang nahihirapan sa paglilinis sa 
bawa’t Salaah dahil sa kanyang karamdaman, 
magkagayon ipinahihintulot sa kanya na pag- 
samahin ang Dhuhr at ang 'Asr, ang Maghrib 
at ang 'Isha’. 

• Sinuman ang nahihirapan sa paggamit ng tubig 
dahilan sa karamdaman, ipinahihintulot sa kanya 
ang Tayammum (paghuhugas sa pamamagitan 
ng buhangin o alikabok bilang kapalit ng 
Wudhu’) upang makapagsagawa ng Salaah. 




> Ang Salaah ng Isang Musa fir (Manlalakbay) 



• Nakabubuti bilang kaaya-ayang gawain para sa isang Musafir sa mga sandali ng kanyang paglilipat- 
lipat o sa kanyang pansamantang pagtigil na bababa sa apat na araw, na kanyang paigsihin ang Salaah 
na may apat na mga Rak'ah na ito ay gawing dalawang Rak ah lamang. Samakatuwid isagawa ang 
Salaah sa Dhuhr, 'Asr at 'Isha’ na tig-dadalawang Rak'ah sa halip na apat na Rak'ah, maliban kung 
kanyang isasagawa ito kasama ng Imam na hindi Musafir, sa gayon kailangan niyang sumunod sa 
Salaah nito at isasagawa niya ang Salaah nang apat na Rak'ah na katulad niya. 

• Itinatagubilin para sa kanya na huwag nang isagawa ang As-Sunan Ar-Rawatib (labing dalawa na 
kusang-loob na pagdarasal) maliban sa Sunnah ng Fajr. 



• Ipinahihintulot para sa kanya na pag-isahin ang Dhuhr at ang 'Asr, ang Maghrib at ang Isha sa 
oras ng isa sa mga ito, lalung-lalo na kung ito ay sa mga sandali ng kanyang paglilipat-lipat at 
paglalakbay bilang kaluwagan, habag at pagpawi ng kahirapan. 




149 



Ang Iyong Salaah 





Ang Iyong Pag-aayuno 



Ipinag-utos ng Allah [bilang tungkulin para] sa mga Muslim 
ang pag-aayuno ng isang buwan sa loob ng isang taon. Ito 
ay ang pinagpalang buwan ng Ramadhan. At ito ay Kanyang 
itinalaga bilang ikaapat na haligi mula sa mga haligi ng Islam. 
Ang Allah ay nagsabi: {O kayong mga naniwala, ang Sawm 
[pag-aayuno] ay itinatagubilin sa inyo tulad ng itinagubilin sa 
mga nauna sa inyo upang sakali kayo ay matakot [sa Allah nang 
may tunay na pagkatakot sa Kanya]. Al-Baqarah (2): 183 



Ang Nilalaman ng Kabanata. 



Ang Kahulugan ng Pag-aayuno 

Ang Kahalagahan ng Pag-aayuno sa Buwan ng Ramadhan 
Ang Wagas na Layunin ng Pag-aayuno 
Ang Kahalagahan ng Pag-aayuno 
Ang Mga Nakasisira sa Pag-aayuno 

Ang taong pinahintulutan ng Allah na itigil ang pag-aayuno 

« Ang May Karamdaman [at Maysakit] 
a Ang Walang Kakayahan 
s Ang Mga Manlalakbay 

a Ang Babaing Dinatnan ng Regia at Panganganak 
a Ang Buntis at Ang Inang Nagpapasuso 

Ang Kusang Pag-aayuno 

Ang Pagdiriwang ng [Eid] Al-Fitr 

s Ano Ang Mga Ipinag-uutos sa Araw ng Eid? 



Ang Iyong Pag-aayuno 



Ang Pag-aayuno sa Buwan ng Ramadhan 



Ang Kahulugan ng Pag-aayuno: 




Ang Kahulugan ng Pag-aayuno sa Islam: Ito 
ay isang uri ng Ibaadah [o gawaing pagsamba] 
sa Allah sa pamamagitan ng pagpigil at pag- 
iwas mula sa pagkain, inumin, pakikipagtalik 
at sa iba pang nakasisira sa pag-aayuno Simula 
sa pagsapit ng Fajr (madaling araw) - ito ay 
ang pagtawag ng Adhan sa madaling araw - 
hanggang sa paglubog ng araw - at ito ay ang 
oras ng pagtawag ng Adhan sa Maghrib. 



> Ang Kabutihan ng Buwan ng 
Ramadhan 



Ang buwan ng Ramadhan ay ikasiyam na buwan 
sa mga lunar na buwan ng Islamikong Kalendaryo, 
at ito ang pinakamainam sa mga buwan ng taon. 
Itinangi ng Allah dito ang maraming kabutihan 
bukod sa iba pang mga buwan, at ang ilan sa mga 
naturang kabutihan nito ay: 

■-j Ito ang buwan na itinangi ng Allah dahil sa 
kapahayagan ng pinakadakila at pinakamarangal 
mula sa mga Banal na Kasulatan: ang Qur’an. 
Ang Allah ay nagsabi: {Buwan ng Ramadhan 
[nang] ipinahayag ang Qur’an, [ito ay 
nagsisilbing] patnubay para sa sangkatauhan 
at [bilang] mga malilinaw na katibayan ng 
patnubay at pamantayan [sa pagitan ng wasto at 
mali]. Kaya, sinuman sa inyo ang nakatanaw sa 
[bagong buwan ng] buwan [ng Ramadhan], siya 
ay nararapat na mag-ayuno}. Al-Baqarah (2): 185 

Sinabi ng Propeta % : «Kapag sumapit ang 
Ramadhan, binubuksan ang mga pintuan 
ng Paraiso at isinasara ang mga pintuan ng 



Impiyemo at ikinakadena ang mga demonyo». 
(Al-Bukhari: 3103 - Muslim: 1079), tunay na 
inihanda ng Allah para sa Kanyang mga alipin 
ang pagsalubong dito sa pamamagitan ng 
pagpapatupad sa mga gawaing Kanyang ipinag- 
uutos at pag-iwas sa mga ipinagbabawal Niya. 

j Na sinuman ang nag-ayuno sa maghapon nito 
at nagsagawa ng mga pagdarasal sa bawa’t 
gabi ng buwan nito, patatawarin sa kanya 
ang mga nauna niyang kasalanan. Sinabi 
ng Propeta M : «Sinuman ang nag-ayuno sa 
Ramadhan nang may paniniwala at pag-asang 
pagpalain ay patatawarin sa kanya ang mga 
nauna niyang kasalanan». (Al-Bukhari: 1910 - 
Muslim: 760). At sinabi pa niya M : «Sinuman 
ang nagtaguyod ng Ramadhan nang may 
paniniwala at pag-asang pagpalain ay 
patatawarin sa kanya ang mga nauna niyang 
kasalanan». (Al-Bukhari: 1905- Muslim: 759) 

H Na naririto ang pinakadakila sa lahat ng mga 
gabi ng buong taon: ang Laylatul Qadr (ang 
Dakilang Gabi o ang Gabi ng Kapasiyahan), 
na ipinabatid ng Allah sa Kanyang Aklat na 
ang isang nagagawang mabuting gawa rito 
ay higit na mabuti kaysa sa isang nagawa sa 
maraming panahon. Siya ay nagsabi: {Ang 
Laylatul Qadr ay higit na mabuti kaysa sa isang 
libong buwan}. Al-Qadr (97): 3, kaya sinuman 
ang nagtaguyod nito nang may paniniwala at 
pag-asang pagpalain, patatawarin sa kanya 
ang mga nauna niyang kasalanan, at ito ay sa 
gabi ng lulling sampung gabi ng Ramadhan 
at walang sinuman ang nakakaalam nang may 
katiyakan sa takdang oras nito. 



152 





> Ang Wagas na Layunin sa Pag-aayuno 



Ipinag-utos ng Allah [bilang tungkulin para sa 
mga Muslim] ang pag-aayuno sa maraming mga 
layunin at iba’t ibang dahilan sa relihiyon at sa 
mundong ito. At ang mga ilan dito: 

l||l Ang pagkakaroon ng tunay na takot sa 
Dakilang Allah: 

Ang pag-aayuno ay isang Ibaadah (pagsamba) na 
nagbibigay-daan ng pagpapalapit ng isang Muslim 
sa kanyang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang 
pagtalikod sa kanyang mga kinahuhumalingan 
at pagpigil sa kanyang mga pagnanasa, at upang 
kanyang masanay ang sarili sa kabanalan sapagka’t 
kanyang nababatid na ito ay ganap na nakikita 
ng Allah sa lahat ng lugar at panahon, gay undin 
ang kanyang panloob at panlabas. At dahil dito 
ang Allah, ang Maluwalhati ay nagsasabi: {O 
kayong mga naniwala, ang Sawm [pag-aayuno] ay 
itinatagubilin sa inyo tulad ng itinagubilin sa mga 
nauna sa inyo upang sakali kayo ay matakot [sa 
Allah nang may tunay na pagkatakot sa Kanya].} 
Surah Al-Baqarah (2): 1 83 

0 Pagsasanay sa pag-iwas [at pagtalikod] mula 
sa mga pagkakasala at mga gawaing masama: 

Kaya kapag nakayanan ng isang nag-aayuno ang 
pagpigil sa mga ipinahihintulot bilang pagpapatupad 
sa Kautusan ng Allah, tiyak na siya ay higit na may 
kakayahan sa pagpigil sa kanyang mga pagnanasa 
mula sa mga pagkakasala at kasalanan, at pagpigil 
sa mga hangganan ng Allah at di-pagmamalabis 
sa kasinungalingan (kasamaan). Sinabi niya M : 
«Sinumang hindi lumisan mula sa mga salitang 
kasinungalingan at sa paggawa nito. Samakatuwid, 
hindi kailangan ng Allah na kanyang lisanin ang 
kanyang pagkain at inumin». (Al-Bukhari: 1804). Ibig 
sabihin, sinumang hindi tumigil sa kasinungalingan 



maging sa salita at gawa, tunay na hindi niya 
napatunayan ang mahalagang layon ng pag-aayuno. 

Pag-alaala sa mga nangangailangan [o ka- 
pus-palad] at naghihimok sa atin ng pagda- 
may at pagtulong sa kanila: 

At sapagka’t ang nag-aayunong tao ay nakararanas 
ng matinding kakulangan, ng gutom at uhaw, ito ay 
naghahatid sa kanya upang kanyang maramdaman 
kahit pansamatala lamang ang matinding bunga 
ng gayong kahirapan na nararanas ng mga tunay 
na naghihikahos mula sa mga pangunahing 
pangangailangan ng buhay sa mahabang panahon. 
Ito ay nagbibigay paalaala ng isang tao tungkol sa 
tunay na kalagayan ng kanyang mga kapatid na 
dumaranas ng dalawang mahihirap at mapapait na 
kalagayan, ang gutom at ang uhaw, kaya siya ay 
magsisikap na makapag-abot sa kanila ng anumang 
tulong upang maibsan ang hirap ng buhay. 




> Ang isang nag-aayuno ay may dalawang 
pagkakataong makaranas ng kasiyahan: Ito ang 
kanyang kasiyahan sa pagkain sa oras ng Iftar 
(pagkain pagkaraan ng kanyang maghapong pag- 
aayuno) at ang kanyang kasiyahan sa sandaling 
makaharap niya ang kanyang Panginoon (Allah). 



i 





Ang Iyong Pag-aayuno 



> Ang Kabutihan ng Pag-aaynno 



Sa pag-aayuno ay mayroong maraming kabuti- 
han ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod: 





Na ang sinumang mag-ayuno sa buwan ng 
Ramadhan nang may paniniwala sa Allah at 
bilang pagsunod sa Kanyang mga kautusan 
at nakatitiyak sa gantimpala ng Allah sa 
kabilang buhay, na patatawarin ang kanyang 
mga naunang kasalanan. Tulad ng sinabi niya 
M ’• «Sinuman ang nag-ayuno sa buwan ng 
Ramadhan nang may paniniwala at pag-asang 
pagpalain, patatawarin sa kanya ang mga 
nauna niyang kasalanan». (Al-Bukhari: 1910 - 



Muslim: 760). 



I Katotohanang ang nag-aayuno ay makarara- 
“ nas ng labis na kaligayahan sa Kabilang bu- 
hay nang dahil sa mga tatamuhing gantimpala 
at ang kali gay ahang kanyang tatamasahin ng 
dahil sa kanyang pag-aayuno. Tulad ng sinabi 
niya M : «Ang isang nag-aayuno ay mayroong 
dalawang kasiyahan: kasiyahan sa sandaling 
siya ay kakain ng kanyang Iftar (hapunan 
pagkaraan ng pag-aayuno), at ang kasiyahan 
sa sandaling makakaharap niya ang kanyang 
Panginoon [sa kabilang buhay]». (Al-Bukhari: 
1805 -Muslim: 1151) 

Katotohanang mayroon sa Paraiso na isang 
pintuan na tinatawag na Al-Rayyan, walang 
nakakapasok dito maliban sa mga nag-aayuno. 
Siya M ay nagsabi: «Katotohanang mayroon sa 
Paraiso na isang pintuan na tinatawag na Al- 
Rayyan na papasok dito ang mga nag-aayuno 
sa Araw ng Pagkabuhay na Muli, walang 
makakapasok dito na sinuman maliban sa 
kanila. Sasabihin: Nasaan ang mga nagsipag- 
ayuno? Kaya si la ay magsisitindig, walang 
makakapasok dito na sinuman maliban sa 



kanila, at kapag sila ay nakapasok na rito, ito ay 
isasara, kaya wala nang makakapasok pa rito 
na sinuman)). (Al-Bukhari: 1797 -Muslim: 1152) 

I Katotohanang bawat gawaing pagsamba ay 
u mayroong nakalaang gantimpala maliban 
sa pag-aayuno na ang Allah ay magbibigay 
ng masaganang gantimpala para sa mga 
nag-ayuno bilang paggawad sa kanila ng 
Kanyang walang hanggang habag at biyaya. 
Kaya sinuman ang magtatamo ng kanyang 
kabayaran at gantimpala mula sa Kanya ay 
balitaan nang nakasisiya tungkol sa mga 
inilaan sa kanya ng Allah. Siya M ay nagsabi 
na sinabi ng Allah: «Lahat ng gawain ng anak 
ni Adam ay para sa kanilang sarili maliban sa 
pag-aayuno, sapagka’t ito ay para sa Akin kaya 
Ako ang maggagawad nito ng gantimpala)). 
(Al-Bukhari: 1805 -Muslim: 1151) 




> Ang buwan ng Ramadhan ang ikasiyain na buwan 
sa mga lunar na buwan sa islaniikong kalendarvo. 



154 





> Ang Mga Bagay na Nakasisira sa Pag-aayuno 



At ito ay ang mga bagay na kailangang iwasan ng 
isang nag-aayuno, sapagka’t ang mga ito ay naka- 
sisira sa pag-aayuno. Ito ay ang mga sumusunod: 

Ang pagkain at pag-inom. Ang Kataas-taa- 
sang (Allah) ay nagsabi: {At magsikain kayo at 
magsiinom hanggang ang puting hibla [o sinag] 
ng bukang liwayway ay imaging malinaw kaya 
inyong buuin ang pag-aayuno hanggang sa gabi 
[pagsapit ng takip-silim] } . Surah Al-Baqarah (2): 1 87 

At sinuman ang kumain o uminom sanhi ng 
pagkalimot, magkagayunman ang kanyang 
pag-aayuno ay buo [hindi pa rin nawalan ng 
saysay] at hindi itinuturing [ang pagkalimot] 
bilang kasalanan. Tulad ng sinabi ng Propeta 
M • «Sinuman ang nakalimot habang siya ay 
nag-aayuno, siya ay napakain o napainum. 
Magkagayun, nararapat niyang ipagpatuloy ang 
kanyang pag-aayuno, sapagka’t siya [sa gayong 
pagkakataon] ay pinakain ng Allah at pinainom». 
(Al-Bukhari: 1831 -Muslim: 1155). 

Ang anumang nakakatumbas ng pagkain 
at pag-inum, at ang halimbawa nito ay 
ang mga sumusunod: 

• Ang mga iniiniksyong likidong katumbas na 
pagkaing pampalusog (nutrient solution) at 
pagkaing itinuturok na umaabot sa katawan 
upang punuan ang mga pagkukulang nito sa 
mineral at bitamina. Kaya ito ay tumatayong 
katumbas ng pagkain at inumin. 

• Ang pagsasalin ng dugo sa pasyenteng may 
karamdaman na tumatanggap ng dugo at ang 
isang bahagi nito; sapagka’t ang dugo ang 
kumakalat at lumalaganap sa isang bahagi 
ng katawan ng pasyente, ito ay nagdadala ng 
hangin at pagkain sa buong katawan kaya ito 
ay nakakatulad ng isang kumakain at umiinom. 



• Ang paninigarilyo sa iba’t ibang pamamaraan 
at uri nito, tunay na ito ay nakasisira sa pag- 
aayuno, sapagka’t binibigyan nito ng lason 
ang katawan sa pamamagitan ng paglanghap 
ng usok. 

||^ Ang pakikipagtalik sa pamamagitan ng pag- 
pasok ng ari ng lalaki sa ari ng babae, imaging 
nilabasan ng semilya ang lalaki o hindi. 

^^Ang paglabas ng semilya sa sarili niyang 
kagustuhan sa pamamagitan ng pagyakap o 
paglalaro ng kanyang sariling ari, at ng na- 
kakatulad pa nito. 

Samantala, ang panaginip na may mga na- 
kaaantig na pagnanasa [wet dreams] na nagbunga 
ng paglabas ng orgasmo, ito ay hindi nakasisira. 

At ipinahihintulot sa lalaki ang paghalik sa 
kanyang asawa at ng nakakatulad nito, kung 
nababatid niyang may kakayahang siyang pigilin 
ang sarili, upang hindi mahulog sa pakikipagtalik. 

Ang sadyang pagsusuka, samantalang 
ang hindi sinadyang pagsusuka ay hindi 
nakasisira ng pag-aayuno. Sinabi niya M : « 
Ang sinumang nagsuka nang hindi sinasadya 
habang siya ay nag-aayuno, magkagayon siya 
ay walang pananagutang ulitin ito [bilang 
kabayaran], datapuwa’t ang sinumang sinadya 
ang pagsusuka, samakatuwid tungkulin niyang 
magbayad». (At-Tirmidi: 720 -Abu Daud: 2380) 

jg* Paglabas ng dugo sanhi ng pagreregla o 

^^pagdurugo anumang oras o bahagi ng ma- 
ghapon kapag ang naturang pagdurugo ay 
nagsimula. Anumang oras na ang gayong 
pagdurugo ay nagsimula, imaging ito man 
ay nagsimula bago magtakip-silim, katoto- 
hanang ang pag-aayuno ng isang babae ay 




155 



Ang Iyong Pag-aayuno 





Ang Iyong Pag-aayuno 



nawalan ng saysay, batay sa sinabi ng Propeta M : «Hindi baga kapag siya ay dinatnan ng regia, 
siya ay hindi magdarasal at hindi mag-aayuno». (Al-Bukhari: 1850) 

Samantalang ang dugo na lumalabas sa babae sanhi ng karaniwang karamdaman, bukod sa buwanang 
pagreregla at pagdurugo sanhi ng panganganak, ito ay hindi nakapipigil sa pag-aayuno. 



> Si no ang pinahintulutan ng Allah na itigil ang pag-aayuno 



Nagbigay ng pahintulot ang Allah sa ilang mga uri ng tao upang maaari nilang itigil ang pag-aayuno sa 
Ramadhan bilang pagpapagaan, habag at pagpapaluwag sa kanila. Sila ay ang mga sumusunod na babanggitin: 



Ang may sakit o karamdaman na maaaring 
lumala ang sakit kung ipagpapatuloy ang pag- 
aayuno. Kaya maaari niyang ipagliban ang 
kanyang pag-aayuno, datapuwa’t kailangan 
niyang bayaran ito pagkatapos ng Ramadhan. 



Ang walang kakayahan sa pag-aayuno 
dahil sa katandaan at karamdaman na walang 
pag-asang malunasan, sa gay on maaari 
niyang itigil ang pag-aayuno, datapuwa’t 
kailangan niyang magpakain sa bawat araw 
ng isang mahirap, ibibigay nito sa kanya ang 
katumbas ng isang kilo at kalahati mula sa 
pangunahing pagkain ng bansa. 



Ang naglalakbay sa panahon ng kanyang 
paglalakbay at sa pansamantala niyang pagtigil na 
bababa sa apat na araw, sa gayon maaari niyang 
itigil ang pag-aayuno, datapuwa’t kailangan niyang 
bayaran ito pagkatapos ng Ramadhan. Ang Kataas- 
taasang (Allah) ay nagsabi: {Nguni’t sinuman ang 
may karamdaman o nasa paglalakbay, ang katumbas 
na bilang ng araw ng pag-aayuno sa ibang araw 
ay dapat tuparin [bilang kabayaran ng pagliban], 
Hangad ng Allah na ito ay gawing magaan para sa 
inyo at hindi Niya hangaring ito ay gawing mahirap 
para sa inyo.} Al-Baqarah: (2): 185 



4 


Ang dinatnan ng dugo sanhi ng pagreregla 
o panganganak. ipinagbabawal sa kanila 
ang pag-aayuno at hindi ito matatanggap sa 
kanila, datapuwa’t kailangan nilang bayaran 
ito pagkatapos ng Ramadhan (Tingnan ang 
pahina:! 10). 




5 


Ang nagbubuntis at nagpapasuso, kung 
sila ay nangangamba para sa kanilang sarili o 
sa bata, magkagayon, kailangan nilang itigil 
ang pag-aayuno, datapuwa’t nararapat nilang 
bayaran ang [bilang ng] araw na kanilang 
ipinagpaliban. 




156 






Ano ang Hatol sa Isang Muslim na Itinigil ang Kanyang Pag-aayuno sa Ramadhan? 
Ang pagtigil sa pag-aayuno nang walang makatuwirang dahilan ay isang malaking kasalanan na nag- 



papahiwatig ng pagsuway sa Dakilang Allah. Samakatuwid, ito ay nangangailangan para sa kanya ng 
pagsisisi at pagbabalik-loob sa Allah dahil sa kanyang nagawang malaking kasalanan at kanyang pag- 
suway sa kautusan ng Tagapaglikha, at ipinag-uutos para sa kanya ang pagbabayad sa araw na iyon 
lamang, maliban kung ang dahilan ng kanyang pagtigil ay dahil sa kanyang pakikipagtalik sa araw 
ng Ramadhan, sa gayon babayaran niya ang araw na iyon at bukod doon ay tungkulin pa niyang mag- 
bayad-sala sa naturang pagkakasala sa pamamagitan ng pagpapalaya ng isang alipin - ibig sabihin nito 
ay sa pamamagitan ng pagtubos sa isang alipin na Muslim (sa kamay ng mga kaaway) at pagkatapos ay 
kanyang palalayain ito. Sapagka’t binibigyang-diin ng Islam ang kahalagahan ng pagpapalaya sa isang 
tao mula sa pagiging alipin sa lahat ng pagkakataon, datapuwa’t kapag wala siyang natagpuang alipin 
tulad ng panahon ngayon, siya ay nararapat mag-aayuno ng dalawang buwan na magkakasunod, at kung 
hindi niya kaya, magkagayon siya ay nararapat magpapakain ng animnapung mahihirap. 




> Ang Mga Kusang-loob na Pag-aayuno 



Ipinag-utos ng Allah ang mag-ayuno ng isang 
buwan sa loob ng isang taon [i.e Ramadhan 
bilang tungkulin], nguni’t Siya ay naghihimok 
ng kusang-loob na pag-aayuno [hindi obligado] 
sa iba pang mga araw sa sinumang matatagpuang 
may kakayahan sa kanyang sarili at hangarin 
rito bilang pagnanais ng karagdagang pabuya 
at gantimpala, ang ilan sa mga araw na ito ay 
binabanggit sa ibaba: 

Ang Araw ng 'Ashura’ at isang araw sa 
unahan nito o sa hulihan nito. Ang Araw 
ng 'Ashura’ ay siyang ikasampung araw sa 
buwan ng Muharram - ang unang buwan 
ng Islamikong Kalendaryo. Ito ang araw na 
iniligtas ng Allah ang Kanyang Propetang si 
Musa (Moises) mula kay Fir'aun (Paraon) at 
Kanyang nilunod si Paraon kasama ang mga 
kawal nito. Kaya pinag-aayunuhan ito ng 
isang Muslim bilang tanda ng pasasalamat 
sa Allah sa Kanyang pagkaligtas kay 
Moises at bilang pagsunod natin sa ating 
Propeta (Muhammad M) nang kanyang pag- 
ayunuhan ito at kanyang sinabi: «Inyong 



pag-ayunuhan ito ng isang araw sa unahan 
nito o ng isang araw sa hulihan nito». (Ahmad: 
2 1 54 ), at nang tanungin siya M tungkol sa pag- 
aayuno niya rito, siya ay nagsabi: «Pinapawi 
nito ang [mga nagawang kasalanan ng] 
nakaraang taon». (Muslim: 1 162) 

@ Ang Araw ng ' Arafah. Ito ay ang ikasiyam 
na araw sa buwan ng Dhul Hijjah, ang 
ikalabing dalawang buwan sa Islamikong 
Kalendaryo. Sa araw na ito ay nagtitipun- 
tipon ang mga nagsasagawa ng Hajj 
sa Tahanan ng Allah sa 'Arafah, na 
nananalangin sa Allah at nagsusumamo 
sa Kanya. Ito ang siyang pinakamainam sa 
lahat ng mga araw ng taon. At itinatagubilin 
din para sa mga hindi nagsasagawa ng 
Hajj ang pag-aayuno rito, sapagka’t nang 
tanungin siya M tungkol sa kabautihan ng 
pag-aayuno sa araw ng Arafah, siya ay 
nagsabi: «Pinawawalang-sala nito ang mga 
kasalanang nagawa ng nakaraang taon at 
ng SUSlinod». (Muslim: 1162) 



157 



Ang Iyong Pag-aayuno 




Ang Iyong Pag-aayuno 




0 Ang Anim na Araw sa Shawwal. Ang Shawwal ay siyang ikasampung buwan ng taon. Siya M ay 
nagsabi: «Sinuman ang nag-ayuno sa Ramadhan at pagkaraan ay kanyang sinundan ito ng anim na 
araw na pag-aayuno sa Shawwal, siya ay tila nag-ayuno ng isang taon». (Muslim: 1164) 



> Ang Pinagpalang Eidul Fitr 



Ang mga Eid (pagdiriwang) ay kabilang sa mga malilinaw na sagisag ng pananampalataya [ng Islam]. 
Nang dumating ang Propeta M sa Madinah at kanyang makita yaong mga Muslim na taga Madinah na 
tinawag na Ansar- na nagsisipaglaro at nagsisipagsaya sa dalawang araw sa loob ng isang taon, siya ay 
nagtanong: «Ano ang dalawang araw na ito»? Sila ay nagsabi: Kami ay dating naglalaro [o nagsasaya] 
rito sa panahon ng Jahiliyah [panahong wala pa ang Islam], at ang Sugo ng Allah M ay nagsabi: 
«Katotohanan [ang inyong pagsasayang] ito ay pinalitan sa inyo ng Allah nang higit na mainam kaysa 
rito: ang araw ng (Eid o pagdiriwang ng) Adha at ang araw ng (Eid o pagdiriwang ng) Fitr». (Abu Daud: 
1134), at sinabi niya M bilang pagpapaliwanag na ang mga pagdiriwang ang siyang mga sagisag ng mga 
relihiyon [o pananampalataya]: «Katotohanang sa bawa’t pamayanan ay may sari 1 ing pagdiriwang, at 
ito ang ating Eid (pagdiriwang))). (Al-Bukhari: 909 - Muslim: 892) 



Ang Mga Eid (Pagdiriwang) sa Islam: 

Ang Eid sa Islam ay araw ng pagdiriwang at 
pagsasaya dahil sa ganap na pagsasakatuparan 
ng Ibaadah (gawaing pagsamba) bilang tanda 
ng pasasalamat sa Dakilang Allah sa paggawad 
ng Kanyang patnubay at Kanyang paggabay sa 
mga naturang Ibaadah. Itinatagubilin dito ang 
pagbibigay ng kasiyahan sa puso ng mga tao sa 
pamamagitan ng pagsusuot ng pinakamagandang 
kasuutan at pagmamagandang-loob sa mga 
nangangailangan, at pagsasaya sa mga paraang 
ipinahihintulot, tulad ng mga pagdiriwang 
at paligsahan ng paggawa ng mga kasiyahan 
sa lahat at kanilang pag-aalaala sa biyayang 
ipinagkaloob sa kanila ng Dakilang Allah. 

Ang Mga Eid (Pagdiriwang) ng Mga 
Muslim: 

Ang mga Muslim ay mayroon Iamang dalawang 
Eid (pagdiriwang) na kanilang idinaraos sa 
loob ng isang taon, at hindi ipinahihintulot para 
sa kanila na magtakda ng isang [karagdagang] 



araw na maaaring ituring ng mga tao bilang Eid 
maliban sa dalawang ito, at ito ay ang Eidul Fitr 
na ipinagdiriwang sa ika-1 araw ng buwan ng 
Shawwal, at ang Eidul Adha na ipinagdiriwang sa 
pagsapit ng ika-1 0 araw ng buwan ng Dhul Hijjah. 




158 





Ang [Pagdiriwang] Eidul Fitr: 

Ito ay ang ika-1 araw ng buwan ng Shawwal — ang ikasampung buwan ng Kalendaryong Hijri, 
dumarating ito pagkatapos ng lulling gabi ng buwan ng Ramadhan. Ito ay tinawag na Eidul Fitr, sa 
dahilang ang mga tao ay nag-aalay ng pagsamba sa Allah sa pamamagitan ng pagtigil ng pag-aayuno 
sa araw na ito, tulad ng kanilang pagsagawa ng pagsamba sa Allah sa pamamagitan ng pag-aayuno sa 
Ramadhan. Sila ay nagdaraos ng pagdiriwang [o ng Eid] bilang tanda ng pasasalamat sa Dakilang Allah 
sa Kanyang pagkakaloob sa kanila ng lahat ng biyaya at kagandahang-loob na kung saan ay Kanyang 
ginawang madali para sa kanila ang pag-aayuno upang kanilang mabuo nang ganap ang pagsasakatuparan 
ng pag-aayuno sa pinagpalang buwan ng Ramadhan. Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: 

{(At hindi lamang iyon), bagkus [hangad Niya] para sa inyo na buuin ang mga itinakdang araw [ng 
pag-aayuno] at upang inyong dakilain ang Allah para sa anumang Kanyang ipinatnubay sa inyo at upang 
sakali kayo ay [matutong] magpasalamat [sa Kanya]}. Surah Al-Baqarah (2): 185 



Ano Ang Mga Itinatagubilin Para sa Araw 
ng Eid? 

Ang pagsasagawa ng Salaatul Eid 
(pagdarasal sa Eid): Ito ay isang Salaah 
(pagdarasal) na pinahahalagahan ng Islam at 
inaanyayahan athinihimok ang mga Muslim 
na lumabas upang isagawa ito kasama ng 
mga kababaihan at ng mga bata. Ang oras 
nito ay nagsisimula sa [sandaling] tumaas 
ang [sinag ng] araw na kasing haba ng sibat 
matapos sumikat ang araw hanggang ito ay 
lumihis sa katanghaliang tapat. 

Ang pamamaraan nito: Ang Salatul Eid 
(pagdarasal sa Eid) ay binubuo ng dalawang rak'ah 
(yunit), binibigkas ng Imam nang malakas ang 
kanyang pagbabasa sa dalawang ito, at pagkaraan 
ay tumatalakay ng dalawang sermon pagkatapos 
ng pagdarasal, at itinatagubilin sa Salatul Eid ang 
pagdaragdag ng Takbir (pagbigkas ng Allaahu 
Akbar) sa Simula ng bawa’t rak'ah, kaya siya 
ay magbibigkas ng Allaahu Akbar (ang Allah ay 
Dakila) sa unang rak'ah bago bumigkas ng anim na 
Takbir bukod sa Takbiratul Ihram (ang panimulang 
Takbir), at sa ikalawang ra’kah ay magbibigkas ng 
limang Takbir bukod sa [pagbigkas ng] Takbir ng 
pagtayo mula sa pagkakapatirapa. 





159 



Ang lyong Pag-aayuno 





Ang Iyong Pag-aayuno 




Ang Zakatul Fitr (Ang kawanggawa 
pagkatapos ng Ramadhan): Katotohanang 
ipinag-utos ng Allah [bilang tungkulin] 
para sa sinumang nagtataglay ng labis 
mu la sa kanyang mga pangangailangan 
sa Araw ng Eid at ng gabi nito tulad ng 
pagkain na kanyang ipamamahagi sa sukat 
ng isang saa' (3 kilo) mula sa pagkain 
ng mamamayan ng isang bansa, tulad ng 
bigas o trigo, o tamr (bungang datiles) para 
sa mga dukha at mahihirap na mga Muslim 
upang wala nang mangangailangan dito sa 
Araw ng Eid. 



Ang oras nito: Magsisimula sa Maghrib 
(paglubog ng araw) sa lulling araw ng Ramadhan 
hanggang sa isagawa na ang Salatul Eid (pagdarasal 
sa Eid), at maaari din naman na ipamahagi ito nang 
maaga bago ang Eid nang isang gabi o dalawang 
gabi. 



At ang sukat nito ay isang Saa' mula sa 
pangunahing pagkain ng mamamayan ng isang 
bansa, tulad ng trigo o bigas, datiles o ng nakakatulad 
nito. At ang Saa' ay sinusukat sa takalan, nguni’t 
ang pagsusukat nito sa pamamagitan ng timbang ay 
mas madaling iakma sa makabagong pamantayan, 
at ito ay tumutumbas sa timbang na halos tatlong 
kilo. 



At ipinag-uutos para sa kanyang sarili [bilang 
tungkulin] at para sa lahat ng nakaugnay sa kanya, 
tulad ng kanyang asawa at mga anak, at para sa mga 
sanggol na nasa sinapupunan ng ina, samakatuwid 
ipamamahagi ito para sa bawa’t isang tao ang isang 
Saa' - ibig sabihin ay katumbas halos ng 3 kilo, 
mula sa pagkain ng isang bansa. 



At ito ay tunay na itinagubilin ng Sugo ng 
Allah M «Bilang pagpapadalisay ng isang nag- 
aayuno mula sa (mga nagawa niyang) walang 
kabuluhang pananalita habang siya ay nasa oras 



ng pag-aayuno, at bilang pagpapakain sa mga 
mahihirap. Kaya sinuman ang nagbigay nito 
bago ang Salaah (pagdarasal), samakatuwid ito 
ay isang katanggap-tanggap na Zakah (katun- 
gkulang kawanggawa), datapuwa’t sinuman ang 
nagbigay nito pagkatapos na ng Salaah, ito ay 
magiging isa lamang karaniwang Sadaqah (hindi 
katungkulang kawanggawa)». (Abu Daud: 1609) 




160 






Ipinag-utos na palaganapin ang kaligayahan 
at pagsasaya sa buong pamilya, maging 
maliit man o malaki, lalaki man o babae 
sa lahat ng ipinahihintulot na paraan 
ng pagsasaya at pagdiriwang, kabilang 
na ang pagsusuot ng pinakamaganda at 
pinakamagarang damit, at ang pagsamba 
sa Allah sa pamamagitan ng Iftar (pagtigil 
sa pag-aayuno) sa araw na ito at pagkain sa 
maghapon, at dahil dito ipinagbabawal ang 
pag-aayuno sa Eid. 




Ipinag-utos ang pagpupuri at pagdakila 
sa Allah sa gabi ng Eid (kinabukasan ay 
Eid) at sa paglabas patungo sa Salatul Eid 
(pagdarasal para sa Eid), at magpatuloy 
sa pagsasagawa nito [ng pagpupuri at 
pagdakila sa Allah] hanggang lumitaw 
ang Imam para sa pagdarasal ng Eid 
bilang pagpapahayag ng kasiyahan dahil 
sa ganap ng nagampanan ang pag-aayuno 
sa pinagpalang Ramadhan at bilang 
pasasalamat sa Biyaya ng Allah sa atin at 
pagpapatnubay Niya sa atin sa pag-aayuno. 
Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: 
{Bagkus upang inyong magampanan nang 
ganap ang mga itinakdang araw, at inyong 
purihin at dakilain ang Allah sa mga 
ipinagkaloob Niyang patnubay sa inyo at 
upang kayo ay matutong magpasalamat (sa 
Kanya)}. Surah Al-Baqarah (2): 185 

Ang pamamaraan ng Takbir (Pagpuri at 
pagdakila sa Allah): Allaahu Akbar Allaahu 
Akbar, Laa ilaaha illallaah, Allaahu Akbar Allaahu 
Akbar wa lillaahil hamd (ang Allah ay Dakila, ang 
Allah ay Dakila, walang Diyos na dapat sambahin 
maliban sa Allah, ang Allah ay Dakila, ang Allah 
ay Dakila at para sa Allah lamang ang mga papuri). 

At binibigkas din ang: Allaahu akbar kabiran, 
walhamdu lillaahi kathiran, wa subhaanallaahi 
bukratan wa asila (ang Allah ay Dakila, at sa Allah 
[nararapat] ang maraming papuri at pasasalamat, 
at sa Allah [nauukol] ang pagluwalhati sa umaga 
at sa hapon). 

At itinakda [bilang tagubilin] dito ang 
pagpapataas ng tinig ng mga kalalakihan sa 
pamamaraang hindi makakapinsala sa mga tao at 
hindi rin makabubulahaw sa kanila, samantalang 
ang mga kababaihan naman ay [nararapat na] 
ibaba ang kanilang mga tinig. 




161 



Ang Iyong Pag-aayuno 







Ang Zakaah (takdang kawanggawa) ay ipinag-utos ng Allah 
[bilang isang tungkulin para sa mga Muslim], at ito ay Kanyang 
itinakda bilang ikatlong haligi mula sa mga haligi ng Islam, 
at Kanyang pinaghandaan ng matinding kaparusahan ang 
sinumang magtakwil [at magkait] nito, at Kanyang pinag-ugnay 
ang [diwa ng] pagkakapatiran sa pagitan ng mga Muslim sa 
pamamagitan ng pagsisisi, pagsasagawa ng Salaah (pagdarasal) 
at pagbibigay ng Zakaah, tulad ng sinabi ng Kataas-taasang 
Allah: {Subali’t kung sila’y magsisi, magsagawa ng pagdarasal 
at magbigay ng Zakaah, magkagayon, si la ay inyong mga 
kapatid sa relihiyon.} At-Taubah (9): 1 1 

At sinabi niya M : «Ang Islam ay itinayo batay sa lima ... ang 
pagsasagawa ng Salaah at ang pagbibigay ng Zakaah». (Al- 
Bukhari: 8 - Muslim: 16) 



Ang Nilalaman ng Kabanata: 



Ang Mga Layunin sa Zakaah (Takdang Kawanggawa) 

Ang Mga Kayamanan na Kinakailangang patawan ng 
Takdang Zakaah: 

■ Ang Ginto at Pilak 
« Ang Mga Ari-arian at Salaping Papel 
a Ang Mga Paninda Para sa Kalakalan 
a Ang Mga Yamang-lupa. 

» Ang Mga Yamang-Hayupan (tulad ng kamelyo, baka at tupa) 

Kanino Nararapat ibinibigay [at ipamahagi] ang Zakaah? 




Ang Iyong Zakaah 



Az-Zakaah (ang Takdang Kawanggawa) 



Ang Mga Layunin ng Zakaah (Takdang 
Kawanggawa): 



Ipinag-utos ng Allah ang pagbabayad [at 
pamamahagi ng| Zakaah sa mga Muslim 
para sa mga natatangi [at dakilang] layunin. 
Magbabanggit tayo ng ilan sa mga ito: 




Tunay na ang pagmamahal sa kayamanan ay 
isang ugaling likas na taglay ng tao upang siya 
ay maging lubhang mahigpit sa pangangalaga 
at bigyan ng higit na pagmamalasakit dito. 
Kaya itinakda ng batas ng Islam [bilang 
tungkulin] ang pagbibigay [at pamamahagi] 
ng Zakaah bilang pagpapadalisay sa sarili mula 
sa karamutan at kagahaman, at pinapawi nito 
ang pagmamahal sa mundo at ang labis na 
pagkahumaling sa mga karangyaan [o palamuti] 
nito. Ang Allah ay nagsabi: {“Kumuha ka 
ng kawanggawa [Sadaqah] mula sa kanilang 
yaman upang sila ay maging malinis at sila ay 
pagpalain nito}. At-Taubah (9): 103 



JB jj Ang pagbibigay ng Zakaah ay nagpapatunay 
sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasaki- 
tan [o pagdadamayan ng bawat isa], sapagka’t 
ang tao ay likas na nahahatak sa pagmamahal 
sa sinumang nagmagandang loob sa kanya, 
at dahil dito ang mga kasapi ng pamayanang 
Muslim ay namumuhay nang may pagmama- 
halan, pagkakaisa na wari bang mga gusali 
na magkakadikit, nagtutulungan sa isa’t isa, 
at binabawasan nito ang mga magaganap na 
pagnanakaw, pandarambong at [mga pagma- 
malabis at walang kabuluhang] paglulustay. 

H Pinatotohanan nito ang kahulugan ng pagka- 
alipin at tunay na pagpapakumbaba at ganap 
na pagsuko sa Allah bilang Panginoon ng la- 



hat ng nilalang, sa sandaling ipinamamahagi 
ng isang mayaman ang Zakaah ng kanyang 
kayamanan, samakatuwid siya ay tumutupad 
sa Batas ng Allah, sumusunod sa Kanyang 
Kautusan, at ang kanyang pamamahagi nito 
ay tanda ng pasasalamat sa Tagapagkaloob 
ng biyayang ito. {Kung kayo ay tumanaw ng 
utang na loob [o ng pasasalamat], katiyakang 
kayo ay higit Kong dadagdagan (ng Aking 
mga Biyaya)}. Ibrahim (14): 7 



B Sa pamamagitan ng pagbibigay [at pamama- 
hagi] nito, nabibigyan ng katotohanan ang 
konsepto ng panlipunang pangangalaga at 
pagkapantay-pantay na ugnayan sa pagitan 
ng mga uri o pangkat ng tao sa pamayanan, 
kaya sa pamamagitan ng pamamahagi nito sa 
mga may karapatan nito, hindi mananatiling 
nakabunton ang pananalaping yaman sa mga 
natatanging pangkat ng pamayanan upang ka- 
nilang sarilinin ang yamang ito. Ang Allah ay 
nagsasabi: {Upang ito ay hindi maging isang 
kayamanan na nagpapalipat-lipat sa pagitan 
ng mayayaman sa inyo}. Al-Hashr(59): 7 




> Ang pagmamahal sa kayamanan ay isang likas 
na ugali ng tao, at sa katotohanan ang Islam 
ay nag-aanyaya sa pagpapadalisay sa sarili at 
hinihikayat ang tao na huwag magmamalabis sa 
pagkahumaling rito. 



164 



Ano ang mga kayamanan na kinakailangang patawan ng Zakaah? 

Hindi kinakailangang patawan ng Zakaah ang anumang pagmamay-ari ng isang tao na kanyang pan- 
sariling gamit, tulad ng kanyang tinitirahang bahay gaano man kalaki ang pagkakahalaga nito, gayundin 
ang kanyang pansariling gamit na sasakyan kahit gaano man ito kamahal, at gayundin naman ang ka- 
nyang mga damit, pagkain at inumin. 



Ang tanging kinakailangang patawan ng Zakaah na ipinag-utos ng Allah [bilang tungkulin] ay ang 
mga uri ng kayamanan na hindi nabibilang sa kanyang mga pansariling pangangailangang gamit, at ang 
[mga yamang] nagmula sa kalikasan na pinaparami at pinalalago. Tulad ng mga sumusunod: 




• ••••••••••••••••••••••••••••■•■••••••••••••••••a flPPNW 

O Ang ginto at ang pilak na hindi ginagamit sa pananamit at 
palamuti: 

Ito ay hindi pinapatawan ng Zakaah maliban kung ito ay umabot sa takdang 
Nisab [pamantayan o batayan ng sukat na halaga]) at tumagal ito nang buong 
isang lunar na taon [sa kanya], na ang katumbas nito ay 354 na araw. 

At ang Nisab (Pamantayan o Batayang Sukat ng Halaga) ng Zakaah dito 
ay tulad ng mga sumusunod: 

Ang ginto ay halos katumbas ng 85 gramo, at ang pilak ay 595 gramo. 

Kapag ang isang Muslim ay may pag-aari ng ganitong halaga at tumagal 
[sa kanya] ng isang taon, kinailangan niyang ilabas ang Zakaah nito na 2,5%. 




o Ang mga ari-arian at mga salaping papel sa iba’t ibang uri nito, 
maging ito ay nasa kamay niya o nakalagak sa mga banko: 

Ang paglabas sa Zakaah nito: Tinutuos ang Nisab ng mga ari-arian at mga 
salapi ayon sa katumbas nito sa [halaga ng] ginto, kaya kung ito ay umabot sa 
Nisab ng ginto o higit pa rito, ito ay halos 85 gramo sa oras na kinakailangang 
patawan ng Zakaah, at tumagal ang kayamanan ng isang taon habang ito ay 
nasa kanyang pagmamay-ari, kaya kinakailangang ilabas niya rito ang 2,5%. 

Tulad halimbawa: Ang halaga ng ginto ay paiba-iba, kaya kung ipagpapa- 
lagay natin na ang halaga ng isang gramo na ginto sa sandaling kinakailan- 
gang patawan ng Zakaah ay umabot na ng (25) dollar, ang magiging Nisab ng 
kayamanang dapat tuusin tulad ng sumusunod: 

25 (ang halaga ng isang gramo na ginto na nag-iiba-iba) 85 (ang bilang ng 
mga gramo na hindi nag-iiba-iba) = 2125 dollar ang Nisab ng kayamanan. 




Ang Mga Paninda Para sa Kalakalan: 

Ang kahulugan dito ay: Lahat ng inilaan [o inihanda] para 
mula sa mga pinagpuhunan, tulad ng real state, mga gusali, mg 
bahay, o mga paninda tulad ng mga pagkain at mamimili. 

Paano inilalabas ang Zakaah nito: ang pagtutuos sa halaga 
kanyang itinakda para pangangalakal kapag lumipas dito ang 
taon, at ang pagtutuos ay magaganap batay sa [kasalukuyan^ 
pamilihan sa araw na ring iyon na nais niyang magbigay ng 2 
kapag umabot ito sa Nisab ng ari-arian, babayaran niya rito an 
bahagi ng sampu 2,5% bilang Zakaat. 



Ang Mga Yamang-Iupa tulad ng mga ani, mga bunga at mga butil. 




Ang Allah ay nagsabi: {O Kayong mga naniniwala [mga Muslim] 
Gumugol kayo mula sa mga mabubuting bagay na inyong kinita 
(nang marangal), at mula sa mga [biyaya ng] lupa na Aming pina- 
tubo para sa inyo.} Al-Baqarah (2): 267 

At kinakailangang patavvan ng Zakaah ang isang natatanging uri 
ng mga ani at hindi ang lahat nito, sa kondisyon na ito ay umabot sa 
itinakdang sukat ng Batas ng Islam. 

Sa pagsasalang-alang ng mga kalagayan ng tao, ang halaga ng Za- 
kaah ay ipinapataw para sa mga ani ay magkakaiba ayon sa halagang 
ginugol at sa panahong inilaan para sa patubig. 




Ang Zakaah ay nararapat kung ang mga yamang-hayupan 
tulad ng baka, kamelyo at kambing ay malayang nanginginain s* 
pastulan at inaalagaan, at hindi nagkakagastos rito ang may-ari n<; 
damuhang pagkukumpayan upang pakainin. Samakatuwid, kum 
siya ay nagdadala rito ng pakanin sa kabuuan ng taon o higit sa kalahatim 
taon, sa gayon hindi kinakailangang patawan ito ng takdang Zakaah. 

Ang Nisab ng Zakaah nito at dami o halaga ng Zakaah ay maj 
pagkadetalye, maaaring sumangguni sa mga aklat ng Fiqh (tumatalaka) 
sa mga alituntunin). 



Kanino nararapat ibinibigay [at ipamahagi] 
ang Zakaah? 

Inilaravvan [at kinilala) ng Islam ang mga 
karapat-dapat bahaginan [at bigyan) ng 
Zakaah. At ipinahihintulot sa isang Muslim na 
ipamigay ito sa isang uri [mula sa 8 uri taong dapat 
tumanggap] o higit pa mula sa mga uri na ito, o 
ibigay niya ito sa mga butihing institusyon at mga 
samahan na kumakatawan sa pamamahagi nito sa 
mga karapat-dapat tumanggap nito sa mga muslim, 
at ang pinakamainam ay ang ipamamahagi ito sa 
kinaroroonang bansa [na kung saan naninirahan 
ang taong dapat pagbigyan]. 



At ang mga uri ng tao na karapat-dapat 
bahaginan [at tumanggap) ng Zakaah ay ang 
sumusunod: 



D Ang mga dukha at mahihirap, sila yaong ang 
kanilang kinikita ay hindi sapat para makatu- 
gon sa kanilang pangunahing pangangailangan. 




Ang sinumang naglilingkod para sa pa- 
glikom ng Zakaah at pamamahagi nito. 

Ang isang alipin na naghahangad na bilhin 
ang kanyang sariling kalayaan mula sa ka- 
nyang pinaglilingkurang amo, siya ay nara- 
rapat bigyan ng kaukulang tulong mula sa 
Zakaah upang siya ay maging malaya. 



0 Ang sinumang baon sa pagkakautang at 

walang kakayahang magbayad, maging ang 
pagkakautang ay para sa pangkalahatang 
kapakanan, paggawa ng kabutihan sa mga tao 
o sa sarili niyang kapakanan. 



B Ang mga nagpupunyagi [at nakikipagla- 
ban sa Landas ng Allah), sila yaong naki- 
kipaglaban para ipagtanggol ang kanilang 
pananampalataya [Islam] at mga bayan, at 
nasasaklawan din nito ang lahat ng gawain 
sa pagtataguyod at pagpapalaganap ng Islam 
upang mangibabaw ang Salita ng Allah. 




Ang mga malalapit ang puso sa Islam, sila 
ang mga dating di-muslim na yumakap sa 
Islam kamakailan lamang, o ang isang taong 



inaasahan ang pagyakap sa Islam mula sa 
lipon ng mga di-muslim. Ang uring ito ay 
hindi binibigyan mula sa panig ninuman, 
bagkus ito ay tungkulin ng tagapag-alaga sa 
mga Muslim o sa mga nangangalagang ins- 
titusyon na makapagtataguyod ng kanilang 
kapakanan. 

H Ang dayuhang naglalakbay na kinapos ng 

kakayahang gumugol sa gitna ng paglalak- 
bay, kaya siya ay nangangailangan ng sapat 
na salapi upang kanyang maipagpatuloy ang 
paglalakbay, at kahit pa siya ay nagmamay- 
ari ng maraming kayamanan sa kanyang sa- 
riling bayan. 

Ang Allah ay nagpaliwanag [at binanggit ang pa- 
mamaraan ng pagbibigay ng Zakah] sa sinumang 
karapat-dapat tumanggap ng katungkulang Za- 
kah: {Katotohanan, ang kawanggawa ay nakalaan 
lamang para sa mga dukha at maralita at sa mga 
kawaning naglilikom [ng kawanggawa] at sa mga 
taong ang puso ay malalapit [sa Islam]; at sa pag- 
papalaya ng mga bilanggo [o alipin] at sa mga may 
pagkakautang; at sa Landas ng Allah [para sa mga 
Mujahideen na nakikipaglaban] at sa mga naglalak- 
bay [na nagigipit]; isang tungkulin [na iniatang] ng 
Allah}. Surah At-Taubah (9): 60 





167 



Ang Iyong Zakaah 





IllSlIl 










11 


1 ^ '^r 



Ang Iyong Hajj (Ang Pilgrimahe) 








Ang pagsasagawa ng Hajj (Pilgrimahe) sa Makkah ay ika-limang 
haligi mula sa mga haligi ng Islam, at ito ay isang Ibaadah (gawaing 
pagsamba) na kung saan ay pinagsama-sama rito ang iba’t-iba pang 
uri ng Ibaadah, pisikal [kalusugan], ispirituwal [puso at isip] at mga 
pananalaping kakayahan, at ipinag-utos ang pagsasagawa nito sa 
sinumang may angking kakayahang pangkalusugan at pananalapi 
minsan sa tanang buhay. 

Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {At tungkulin sa Allah ng 
sangkatauhan ang pagsasagawa ng Hajj sa sagradong Tahanan (Ka’bah) 
sa sinumang may kakayahang maglakbay dito, kaya sinuman ang 
magtakwil nito. Katotohanan, ang Allah ay tigib ng pagpapala mula sa 
lahat ng nilalang}. Al-Imran (3): 97 



Ang Nilalaman ng Kabanata, 



Ang Mga Kabutihan at Katangian ng Makkah at Masjidil-Ha- 
ram (Ang Sagradong Bahay-dalanginan) 

Ang Kahulugan ng Hajj (Malaking Pilgrimahe) 

Ang Kakayahan ng Isang Muslim Para Magsagavva ng Hajj 
Ang Isang Babae ay Nangangailangan ng Mahram [Makaka- 
samang Lalaking Malapit na kamag-anak sa Paglalakbay sa 
Makkah] Para sa Pagsasagawa ng Hajj 

Ang Mga Kabutihan ng [Pagsasagawa ng| Hajj 

Ang Mga Layunin ng Hajj 

Ang Umrah (maliit na Pilgrimahe) 

Ang [Pagdiriwang ng] Eidul Adha: 

m Ano Mga Nararapat Gawain sa Araw ng Eid? 

» Ang Mga Patakarang Dapai Kailangang Tuparin Para sa Hayop na Kakatayin. 

» Ano Ang Dapat Gawin Para sa Udhiyah (Mga Hayop na Kakatayin Bilang Han- 
dog)? 

Ang Pagdalaw sa Lungsod ng Propeta (Madinah) 




Ang Iyong Hajj 



Ang Hajj (malaking Pilgrimcthe) 




Ang Mga Kabutihan at Katangian ng 
Makkah at ng Masjidil Haram (Ang 
Sagradong Bahay-Dalanginan) 

Ang Masjidil-Haram sa Makkah Al-Mukar- 
ramah ay nakatayo sa dakong kanluran ng 
kapuluang Arabia, ito ay nagtataglay ng mara- 
ming katangian sa Islam, ang ilan dito ay: 




Dito nakatirik ang marangal na Ka’bah: 

Ang Ka’bah ay isang kuwadradong gusali at 
halos parang kubo, na nakalagay sa gitna ng 
Masjidil-Haram sa Makkah Al-Mukarramah. 
Ito ang Qiblah (direksiyon) na hinaharap ng 
mga Muslim sa sandaling isinasagawa ang 
Salaah at iba pang mga Ibaadah (gawaing 
pagsamba) na ipinag-uutos ng Allah. 

At katotohanan, ito ay itinayo ni Propeta 
Abraham [Ibrahim Al-Khalil sa arabik] 
at ng kanyang anak na si Propeta Ismael, 
nawa’y ipagkaloob sa kanila ang pagpapala 
at kapayapaan - bilang pagsunod sa kautu- 
san ng Makapangyarihang Allah. Paglipas 
ng mahabang panahon, ito ay dumanas ng 
maraming ulit na pagbabago [pagkumpuni]. 
Ang Allah na Makapangyarihan at Kapita- 
pitagan ay nagsabi: {At [banggitin mo] 
nang itayo nina Abraham at [ng kanyang 
anak na si] Ismael ang haligi ng [sagradong] 
bahay-dalanginan [ang Ka’bah] [at sila ay 
nanalangin]: “Aming Panginoon, tanggapin 
Mo po [ang paglilingkod na] ito mula sa 
amin. Katotohanan, Ikaw ang Lubos na 
Nakaririnig, ang Maalam.”} Al-Baqarah (2): 127 
At katotohanan, nang ito ay kanilang 
muling kinumpuni, tumulong ang Propeta 
Muhammad M sa paglagay ng Al-Hajarul 




Aswad (itim na bato) sa kinalalagyan 
nito kasama ng mga tribu sa Makkah Al- 
Mukarramah. 




Ito ang kauna-unahang Masjid (Bahay 
dalanginan) sa ibabaw ng lupa: 

Sapagka’t, nang tanungin ng isang 
dakilang Sahabah (kasamahan ng Propeta) 
na si Abu Dar - kalugdan nawa siya ng 
Allah - ang Sugo ng Allah M : O Sugo ng 
Allah! Aling Masjid (bahay dalanginan) 
ang kauna-unahang itinayo sa lupa? Siya 
ay nagsabi: «Ang Masjidil Haram (bahay 
dalanginan sa Makkah)», sinabi niya (Abu 
Dar): aking sinabi: Alin ang sumunod? 
Siya ay nagsabi: «Ang Masjidil Aqsa 
(bahay dalanginan sa Herusalem)», aking 
sinabi: Ilan ang naging pagitan ng mga ito? 
Siya ay nagsabi: «Apatnapung taon, at saan 
ka mang maabutan ng Salaah (pagdarasal) 
Simula ngayon, iyong isagawa ito, 
sapagka’t naroroon ang kabutihan». (Al- 



Bukhari: 3 1 86 - Muslim: 520) 



170 








Dinaragdagan nang maraming ulit ang 
gantimpala ng mga pagdarasal [Sa- 
laah | dito: 

Sapagka’t katotohanang sinabi ng Sugo 
ng Allah M : «Ang isang Salaah sa aking 
Masjid - ibig sabihin ay ang Masjid sa 
Madinah - ay higit na mainam kaysa sa 
isang libong [1,000] pagdarasal [Salaah] 
na isinasagawa sa iba pang mga Masjid 
maliban sa Masjidil-Haram, sapagka’t 
ang isang Salaah sa Masjidil Haram ay ka- 
tumbas ng isang daang libong [100,000] 
Salaah na isinasagawa sa iba pa rito». (Ibn 



Majah: 1406 -Ahmad: 14694) 




Ito ay sagradong pook ng Allah at Ka- 
nyang Sugo: 

Ang Allah ay nagpahayag: 

{[Sabihin mo, O Muhammad], “Ako ay 
napag-utusan na sambahin ang Pangi- 
noon ng lungsod na ito [ang Makkah], 
na Kanyang ginawang sagrado at Siyang 
nagmamay-ari ng lahat ng bagay. At ako 
[si Muhammad] ay napag-utusan na ma- 
ging isa sa mga Muslim [na tumatalima sa 
Allah]. Surah An-Naml (27): 91 
Ang ayah [o talata ng Qur’an] ay nagpa- 
hayag na ang Makkah ay isang sagradong 
sambahan, kaya ipinagbawal ng Allah sa 
mga mamamayan dito ang magpadanak 
ng dugo, o maghasik ng kawalang kata- 
rungan kaninuman, o magsasanay dito ng 
pangangaso, o mamutol dito ng anuman 
sa mga kahoy nito at mga damo nito. 
Sinabi niya M :«Katotohanang ang 
Makkah ay ginawang banal ng Allah, 
subali’t ito’y hindi ginawang banal ng 
mga tao, kaya hindi nararapat para sa 
isang taong naniniwala sa Allah at sa 
Hiding Araw na siya ay magpadanak ng 



dugo rito, gayundin na magpuputol dito 
ng anumang kahoy». (Al-Bukhari: 104 - 




Muslim: 1354) 

Ito ang pinakamamahal na bayan para 
sa Allah at sa Kanyang Sugo M 

Sinabi ng isa sa mga Sahabah (kasamahan 
ng Propeta): Nakita ko ang Sugo ng Allah 
M habang siya ay nakasakay sa kanyang 
kamelyo na nakatindig sa Hajurah (isa 
sa mga purok sa Makkah) na nagsasabi: 
«Sumpa man sa Allah! Katotohanang 
[O Makkah] ikaw ang pinakamainam at 
pinakamamahal na lupa ng Allah, at kung 
hindi lamang ako ipinagtabuyan mula 
sa iyo, tunay na hindi ko magagawang 
iwanan ka.» (At-Tirmidhi: 3925 - An-Nisai sa 




Al-Kubra: 4252) 

[Bilang tungkulin] ipinag-utos ng Da- 
kilang Allah ang pagsasagawa ng Hajj 
(Pilgrimahe) sa Kanyang banal na ta- 
hanan sa sinumang may kakayahan 
pumarito: 

Sa katunayan, si Propeta Abraham [Ibra- 
him] - nawa’y ipagkaloob ang kapaya- 
paan sa kanya - ay nanawagan sa sang- 
katauhan na kanilang isagawa ang Hajj, 
kaya dumagsa ang mga tao mula sa lahat 
ng lugar, at maging ang mga Propeta ay 
nagsipaggawa ng Hajj - tulad ng ipi- 
nabatid dito ng Sugo M . Ang Allah ay 
nagsabi bilang kautusan kay Ibrahim: 
{At ipanawagan mo sa sangkatauhan [O 
Abraham] ang [kahalagahan ng] Hajj; 
si la ay darating sa iyo na nakayapak at 
nakasakay sa bawa’t kamelyo, at si la ay 
magsisirating mula sa bawa’t [matatarik 
at] malalayong daan}. Al-Hajj (22): 27 




171 



Ang Iyong Hajj 







Ang Iyong Hajj 



> Ang Kahulugan ng Hajj (Pilgrimahe): 




> Ang Tawaf (pag- 
ikot) sa palibot ng 
Ka’bah nang pitong 
ulit ay isa sa mga 
Haligi ng Hajj at 
Umrah. 




Ang Hajj ay pagtungo sa banal na Tahanan ng 
Allah upang isagawa ang mga rituwal, ito ay -mga 
gawain at salita na napatunayan sa Propeta M tulad 
ng Al-Ihram (pagpasok sa kalagayan ng Hajj), At- 
Tawaf (pag-ikot) sa palibot ng banal na tahanan 
(Kabah) nang pitong ulit, As-Sa'ey (paglalakad) 
sa pagitan ng dalawang bundok na tinaguriang 
As-Safa at Al-Marwah, Al-Wuquf (pagtigil) sa 
'Arafah, at ang Rami - paghagis ng mumunting 
mga bato sa Mina atbp. 

At mayroon itong malalaking kapakinabangan 
para sa mga Muslim, tulad ng paghahayag sa 
Kaisahan ng Allah, ang pagtamo ng dakilang 
pagpapatawad na ipagkakaloob sa mga 
nagsasagawa ng Hajj, ang pagkakakilala sa 
pagitan ng mga Muslim at ang pag-aaral sa mga 
alituntunin ng Relihiyon atbp. 

Ang oras ng Hajj: Nakatuon ang mga 
gawain ng Hajj sa pagitan ng araw ng ikawalo 
at ikalabingtatlo sa buwan ng Dhul Hijjah, na 
siyang ikalabindalawang buwan sa mga lunar na 
buwan sa Islamikong Kalendaryo. 



Sino Ang May Tungkulin Upang 
Magsagawa ng Hajj? 

[Bilang tungkulin], ipinag-utos ang Hajj para 
sa isang Muslim na may kakayahan (dapatniyang 
nababatid ang kanyang mga legal na pananagutan 
para sa kanyang mga gawain [mukallaf] at may 
kakayahang gawin ito. Ang legal na pananagutan 
[takleef] ay nangangahulugang siya ay nasa 
wastong pag-iisip at at wastong gulang). 

At Ang Kahulugan ng May Kakayahan ay: 

Ang kakayahang makaabot pagtungo sa banal na 
Tahanan sa tamang pamamaraan at naaalinsunod 
sa Batas [ng Islam], at ang pagsasakatuparan sa 
mga rituwal ng Hajj nang wala gaanong danasing 
paghihirap nang higit kaysa sa natatamong 
paghihirap ng karaniwang paglalakbay, kalakip 
ang kaligtasan ng sari 1 i at kayamanan, at na ang 
lahat ng kanyang gastusin para sa kanyang Hajj 
ay hindi pabigat kaysa sa kanyang pangunahing 
pangangailangan at hindi nagbibigay-pasakit sa 
mga taong tungkulin niyang tinutustusan. 



172 






> Ang Kakayahan ng isang Muslim Upang Magsagawa ng Hajj 



Ang makayanan niyang isagawa ang 
Hajj sa kanyang sarili. Ibig sabihin ay 
makakayanan niyang makaabot patungo 
sa Tahanan sa sarili niya nang walang 
daranasing labis na paghihirap kaysa 
sa karaniwang paglalakbay, at mayroon 
din siyang sapat na kayamanan para sa 
paggugol dito, kaya nararapat niyang 
isagawa ang tungkulin ng Hajj sa sarili 
niya. 

0 Ang kakayahang pananalapi upang 
isagawa ito para sa kanya. Ito ay 

nauukol para sa mga Muslim na walang 
kakayahang isagawa ito nang sarili sanhi 
ng karamdaman o katandaan, nguni’t 
mayroon siyang kakayahan upang 
magtalaga ng iba upang isagawa para sa 
kanya ang Hajj bilang kanyang kapalit, 
sa gayon tungkulin niyang gastusan ng 
salapi ang sinumang magsasagawa ng 
Hajj para sa kanyang sarili. 

Ang walang kakayahang isagawa ang 

Hajj, maging sa sarili niya mismo o sa 
iba bukod sa kanya. Kaya sa kanya ay 
hindi ipinag-uutos ang pagsasagawa ng 
Hajj hanggang wala siyang kakayahan 
dito. 

Ang halimbawa nito ay ang taong walang 
kayamanang labis sa kanyang mga sari ling 
pangunahing pangangailangan at pagtustos 
ng kabuhayan sa kanyang pamilya na sasapat 
sa kanya upang ito ay kanyang gamitin para 
sa pagsasagawa ng Hajj. 

At hindi niya kailangang maglikom ng 
kayamanan upang magkaroon ng kakayahang 
isagawa ang Hajj, datapuwa’t kung kailan 



siya magkaroon ng kakayahan, samakatuwid, ipinag- 
uutos sa kanya ang Hajj [bilang tungkulin]. 



Mayroon ka bang sapat na kayamanan at 
kakayahan pangkalusugan sa katawan upang 
makapagsagawa para sa Hajj? 

Oo 

* 



Tungkulin mong isagawa ang 
Hajj sa iyong sarili. 



Mayroon ka bang sapat na kayamanan, nguni’t 
wala kang angking kakayahang pangkalusugan sa 
katawan para magsagawa ng Hajj sanhi ng iyong 
karamdaman na hindi inaasahang gagaling pa o 
sanhi ng iyong katandaan? 



Tungkulin mong gumugol ng 
kayamanan para sa sinumang 
magsasagawa ng Hajj bilang iyong 
kapalit [para sa pagsasagawa ng 
mga ritwal ng Hajj]. 

Kung ikaw ay walang sapat na kayamanan para sa 
Hajj na humigit kaysa sa iyong mga pangunahing 
pangangailangan at mga pangangailangan ng mga 
taong dapat mong tustusan ng kanilang ikabubuhay, 
sa gayon hindi isang tungkulin para sa iyo ang 
magsagawa ng Hajj at hindi mo na rin kailangang 
maglikom ng kayamanan upang isagawa ang Hajj. 




Mr 



Hindi 

I 



73 



Ang Iyong Hajj 








Ang Iyong Hajj 



> Ang pangangailangan ng isang Mahram (lalaking malapit na kamag- 
anak) ng isang babae para sa pagsasagawa ng kanyang Hajj 



Bilang tungkulin, ang pagkakaroon ng Mahram ng isang babae para sa pagsasagawa ng kanyang 
Hajj ay isang pangunahing pangangailangan, kaya Hindi tungkuling isagawa ang Hajj ng isang babae 
maliban kung mayroon siyang makakasama sa Hajj na isa sa kanyang mga Mahram, tulad ng kanyang 
asawa o ang isang hindi niya maaaring maging asawa sa kanya tulad ng kanyang ama, lolo, anak, 
pamangkin, mga kapatid at kanilang mga anak na lalaki, tiyuhin maging sa panig ng ama o ina. (Tunghayan 
ang pahina:224) 

At kung nagsagawa ng Hajj ang isang babae na walang Mahram sa paraang ligtas ang kanyang 
sarili rito, ang kanyang Hajj ay wasto at tinatanggap ito sa kanya. 



> Ang Mga Kabutihan ng Hajj 




Nakapaloob sa pagsasagawa ng Hajj ang maraming Katangian at Kabutihan, at ang ilan dito 
ay dahil sa: 

© Ito ay isa sa mga pinakamabuting gawain. Nang tanungin ang Propeta M : Ano ang pinakamabuting 
mga gawain? Siya ay nagsabi: «Ang paniniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo». May nagsabi: Ano 
po ang kasunod? Siya ay nagsabi: «Ang pagpupunyagi [at pakikipaglaban] sa Landas ng Allah». 
May isa na namang nagsabi: Ano pa po ang kasunod? Siya ay nagsabi: «Ang Hajj Mabrur (katang- 
gap-tanggap na Hajj)». (Al-Bukhari: 1447 -Muslim: 83) 



© Ang Hajj ay Isang Dakilang Panahon para sa paghingi ng kapatawaran. Sinabi niya : «Sinuman 
ang nagsagawa ng Hajj at hindi nagsalita ng malalaswa (o nakipagtalik sa kanyang asawa sa pana- 
hon ng Hajj), at hindi nakagawa ng pagsuway [o paghihimagsik]. Siya ay uuwing katulad ng araw 
na siya ay ipanganak ng kanyang ina». (Al-Bukhari: 1449 -Muslim: 1350). Ibig sabihin: Siya ay uuwi 
nang walang bahid ng kasalanan, wari bang siya ay bagong silang. 



© 



Ito ay isang malaking pagkakataon para sa kalayaan (o kaligtasan ng isang Muslim) mula sa Apoy. 
Sinabi ng Sugo M ' «Wala nang iba pang araw na pinalalaya ng Allah ang nakararami sa Kanyang 
alipin mula sa Apoy maliban sa araw ng 'Arafah». (Muslim: 1348) 



Ang gantimpala nito ay ang Paraiso. Sinabi niya M «Ang Hajj na Mabrur (katanggap-tanggap) ay 
wala nang iba pang gantimpala maliban sa Paraiso». (Al-Bukhari: 1683 - Muslim: 1349) 

Ang mga kabutihang ito at ang iba pang kabutihan ay matatamo lamang niyaong mga nagsigawa nito 
para sa kasiyahan ng Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa yapak ng Sugo ng Allah M 



174 





>Ang Mga Layimin ng Hajj 



Ang Hajj ay mayroong mga di-mabilang na dakilang 
layuninathangarinsasarili atsapamayanan. Pagkaraang 
bigyan ng alituntunin ang mga nagsasagawa ng Hajj 
hinggil sa mga hayop na iaalay, sila ay nararapat na 
hanapin ang pamamaraang mapalapit sa Dakilang 
Allah sa Araw ng An-Nahr (araw ng pagkakatay sa 
mga hayop na iniaalay bilang handog): 

{Kailanman ay hindi nakakarating sa Allah ang 
mga laman nito, gayundin ang dugo nito, datapuwa’t 
ang inyong Taqwa (pitagang takot sa Allah) ang 
nakakarating sa Kanya}. Al-Hajj (22): 37 

Siya M ay nagsabi: «Itinalaga lamang ang 
Tawaf (pag-ikot) sa palibot ng Ka’bah, at (ang 
paglakad) sa pagitan ng As-Safa at Al-Marwah 
at ang pagbato sa Jamarat upang itaguyod ang 
paggunita sa Allah». (Abu Daud: 1888) 




At ang ilan sa mga layunin nito ay: 




Ang paglalarawan ng ganap 
na pagsuko |o pagtalima] 
pagpapakumbaba sa Allah 



At ito ay natututuhan lamang kapag ang 
isang Hajji (nagsasagawa ng Hajj) ay 
lumisan sa lahat ng uri ng karangyaan 
at palamuti, bagkus siya ay nagsusuot 
lamang ng isang simpleng kasuutang 
Ihram bilang tanda ng kanyang lubos na 
pangangailangan at umaasa lamang sa 
habag ng kanyang Panginoon, at umiiwas sa 
mga makamundong kasiyahan na maaaring 
makapaglihis sa kanya sa marubdob na 
pagsasagawa ng matapat na pagsamba 
sa kanyang Panginoon, upang kanyang 
matamo ang Kanyang kapatawaran at 
habag, at ang paglalarawan ng ganap na 
pagsuko [o pagtalima] ay higit na nagiging 
malinaw sa kanyang pagtindig sa araw ng 
'Arafah habang nagsusumamo sa kanyang 
Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat sa 
Kanyang mga biyaya at kabutihang-loob, at 
humihingi ng kapatawaran sa kanyang mga 
kasalanan at pagkakamali. 

Ang Pagpasalamat sa Mga Biyaya 
at Pagpapala: 




Nailalarawan ang pagpapasalamat sa 

pagsasagawa ng tungkuling Hajj sa 

dalawang panig: Pagpapasalamat sa 

biyaya ng yaman, at pagpapasalamat sa 
kaligtasan ng katawan, na ang mga ito 
ang pinakadakilang biyaya at pagpapala 
ng mundo na siyang ikinaliligaya ng tao. 
Samakatuwid sa Hajj ay pagpapasalamat sa 



175 



Ang Iyong Hajj 






Ang Iyong Hajj 



dalawang dakilang biyaya na ito, na kung 
saan ay nagpapakahirap ang tao sa kanyang 
sarili at gumugugol ng kanyang kayamanan 
alang-alang sa pagsunod sa kanyang 
Panginoon at pagpapalapit sa Kanyang 
Kaluwalhatian, at walang pag-aalinlangan 
na ang pagpapasalamat [at pagkilala] sa mga 
ipinagkaloob na biyaya ay isang tungkulin, 
na ipinahahayag ng makatuwirang isip at 
ipinaag-uutos rin ng relihiyon. 





Ang Pagtitipon ng Mga Muslim: 

Nagkakatipun-tipon ang mga Muslim 
mula sa apat na sulok ng daigdig sa 
panahon ng Hajj. Sila ay nagkakakilala sa 
isa’t isa at nagkakapalagayan ng loob, dito 
ay pinapawi ang pagkakaiba sa pagitan ng 
mga tao tulad ng pagkakaiba sa kasaganaan 
at kahirapan, pagkakaiba sa kasarian at 
kulay, pagkakaiba sa salita at wika, ngunit 
nagkakaisa sa pinakamalaking pagtitipong 
ito, nagkakaisa sa kabutihan, sa kabanalan, 
sa pagpapayuhan sa katotohanan at sa 
pagiging matiisin. 




Ang Paggunita sa Huling Araw: 

Sa Hajj ipinaaalaala nito sa isang Muslim 
ang tungkol sa Araw ng Pakikipagharap 
[ng tao sa kanyang Panginoon [Allah], ito 
ay kapag nakapaghubad na ang isang Hajji 
(nagsasagawa ng Hajj) ng kanyang kasuutan 
at nagsimulang mag-Talbiyah (binibigkas 
ang mga ipinag-utos na bigkasin para sa 
Hajj) bilang isang Muhrim (nasa kalagayan 
ng Hajj) at nakatindig sa kapatagan ng 
Arafah at nakita ang pagkarami-raming 
mga tao na ang kanilang mga kasuutan ay 
iisa na para bagang natutulad sa mga sapot 
(damit na ginagamit sa paglilibingl), at dito 



ay sasagi sa isipan niya ang isang kalagayan 
na tiyak na kahaharapin ng isang Muslim 
pagkatapos ng kanyang kamatayan, 
kaya’t ito ang maghikayat sa kanya upang 
paghandaan ito at maghanda ng baon bago 
ang pakikipagtagpo sa Allah. 




Ang paghahayag sa Kaisahan ng 
Allah at ang pagtatangi sa Kanya 
sa pagsamba - maging sa salita at 
gawa: 



Kung gayon ang sagisag ng mga 
nagsasagawa ng Hajj ay ang Talbiyah : 
Labbaykal laahumma labbayk, labbayka 
laa shareeka laka labbayk, innal hamda 
wan ni'mata laka wal mulk, laa shareeka 
lak (Naririto po ako sa Iyong paglilingkod, 
O Allah, naririto po ako sa Iyong 
paglilingkod, Ikaw ay walang katambal; sa 
Iyo lamang ang papuri at pagdakila. Ikaw 
ay walang katambal [sa pagiging Diyos]). 
At dahil dito nagsabi ang isang dakilang 
Sahabi (kasamahan ng Propeta) tungkol sa 
paglalarawan sa Talbiyah ng Propeta M : 
«At siya M ay nagbubunyi sa [kahalagahan 
at] kadakilaan ng Tawhid (Kaisahan ng 
Allah)». (Muslim: 1218 ), at katunayan, ang 
diwa ng Tawhid [Kaisahan ng Allah] ay 
malinaw ipinakita sa lahat ng mga ritwal 
ng Hajj, sa mga gawain at sa mga salita. 



176 








> Ang Umrah (Maliit na Pilgrimahe) 



Ito ay ang pagtataguyod sa pagsamba sa Allah sa pamamagitan ng Al-Ihram (pagpasok sa 
kalagayan ng Hajj), At-tawwaf (pag-ikot) sa palibot ng Ka’bah nang pitong ulit, As-Sa'ey 
(paglakad) sa pagitan ng As-Safa at Al-Marwah ng pitong ulit, at pagkatapos ay ang pag-aahit o 
pagputol ng buhok. 

Ang Hatol nito: Ito ay ipinag-uutos para sa lahat ng may kakayahan nang minsan sa tanang 
buhay, at kaaya-aya itong isagawa nang ilang ulit. 



Ang oras nito: Maaaring isagawa ito sa loob ng isang taon, nguni’t sa buwan ng Ramadan 
nagkakaroon ito ng kahigtang gantimpala. Batay sa sinabi niya M : «Ang isang Umrah sa Ramadan 
ay tumutumbas ng isang Hajj». (Al-Bukhari: 1764- Muslim: 1256) 




177 



Ang Iyong Hajj 






Ang Iyong Hajj 



Ang pinagpalang EidulAdha 



Ito ang siyang ikalawang Eid ng mga Muslim at 
ito ay dumarating sa ikasampung araw sa buwan 
ng Dhul Hijjah (ang ikalabing dalawang buwan sa 
Islamikong kalendaryo), at katotohanan tinipon 
nito ang maraming kabutihan, ang ilan dito: 

• 0 Ito ang pinakamainam sa mga araw ng • 

• taon: Samakatuwid ang pinakamainam sa • 

• mga araw ng taon ay ang unang sampung • 

• araw sa buwan ng Dhul Hijjah. Batay sa • 

• sinabi niya M : «Walang mga araw na ang • 

• mabuting gawa rito ay higit na kaaya-aya sa • 

• [paningin ng] Allah kaysa sa sampung (araw • 

• na) ito». Sila ay nagsabi: At maging ang • 

• Jihad (pagpupunyagi) sa Landas ng Allah? • 
; Siya ay nagsabi: «At maging ang pagpupu- • 
: nyagi [Jihad] sa Landas ng Allah, maliban sa • 

• isang lalaki na humayo sa kanyang sarili at • 

• yaman, at pagkatapos ay walang nakabalik • 

• dito nang kahit bahagya». (Al-Bukhari: 926 - At- • 

• Tirmidhi: 757) • 

: Ito ang araw na tinaguriang Al-Hajjul : 

: Akbar (ang dakilang Pilgrimahe): Naririto : 
: ang pinakadakila sa mga gawain ng Hajj, ang • 
: pinakamahalaga at pinakamarangal, tulad ng j 
: At-Tawaf (pag-ikot) sa palibot ng Ka’bah, j 
: pagkatay ng Hady (hayop na iniaalay bilang • 
: handog) at ang pagbato sa Jamratul Aqabah : 
: (ang pinakamalaki sa mga Jamarat). 

Ano ang Dapat Gawin sa Araw ng Eidul 
Adha? 

Ipinag-utos sa araw ng Eidul Adha sa mga hindi 
nagsasagawa ng Hajj ang lahat ng ipinag-utos 
na kaaya-ayang gawin sa pinagpalang araw ng 
Eidul Fitr, at sa katunayan nauna nang nabanggit 



ito sa (pahina 158), maliban sa pagbibigay ng 
Zakatul Fitr, sapagka’t ito ay natatangi lamang 
para sa araw ng Eidul Fitr. 

At ang naiibang katangian ng Eidul Adha ay 
ang kaaya-ayang pag-aalay ng Udhhiyah bilang 
isang paraang mapalapit sa habag at biyaya ng 
Allah. 

Ang Udhhiyah: Ito ay tumutukoy sa alinmang 
pastulang hayop mula sa Upon ng kamelyo, baka 
o kambing na kinakatay sa araw ng Eid-ul-Adha 
na ang layunin ay mapalapit sa Allah. Ang Simula 
ng pag-aalay ay pagkatapos ng pagdarasal sa Eid 
hanggang sa lumubog ang araw sa ikalabing tatlo 
mula sa buwan ng Dhul Hijjah. Ang Kataas- 
taasang (Allah) ay nagsabi: {Kaya ikaw ay 
marapat na mag-alay ng Salaah (pagdarasal) sa 
iyong Panginoon at maghandog ng sakripisyo 
(bilang pag-aalay)}. Al-Kauthar (108): 2 

Sa katunayan, ito’y binigyang paliwanag na 
ang kahulugan ng talatang binanggit sa itaas ay 
ang pagsasagawa ng Salaah sa araw ng Eid-ul- 
Adha at ang pag-aalay ng Udh-hiyah. 

Ang Hatol Nito: Ito ay Sunnah Muakkadah 
(kaaya-ayang gawain na binibigyang-diin) sa 
sinumang may kakayahan, kaya maaaring mag- 
alay ng Udh-hiyah ang isang Muslim para sa 
kanyang sarili at mga kasambahay. 

At ang isang Muslim na naglalayong mag-alay 
ng Udh-hiyah [hayop] ay nararapat na umiwas 
mula sa pagputol ng kanyang buhok o paggupit 
ng kanyang mga kuko o pag-alis sa kanyang balat 
kahit kaunti, Simula sa unang araw sa buwan ng 
Dhul Hijjah hanggang sa makatay niya ang alay 
na Udh-hiyah sa 10th ng Dhul-Hijjah. 



178 



Ang mga Patakaran na Dapat Tuparin 
Para sa Hayop na Iniaalay Bilang 
Handog: 




Ipinag-utos na ito ay nagmula sa lipon ng 
mga alagang [pinapastulang] hayop, tulad 
ng kambing, baka o kamelyo, samakatuwid 
hindi tinatanggap ang Udh-hiyah sa ibang 
mga hayop o mga ibon. 

Sapat na ang isang tupa o kambing para 
sa isang lalaki kabilang ng kanyang mag- 
anak [o mga kasambahay], at maaaring 
magsama-sama ang pitong katao para sa 
isang baka o isang kamelyo. 




Ang hayop ay nararapat na nasa tamang 
gulang. Sa tupa ang gulang nito ay dapat 
na anim na buwan, at sa kambing ay isang 
taon, at sa baka ay dalawang taon at sa 
kamelyo ay limang taon. 




Ang Kawalan ng Hayag na Kapintasan [o 
Kapansanan] ng Hayop. Sinabi niya M : 
«Apat ang hindi tinatanggap para sa mga 
Udh-hiyah: Ang hayop na bulag na sadyang 
lantarang ang pagkabulag nito, ang hayop na 



may sakit na sadyang lantaran ang sakit nito, 
ang pi lay na lantaran ang pagkapilay nito at 
ang patpatin [o labis na payat] na walang 
utak [ang buto nito]». (An-Nisaai: 4371 - At- 
Tirmidhi: 1497) 

Ano ang Nararapat Gawin Para sa Udh- 
hiyah? 

• Ipinagbabawal na ipagbili ang anumang 
bahagi ng Udh-hiyah. 

• Higit na mabuti na ipamahagi ang karne 
nito sa tatlong bahagi, ang unang ikatlong 
bahagi nito ay para sa kanyang pagkain at 
ang ikalawang ikatlong bahagi nito ay dapat 
ipamigay bilang handog, at ang hilling 
ikatlong bahagi ay dapat ipamahagi sa mga 
mahihirap bilang kawanggawa. 

• Ipinahihintulot sa taong (nag-aalay) na ipag- 
kakatiwala ito sa iba o ibigay ang kayama- 
nan sa mga mapagkakatiwalaang institusyon 
ng kawanggawa na tumatayo [bilang taga- 
pangasiwa] sa pagkatay sa Udh-hiyah at sa 
pamamahagi nito sa mga nangangailangan. 



> Ipinag-utos ng Islam 
na ang Hayop na 
gaganiiting Udh-hiyah 
(bilang pag-aalay] ay 
nararapat na Walang 
Kapintasan, (at 
Kapansanan|. 




179 



Ang Iyong Hajj 






Ang Iyong Hajj 



Ang Pagdalaw sa Lungsod ng Propeta (Madinah) 





Ang siyudad ng Propeta (Madinah) ang siyang bayan na 
pinaglikasan ng Propeta M noong siya ay lumisan sa Makkah 
sanhi ng pang-aabuso ng mga pagano sa kanya. 

At ang kauna-unahang ginawa ng Propeta M doon ay ang 
pagpapatayo ng marangal na Masjid (bahay dalanginan) 
ng Propeta na siyang naging sentro ng pagpapaunlad 
ng kaalaman [ng Relihiyon], pag-aanyaya (Da'wah) at 
pagpapalaganap ng kabutihan sa pagitan ng mga tao. 

Pinahahalagahan ang kabutihan ng pagdalaw sa Masjid ng 
Propeta, maging sa panahon ng Hajj o sa ibang panahon. 



Ang pagdalaw dito ay walang kaugnayan sa mga rituwal 
ng Hajj, at hindi natatangi sa partikular na oras. 



Sinabi ng Propeta M : « Walang paglalakbayan maliban sa 
tatlong Masjid: ang Al-Masjid Al-Haram (sa Makkah), ang 
Masjid kong ito (Al-Masjid An-Nabawi) at ang Al-Masjid 
Al-Aqsa (sa Herusalem)». (Al-Bukhari: 1139 -Muslim: 1397 -Abu 
Daud: 2033) 



At sinabi pa niya M : «Ang isang Salaah (pagdarasal) sa 
Masjid kong ito (sa Madinah) ay higit na mainam kaysa sa 
isang libong Salah sa ibang Masjid, maliban sa Masjidil 
Haram». (Al-Bukhari: 1 133 -Muslim: 1394) 



Ano ang Mga Alituntunin na Dapat Tuparin Para sa Pagdalaw sa Lungsod ng Propeta 
(Madinah)? 



Nararapat na ang magiging lay unin ng isang Muslim sa kanyang pagdalaw sa Madinah ay ang 
pagdalaw sa Masjid ng Sugo ng Allah M at ang pagdarasal dito, at kapag siya ay sumapit na sa Madinah, 
ipinag-uutos sa kanya ang pagdalaw sa ilang mga pook. Ang ilan dito: 




Ang pagsasagawa ng Salaah sa marangal 
na hardin: At ito ay isang partikular na 
pook sa unahang bahagi ng Masjid sa 
pagitan ng bahay ng Propeta M at ng 
kanyang Mimbar (lugar ng pinagku- 
khutbahan), na tinawag na ar-Rawdah 
ash-Shareefah [ang marangal na hardin] 



samakatuwid ang pagdarasal dito ay may 
dakilang kabutihan. Sinabi niya M : «Sa 
pagitan ng aking bahay at ng aking Mimbar 
ay isang hardin mula sa mga hardin ng 
Paraiso». (Al-Bukhari: 1137 -Muslim: 1390) 



180 





Ang pagbati ng Salaam (kapayapaan) 
sa Sugo ng Allah M : Magtungo sa 
puntod ng Propeta M at tumindig sa 
harap ng puntod nito na nakaharap dito, 
samantalang ang Qiblah (kinaroroonan 
ng Ka’bah) ay nasa kanyang likuran, at 
magsasabi nang may galang at mahinang 
tinig: Assalaamu alayka yaa rasulallaahi 
wa rahmatullaahi wa barakaatuh, ash- 
hadu annaka kad ballagh-tar risaalah wa 
addaytal amaanah wa nasahtal ummah 
wa jaahadta fillaahi haqqa jihaadih, fa 
jazaakallaahu 'an ummatika afdhala 
maa jazaa nabiyyan 'an ummatih (Ang 
kapayapaan ay sumaiyo O Sugo ng Allah, 
gayundin ang Habag ng Allah at Kanyang 
Pagpapala. Ako ay sumasaksi na tunay 
mong naihatid ang Mensahe at iyong 
naipatupad ang Amanah (ipinagkatiwala 
sa iyo), at iyong pinayuhan ang buong 
sambayanan, at ikaw ay nagpunyagi 
[o nakibaka] sa Allah ng pambihirang 
pagpupunyagi [o pakikibaka]. Kaya 
sumaiyo nawa ang gantimpala ng Allah 
sa ngalan ng iyong pamayanan nang higit 
kaysa sa gantimpala ng alinmang propeta 
sa ngalan ng kanyang pamayanan). 



Sa katunayan, sinabi ng Sugo ng Allah 
M: «Walang isa man na bumabati sa 
akin ng Salaam maliban na ibinabalik 
ng Allah sa akin ang aking kaluluwa 
upang matugunan ko siya ng pagbati ng 
Salaam». (Abu Daud: 2041) 



Pagkatapos ay tumungo sa bahaging kanan 
upang bumati ng Salaam kay Abu Bakr As- 
Siddiq - kalugdan nawa siya ng Allah - ang 
humalili sa Sugo ng Allah at pinakamainam 
sa mga Sahabah (kasamahan ng Propeta) 
pagkaraan niya. 



Pagkatapos ay umusog nang kaunti sa 
bandang kanan upang bumati naman kay 
Umar - kalugdan nawa siya ng Allah 
- na siyang ikalawang humalili bilang 
Khalifah pagkaraan ng Sugo ng Allah at 
pinakamainam sa kanyang mga kasamahan 
bukod kay Abu Bakr. 

At ang Sugo ng Allah M ang siyang 
pinakadakila sa lahat ng tao, nguni’t siya 
ay walang angking kakayahan upang 
magdulot ng anumang kapakinabangan 
sa kaninuman, gayundin ng kapinsalaan. 
Kaya hindi ipinahihintulot ang manalangin 
sa kanya o humingi ng saklolo sa kanya, 
bagkus ang panalangin at lahat ng mga 
uri ng Ibaadah (gawaing pagsamba) ay 
nararapat na iukol lamang para sa Allah, 
nang walang pagtatambal. 




Ang pagdalaw sa Masjid Quba’ (bahay- 
dalanginan sa Quba’): Ito ang unang Masjid 
na ipinatayo ng Islam bago ang pagpapatayo 
ng Propeta M sa kanyang Masjid, at 
itinatagubilin bilang isang mabuting gawain 
sa sinumang nasa Madinah na dumalaw sa 
Masjid Quba’. Sa katunayan, ang Sugo 
ng Allah M ay dumadalaw dito, at kanya 
ring sinabi: «Sinuman ang nagsagawa ng 
Taharah [paglilinis ng sarili] sa kanyang 
tahanan, pagkaraan ay nagtungo sa Masjid 
Quba’ at nagsagawa ng isang Salaah dito, 
sasakanya ang gantimpala na katumbas ng 
isang Umrah». (Ibn Majah: 1412) 




181 



Ang Iyong Hajj 






Ang Iyong Mga Pananalapi 
(atMga Ugnayang-kalakalan) 






Itinalaga ng Islam ang lahat ng mga alituntunin at batas para 
sa kabutihan at kapakanan ng tao at ito ay nangangalaga rin para 
sa kanyang mga pananalaping ugnayan at mga propesyonal na 
karapatan, maging siya ay isang mayaman o mahirap, at tumutulong 
para sa pagkakaisa ng pamayanan, sa pagpapaunlad at pagsulong 
nito sa lahat ng aspeto ng buhay. 



Ang Mga Nilalaman Ng Kabanata: 



Sa Pangkalahatang Pananaw ng Islam, ang Lahat ng Ug- 
nayang-Kalakalan [at Pananalapi] ay Ipinahihintulot 
Ang Mga Bagay na Bawal Sanhi ng Likas na Karumihan Nito 
Ang Mga Bagay na Bawal Sanhi ng Maling Pamamaraan ng 
Pagkamit [o Pagkatamo] Nito 
Ang Riba (Ang Pagpapatubo): 

■ Ang Pagpapatubo sa Mga Pautang 
« Ang Pagpapatubo sa Mga Utang 

■ Ang Mga Alituntunin ng Islam Tungkol sa Riba 

■ Ang Panganib [O Masamang Idinudulot] ng Riba 

Ang Panlilinlang Sa Pamamagitan ng Kamangmangan at 
Kawalang Katiyakan 

Ang Kawalang Katarungan at Pangangamkam sa Mga 
Yaman [o Ari-arian| ng Mga Ibang Tao 

Ang Pagsusugal at Larong-sugal 

■ Ang Mga Kapinsalaang Dulot ng Pagsusugal at Larong-Sugal sa Tao at sa 
Pamayanan fo LipunanJ. 

Ang Mga Halimbawa ng Wastong Kalakalan na Ipinag-aa- 
nyaya ng Islam: 

■ AngTiwala 

■ Ang Katapatan 

■ Ang Kasanayan [at Kahusayan sa Kalakalan] 



Ang Iyong Mga Pananalapi 



Ang Iyong Mga Ugnayang Pangkalakalan at Pananalapi 



Ipinag-uutos at ipinag-aanyaya ng Allah 
ang paghahanap-buhay sa mundong ito at ito 
ay binigyan ng paliwanag sa iba’t ibang as- 
peto: 

■ Katotohanang Kanyang ipinagbabawal ang 
panhingi ng yaman [o kabuhayan] sa mga tao 
hangga’t ang tao ay may kakayahang gumawa 
at maghanap-buhay nang ayon sa kanyang 
sariling pagsisikap at paggawa, at Kanyang 
ipinaalam na ang sinumang humihingi ng 
yaman [o kabuhayan] sa mga tao, samantalang 
may kakayahan namang gumawa at maghanap- 
buhay, ay kanyang isinasadlak sa kawalan ng 
dangal ang kanyang sarili sa paningin ng Allah 
at maging sa paningin ng mga taong kanyang 
nakakasalamuha sa lipunan. 

Sapagka’t sinabi niya : «Ang isang tao na 
patuloy na namamalimos nang walang dahilan 
ay kanyang makakaharap ang Dakilang Allah 
[sa Araw ng Paghuhukom] na walang laman ang 
[pisngi ng] kanyang mukha». (Al-Bukhari: 1405 - 
Muslim: 1040) 

At sinabi ng Sugo ng Allah M : «Sinuman ang 
dinapuan ng matinding karukhaan [o kahirapan] 
at ito ay kanyang iniasa sa mga tao, ang kanyang 
karukhaan [o kahirapan] ay walang katapusan, 
nguni’t kung ito ay kanyang iniasa [at idinaing] 
sa Allah, mamadaliin ng Allah para sa kanya ang 
kasaganaan (kasapatan at kaluwagan)». (Ahmad: 
3869 -Abu Daud: 1645) 

■ Kinikilala ng Islam ang lahat ng paghahanap- 
buhay [o mga gawaing pangkabuhayan] sa 
alinmang larangan, kalakal at industriya, mga 
paninilbihang-kalakal [general services] o pa- 
mumuhunan [o investment] bilang mararangal 




> Kinikilala ng Islam ang lahat ng uri ng kalakalan 
na pinapahintulutan bilang marangal na gawain, 
walang anumang kamaliang nakaugnay rito. 



na gawain hangga’t ito ay pinahihintulutan at 
hindi nasasangkot sa mga maling ugnayan. Sa 
katunayan, ipinaalam ng Islam na ang mga Pro- 
peta ay nagsipaghanap-buhay sa paraang ma- 
rangal na laganap sa kanilang mga pamayanan. 
Batay sa sinabi ng Propeta M : «Walang prope- 
tang isinugo ang Allah maliban siya ay isang 
tagapag-alaga ng kambing». (Al-Bukhari: 2143), at 
si Propeta Zakariyya ay isang anluwage [kar- 
pintero] (Muslim: 2379). At gayundin naman ang 
iba pang mga Propeta, si la ay naghanap-buhay 
tulad ng gayong simple at marangal na hanap- 
buhay. 

■ Tunay na sinuman ang naghanap-buhay nang 
may layuning itaguyod ang sarili at pamilya at 
tumulong sa mga taong nangangailangan, ay 
gagantimpalan ng Allah nang kasaganaan nang 
dahil sa kanyang pagpupunyagi [at pagsisikap 
na mabuhay nang marangal] 



184 



Sa Pangkalahatang Pananaw ng Islam, 
ang Lahat ng Kalakalan [at Pananalapi] 
ay Ipinahihintulot: 

Sa pangkalahatang pananaw ng Islam, ang lahat 
ng kalakalan [at pananalapi] ay ipinahihintulot. 
Kabilang na rito ang pagtitinda, pamimili, 
pagpapaupa at ang lahat ng uri ng paninilbihang- 
kalakalan na kinakailangan ng tao sa kanyang 
pang-araw-araw na pamumuhay maliban na 
lamang sa mga bagay na ipinagbawal sanhi ng 
likas na karumihan nito o mga bagay na nakuha 
sa di-makatwiran o maling pamamaraan [tulad ng 
panlilinlang, pandaraya at pagkamkam]. 

Ang Mga Bagay na Bawal Sanhi ng Likas 
na Karumihan Nito: 

Ito ay ang mga bagay na ipinahayag ng Allah 
na bawal, sanhi ng likas na karumihan nito at sa 
gayon ay hindi dapat ipagbili, o bilhin, ipaupa, 
ipagawa [bilang isang produkto] at hindi rin na- 
rarapat na ipamahagi sa pagitan ng mga tao. 

Ang Mga Halimbawa ng Mga Bagay na Ipi- 
nagbabawal Sanhi ng Kanilang Karumihan: 

• Ang Laman ng Aso at Baboy. 

• Ang Mga Patay na Hayop at Ang Alinmang 
Bahagi Nito. 

• Ang Mga Alak at Mga Inuming Nakalalasing. 

• Ang Mga (Bawal na) Gamot at Iba Pang 
Nakakapinsala sa Kalusugan 

• Ang Mga Gamit na Nagpapalaganap ng 
Kalaswaan sa Pagitan ng Mga Tao, tulad ng 
Mga Malalaswang Tapes, Babasahin, at Mga 
Malalaswang websites. 

• Ang Mga Idolo (Estatwa na itinuturing bilang 
mga diyos) at Anumang Bagay na Pinag- 
uukulan ng Pagsamba Bukod sa Allah. 




> Lahat ng utang o pautang na nagbibigay ng tubo sa 
nagpautang, ay isang uri ng Riba. 



Ang Mga Bagay na Bawal Sanhi ng 
Maling Pamamaraan ng Pagkamit [o 
Paghango at Pagkatamo| Nito: 

Ito ay mga bagay na likas na pinahihintulutan 
subali’t ito ay naging bawal sanhi ng maling 
pamamaraan ng pagkuha o pagtamo nito, na 
nagdudulot ng pinsala sa tao at sa lipunan. Ang 
mga kalakalang ipinagbabawal tulad ng: 

Ang Riba (Pagpapatubo), ang pandaraya at 
pagsusugal [o paglalaro]. 

At tayo ay magbibigay ng pagpapaliwanag, sa 
mga sumusunod na pahina: 



Ang Riba ay pagpapatong ng karagda- 
gang bayad sa utang o pautang bukod 
sa hiniram na salapi, at sa gayon ang 
patong na karagdagan ay nagsisilbing 
kita [o tubo] na mahigpit na pinag- 
babawal sa Islam sanhi ng pinsalang 
idinudulot nito sa tao at kawalan ng 
katarungang nakaugnay dito. 



185 



Ang Iyong Mga Pananalapi 



Ang Iyong Mga Pananalapi 



> Ang Riba (Pagpapatubo) 




Ang Riba ay mayroong iba’t ibang uri, ang pina- 
kamalubha nito at higit na ipinagbabawal ay ang 
Riba (pagpapatubo) sa mga utang at pautang. 

At ito ay ang pagdaragdag sa puhunan ng yaman 
nang walang nagaganap na pagbibili o pagpapalitan 
ng gamit o kasangkapan sa pagitan ng magkabilang 
panig, at ito ay may dalawang uri: 

■ Riba Ad-Dayn (pagpapatubo sa pautang): 

At ito ay ang pagdaragdag sa pautang sa oras na 
sumapit ang panahon ng pagbabayad, kapag hindi 
makayanang magbayad ng isang nakautang. 

Ang halimbawa nito: Kung umutang si Said 
kay Khalid ng 1000 dolyar sa kasunduang ito ay 
kanyang babayaran pagkalipas ng isang buwan. 
Nang makalipas ang isang buwan at sumapit 
ang takdang pagbabayad, si Said ay walang 
kakayahang tumupad at magbayad ng utang. 
Raya tinakdaan ng pinagkakautangan (Khalid) na 
ito ay nararapat niyang babayaran pagkalipas ng 
isang buwan ng 1 100 dolyar, at kung hindi pa rin 
niya magawang bayaran pagkalipas ng dalawang 
buwan, ito ay magiging 1200 dolyar, at ganyan 
ang kalakarang iyan. 

■ Riba Al-Qard (pagpapatubo sa utang): 

Ang ibig sabihin nito, siya ay uutang sa isang tao 
o sa banko ng ilang halaga ng salapi sa kasunduang 
ito ay kanyang babayaran na may patong na tubo, 
halimbawa sa kanilang pinagkasunduang 5% 
bahagdan taon-taon sa salaping inutang. 

Ang halimbawa nito: Siya ay nagnanais bumili 
ng isang bahay sa halagang 100,000 libo at wala 
siyang sapat na salapi upang bilhin ito, kaya siya 
ay magtutungo sa banko upang umutang dito ng 



salaping nagkakahalaga ng (isang daang libo) 
para sa pagbili ng naturang bahay sa kasunduang 
babayaran niya ito sa banko ng 150,000 libo nang 
buwanang hulugan sa loob ng limang taon. 

Ang Riba (pagpapatubo) ay ipinagbabawal 
sa Islam, at ito ay kabilang sa mga malalaking 
kasalanan hangga’t ang pautang ay may tubo, 
maging ang utang ay gagamitin bilang puhunan 
para sa pagpapatayo ng isang kalakalan o 
industriya, o pamimili ng mga pansariling gamit, 
tulad ng bahay o lupa, o kasangkapang pambahay. 

Samantalang ang pagbili ng isang kasangkapan 
sa pamamagitan nang hulugan na mas mataas sa 
halaga nito kaysa sa minsanang pagbabayad [ng 
salapi], ay hindi isinasaalang-alang bilang Riba. 

Ang halimbawa nito ay tulad ng isang tao na 
bumibili ng isang kagamitang nagkakahalaga 
ng 1,000 na minsanang bayad [cash] o ng 1,200 
na buwanang hulugan sa loob ng isang taon, sa 
bawa’t buwan ay isang daan na dolyar ang ka- 
nyang ibabayad sa tindahan ng nagmamay-ari ng 
naturang kasangkapan. [Kaya, ito ay hindi Riba]. 

Ang Hatol ng Batas ng Islam Tungkol sa 
Riba: 

Ang Riba ay matinding ipinagbabawal ayon 
sa tuwirang pagpapahayag ng Banal na Qur’an 
at mga Hadith ng Propeta $§, ito ay naibibilang 
sa malalaking kasalanan, sa katunayan, ang Al- 
lah ay hindi nagbanta o nagbabala ng matinding 
labanan sa sinumang makasalanan maliban 
sa mga lumalamon o gumagawa ng Riba. Ang 
gayong hatol ay hindi lamang ipinagbawal sa re- 
lihiyong Islam bagkus sa lahat ng mga naunang 
kapahayagan. Ang gayong pagbabawal ay binago 
pagkaraang dumanas ng maraming panunuligsa 



186 





laban sa mga batas ng Allah. Ang Kataas-taa- 
sang Allah ay nagsabi bilang pagpapaliwanag sa 
dahilan ng Kanyang pagpaparusa at pagkapoot 
sa mga tao inula sa Upon ng Angkan ng Kasula- 
tan: {At sa kanilang pagtanggap ng Riba (patu- 
buan sa pautang) bagaman si la ay pinagbawalan 
[sa gawaing] ito}. Surah An-Nisa’ (4): 161 

Ang Kaparusahang Nakapataw sa Riba: 

) Yaong mga taong nakikisangkot sa gawaing 
Riba ay isinuong lamang ang kanilang mga 
sarili sa labanang ipinataw sa kanila ng Allah 
at ng Kanyang Sugo bilang parusa, kaya sila 
ay nagiging kaaway ng Allah at ng Kanyang 
Sugo. Ang Allah ay nagsabi: {Nguni’t, kung 
ito ay hindi ninyo gagawin [ang talikdan ng 
Riba], magkagayon, humanda kayo sa isang 
[nagbabantang] digmaan laban sa Allah at 
sa Kanyang Sugo. Subali’t kung kayo ay 
magsisi, [maaari ninyong] kuhaning muli 
ang inyong yamang [inyong ginawang 
puhunan]. Kaya, huwag kayong gumawa 
ng kamalian, at kayo ay hindi gagawan ng 
kamalian.} Surah Al-Baqarah (2): 279 

Ito ay isang digmaang nag-iiwan ng masamang 
bunga sa pisikal at kaisipan. At ang mga di- 
mabilang na kalungkutan at pagkabalisa 
sa mga tao sa ngayon ay siyang bunga ng 
gayong labanan o digmaan na ipinahayag ng 
Allah sa mga sumuway sa Kanyang kautusan 
sa pamamagitan ng pakikipagsangkot sa 
mga gawaing Riba, kaya paano na kaya 
ang magiging bungang kahihinatnan nitong 
digmaan sa Huling Araw? 

Yaong mga lumalamon ng Riba na 
nakikitungo rito ay isinumpa at pinagkaitan 
ng habag ng Allah, siya at ang sinumang 
nakipagtulungan sa kanya rito. Si Jabir ay 
nag-ulat, kanyang sinabi: «Isinumpa ng 



Sugo ng Allah M ang kumakain ng Riba, ang 
nagbibigay nito, ang tagasulat nito at ang 
dalawang saksi nito», at sinabi niya: «Silang 
lahat ay pawang makasalanan». (Muslim: 1598) 

Yaong mga lumalamon ng Riba ay babangon 
sa Araw ng Muling Pagkabuhay na nasa 
karima-rimarim na anyo, tulad ng isang 
baliw na pasuray-suray, nanginginig dahil 
sa kabaliwan. Batay sa sinabi ng Kataas- 
taasang (Allah): {Yaong mga lumalamon ng 
Riba (pagpapatubo) ay hindi makatitindig 
(sa Araw ng Muling Pagkabuhay) malibang 
katulad ng pagtindig ng isang taong 
hinataw ni Satanas, na nagdulot sa kanya 
ng pagkabaliw}. Surah Al-Baqarah (2): 275 

Ang pinagkitaang-tubo mula sa Riba gaano 
man ang kanilang pagsaalang-alang nito ay 
pinagkakaitan ng biyaya, at sinumang gu- 
magawa nito ay walang matatagpuang ka- 
tahimikan, kaligayahan at kapanatagan dito. 
Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): 
{Pagkakaitan ng Allah ng pagpapala ang 
Riba (pagpapatubo), at pauunlarin Niya 
ang mga kawanggawa [mga mabubuting 
kalakalan]}. Surah Al-Baqarah (2): 276 




187 



Ang Iyong Mga Pananalapi 




Ang Iyong Mga Pananalapi 



Naidudulot ng Riba sa Tao at sa Lipunan: 

At katotohanang lubos na hinigpitan ng Islam 
ang usaping Riba sanhi ng malaking kapinsalaang 
naidudulot na nagwawasak sa buhay ng tao at ng 
lipunan, at ang mga ilan dito ay: 




Ito ay nagdudulot ng masidhing kawa- 
lan ng kaayusan sa pamamahagi ng 
yaman at pinalalaki ang agwat sa pa- 
gitan ng mayayaman at mahihirap [sa 
mga pangunahing pangangailangan ng 
bawat isa|: 




Samakatuwid, ang Riba ay nagiging sanhi 
upang manatili ang yaman sa mga kamay ng 
iilang pangkat lamang mula sa mga kasapi ng 
isang lipunan, samantalang pinipigilan nito at 
ipinagkakait ito sa maraming pangkat ng tao sa 
lipunan, kung gayon ito ay kawalan ng kaayusan 
sa daloy ng kabuhayan at pamamahagi ng yaman, 
kayaang lipunan ay magmimistulang isang maliit 
na pangkat ng mayayaman na ipinagkakait sa 
malaking bilang ng taong mahihirap ang trabaho 
at mga mahihirap na walang kabuhayan, at ito 
ay nagiging sanhi upang tumaas ang paglaganap 
ng krimen sa lipunan at mamayani ang poot sa 
pagitan ng mga tao. 




Ito ay nag-aanyaya ng walang kabu- 
luhang pagtatapon ng yaman at pag- 
mamalabis sa walang kapararakang 
gastusin. 



Raya ang kaluwagan sa pagpapautang ng may 
tubo [Riba] ay nang-uudyok sa mga nakakarami 
upang magiging mapaglustay, mapag-aksaya at 
mawalan ng pagtitipid, sapagka’t madali niyang 
natatagpuan sa mga nagpapautang sa kanya ang 
lahat ng kanyang pangangailangan, kaya hindi 
na niya nakukuha pang bilangin ang kanyang 
pangkasalukuyan at hinaharap na pananalaping 
pananagutan, bagkus siya ay walang pakundangang 



nangungutang hanggang magkatipun-tipon sa 
kanya ang mga utang at magipit ang kanyang 
buhay, at siya ay mananatili sa habambuhay na 
nakabaon sa mga utang na iyon. 




Ang Riba (pagpapatubo) ay pumipigil 
[at humahadlangj sa mga mayayamang 
namumuhunan mula sa mga mabubuti 
at kapaki-pakinabang na pamumuhu- 
nang kalakalan sa bansa: 



Sapagka’t matatagpuan ng mayayamang na- 
mumuhunan sa pamamaraan ng pagpapatubo 
ang isang pagkakataon ng pagtamo ng isang 
tiyak na bahagdan ng pagkakakitaan mula sa 
pagpapatubo ng kanyang salapi, at ito ang magli- 
lihis sa kanya sa pagpapalago ng kanyang yaman 
sa mga proyektong pang-industriya, pagsasaka at 
kalakalan gaano man kapaki-pakinabang ito sa 
lipunan, sapagka’t kahit papaano ito ay may ka- 
lakip na panganib, at nangangailangan ng isang 
ibayong pagsisikap at manggagawa. 




Ang Riba ay isang dahilan ng pag- 
kawala ng biyaya ng yaman at pagbag- 
sak ng kabuhayan [ekonomiya]. 



Raya ang pagbagsak ng lahat ng mga 
kabuhayan [ekonomiya] at malaking pagkalugi 
sa mga bahay-kalakalan o sa mga tao ay sanhi ng 
pagmamalabis sa mga ipinagbabawal na Riba, ito 
ang isa sa mga masasamang bunga ng pagkakait 
sa pagpapala na siyang ipinabatid ng Allah. Ito 
ay kaiba sa kawanggawa at pagmamagandang- 
loob sa mga tao, sapagka’t ito ay nagbibigay ng 
pagpapala sa yaman at kaunlaran. Batay sa sinabi 
ng Rataas-taasang Allah: {Pagkakaitan ng Allah 
ng biyaya ang Riba (pagpapatubo ng salapi), at 
pauunlarin Niya ang mga gawaing kawanggawa 
[kalakalang nakakatulong sa kaunlaran]}. Surah 
Al-Baqarah (2): 276 



188 











Ano ang hatol kapag siya ay yumakap sa 
Islam, samantalang siya ay nakatali sa 
isang kasunduang patubuan? 

Kapag siya ay yumakap sa Islam, samantalang 
siya ay nakatali sa isang kasunduang Riba [patu- 
buan], siya ay may dalawang pagpipilian: 

1. Kapag siya ang kumukuha ng patubo at 
pakinabang (lumalamon ng Riba), sa gayon ay 
kukunin lamang niya ang puhunan ng kanyang 
salapi at hindi siya kukuha ng anuman mula 
sa patubo sa Simula pa lang ng pagyakap niya 
sa Islam. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang 
(Allah): {Subali’t kung kayo ay magsisi, [maaari 
ninyong] kuhaning muli ang inyong yamang 
[inyong ginawang puhunan]. Kaya, huwag 
kayong gumawa ng kamalian, at kayo ay hindi 
gagawan ng kamalian.} Surah Al-Baqarah (2): 279 

2. Kapag siya naman ang nagbibigay ng pa- 
tubo, sa gayon mayroon siyang dalawang ma- 
pagpipiliang kalagayan: 

• Kung magagawa niyang ipawalang-saysay 
ang kasunduan na walang ibubungang 
pinsala sa kanya, marapat sa kanya na ito ay 
kanyang gawin. 

• Samantalang kung hindi niya magagawang 
ipawalang saysay ang naturang kasunduan 
maliban sa pamamagitan ng napakalaking 
kapinsalaan, sa gayon itutuloy niya ang 
kasunduan, datapuwa’t kailangan niyang 
maging tiyak na hindi na niya babalikan ang 
ganito. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang 
(Allah): {Kaya, sinumang dumating sa kanya 
ang paalaala [o babala] mula sa kanyang 
Panginoon at [siya ay] tumigil [mula sa 
gawaing-riba], magkagayon [siya ay walang 
pananagutan] para sa anumang kanyang 
naging nakaraang kaso. At siya at ang 
kanyang gawain [ay ipinaubaya] sa [pasiya 



ng] Allah. Subali’t, sinuman ang nagbalik [sa 
gawaing ito] sila yaong mga maninirahan sa 
Apoy; sila ay mamamalagi roon nang walang 
hanggan}. Surah Al-Baqarah (2): 275 



Ikaw ba ang pinagkakautangan at kumukuha 
ng patubo (lumalamon ng Riba)? 

" Oo 

I 



Isinasatungkulin sa iyo na kunin 
ang puhunan ng iyong yaman na 
hindi kasama ang patubo. 



Kapag ikaw ang nagbibigay ng patubo, 
magagawa mo bang ipawalang saysay ang 
kasunduan nang walang ibubungang malaking 

00 

1 



Kinakailangan sa iyo na ipawalang 
saysay mo ang kasunduan, kung 
magagawa mo na walang ibubun- 
gang kapinsalaan ito sa iyo. 

Kung hindi mo magagawang ipawalang say- 
say ang naturang kasunduan o magtatamo ka 
ng malaking kapinsalaan dahil sa pagpapawa- 
lang saysay nito, kung gayon kailangan mong 
ituloy ang kasunduan, datapuwa’t kailangan 
mong maging tiyak na hindi mo na babalikan 
ang ganito sa darating na panahon. 





189 



Ang Iyong Mga Pananalapi 








Ang Iyong Mga Pananalapi 



> Ang Panlilinlang sa Pamamagitan ng Kamangmangan atKawalang 
Katiyakan 




Ang isang kasunduan na batay sa kawalang 
katiyakan at kawalang-muwang ay isang 
uri na nababahiran ng isang panganib o 
panlilinlang na maaaring humantong sa 
hidwaan at di-pagkakasunduan sa pagitan 
ng magkabilang pangkat o ito ay maaaring 
makapagdulot ng kamalian ang isa sa kanila. 



At katotohanan, mahigpit na ipinagbawal ng Islam 
ang ganitong uri ng kasunduan upang hadlangan 
ang mga pamamaraang di-pagkakasunduan at ang 
lahat ng uri ng kawalan ng katarungan at paniniil. 
Sa katunayan, ito ay ipinagbawal kahit pa man ito 
ay nakasanayan na o naging kaugalian na ng mga 
tao, sapagka’t tunay na ipinagbawal ng Propeta 
ang bilihan na kinasasangkutan ng panlilinlang. 
(Muslim: 1513) 



Ang Mga Halimbawa ng Bilihan na 
Kinasasangkutan ng Kawalang-kabatiran 
[o Kawalan ng Katiyakan]: 



) Ang bilihan ng mga bunga [tulad ng mga prutas 
o mga aanihing butil tulad ng palay, mais o trigo] 
bago pa anihin o mahinog at handa ng pitasin. 
Katunayan, ipinagbawal ng Propeta M ang 
pagbili ng bungang-datiles hanggang maging 
malinaw ang pagkahinog nito at angkop na para 
kainin sapagka’t mayroong pagkakataon na ito 
ay makaranas ng pagkabulok at hindi mahinog. 




Ang pagbabayad ng mga ilang halaga ng 
salapi upang bumili ng isang kahon na hindi 
nalalaman kung ano ang halaga ng mga laman 
nito, maaaring ito ay isang mamahaling bagay 
o walang halagang bagay. 



Ang Mga Pangyayari o [Mga Pagkakataong] 
Kung Saan ang Kawalang Kabatiran [o 
Kamuwangan] ay Makapagdulot ng Pag- 
aalinlangan sa Kasunduan. 



Ang kawalang kabatiran at kawalang katiyakan 
[Gharar] ay nakapagdudulot lamang ng pag-aalin- 
langan sa kasunduan at itinuturing na bawal kapag 
ang kasunduan ay maramihan at kung ito ay nauukol 
sa nilalaman ng kasunduan. 



Kaya ipinahihintulot sa isang Muslim na bumili ng 
isang bahay halimbawa, kahit hindi niya nalalaman 
ang uri ng mga materyales na ginamit sa pagkakatayo 
ng bahay o sa pagpipintura at ng nakakatulad nito, 
sapagka’t ang kawalang kabatirang ito ay maliit 
lamang, at hindi ito nagbibigay ng alinlangan sa 
nilalaman ng kasunduan. 



190 






> Ang Dhulm (Kawalang Katarungan o Katuwiran) at Pagkamkam ng 
mga Yaman atAri-arian ngMga Tao sa Paraang Di-makatuwiran 



Ang Dhulm (kawalang katarungan at katuwiran) 
ay kabilang sa pinakamasamang gawain na 
binigyang-babala ng Islam. Sa katunayan, siya 
M ay nagsabi: «Ang isang Dhulm (kawalang 
katarungan o paniniil) ay nagiging kadiliman sa 
Araw ng Pagkabuhay na Muli». (Al-Bukhari: 2315 — 
Muslim: 2579) 

Ang pagkamkam sa mga yaman ng mga tao 
nang di makatuwiran gaano man ito kali it ay 
kabilang sa mga pinakamalaking kasalanan 
at binalaan ang mga gumagawa nito ng isang 
napakatinding kaparusahan sa Hilling Araw. 
Batay sa sinabi niya M: «Sinuman ang di- 
makatarungang kumamkam ng isang dipang 
sukat ng lupa, ito ay ipupulupot sa kanyang leeg 
na ang haba nito ay katumbas ng pitong kalupaan 
sa Araw ng Pagbabangong Muli». (Al-Bukhari: 
2321 - Muslim: 1610) 




> Ang pagkamkam sa mga yaman ng mga tao nang 
walang katarungan gaano man kaliit ay kabilang sa 
mga pinakamalaking kasalanan at krimen. 



Ang ilan sa mga halimbawa ng mga 
gawaing Dhulm (Kawalan ng Katarungan) 
sa mga kalakalan: 




Ang pamimilit: Ang kalakalan na 

isinagawa sa ilalim ng pamimilit imaging sa 
alin mang uri nito ay ipinawawalang-saysay 
ang kasunduan nito. Katotohanan, ang 
pagsasang-ayon ng magkabilang panig ay 
isang mahalagang sangkap ng kasunduan 
upang ang kalakalang namamagitan sa 
dalawang panig ay tanggapin at kilalanin. 
Batay sa sinabi niya M ‘ «Ang bilihan ay 
kinikilala lamang bilang tunay na bilihan 
kung ito ay sinang-ayunan ng magkabilang 
panig [bilang pinagkaisang kasunduan]». 



(Ibnu Majah: 2185) 




Ang pandaraya at panlilinlang sa mga 

tao upang kamkamin ang kanilang mga 
yaman sa di-makatarungang pamamaraan 
ay kabilang sa mga malalaking kasalanan. 
Batay sa sinabi ng Sugo ng Allah H: 
«Sinuman ang mandaya ay hindi nabibilang 
sa amin». (Muslim: 101). Ang dahilan ng 
pagkapahayag sa Hadith na ito ay nangyari 
nang minsan ang Sugo ng Allah# ay lumabas 
patungong pamilihan at kanyang napuna 
ang isang bunton na pagkain (ibig sabihin 
ay isang tumpok ng mga butil ng trigo) at 
kanyang ipinasok ang kanyang kamay sa 
loob ng bunton, kaya kanyang nasalat na 
ito ay mamasa-masa, at kanyang sinabi sa 
nagbibili: O Nagmamay-ari ng trigo! Ano 
ito? Siya ay nagsabi: Ito ay naulanan, O 
Sugo ng Allah! At kanyang M sinabi: Bakit 



191 



Ang Iyong Mga Pananalapi 








Ang Iyong Mga Pananalapi 



hindi mo ilagay ang [mamasa-masang butil] 
sa ibabaw ng bunton ng pagkaing ito upang 
ito ay makita ng mga tao? At pagkatapos, 
kanyang sinabi: «Sinuman ang mandaraya 
ay hindi nabibilang sa amin [hindi kabilang 
sa pamayanang Muslim]». (At-Tirmidhi: 1315) 




Ang Paglalaro |o Panlilinlang] sa Batas: 

May mga mapanlinlang na tao na kapag 
nagsampa ng usapin [kaso] sa hukuman ay 
nagsasalita ng matatamis na pananalita at 
sa paraang kapani-paniwala upang kamka- 
min ang yaman sa pamamaraang paniniil 
o pandaraya [nang di-makatuwiran], hindi 
nila nababatid na kahit ang hatol ng Hukom 
ay para sa kanilang panig, hindi nila maga- 
gawang patotohanan ang kabulaanan. Ba- 
tay sa sinabi niya M : «Katotohanang ako 
ay isa lamang tao, at ang mga nagsasampa 
ng usapin [o kaso] ay nagsisilapit sa akin 
upang ayusin ang kanilang di-pagkakasun- 
duan. At maaari ang ilan sa inyo ay bihasa 
at kapani-paniwala sa paglalahad ng ka- 
nyang kaso kaysa sa kanyang kalaban, na 
kung saan ay maaari ko siyang panigan 
at magbaba ng hatol para sa kanya batay 
sa aking narinig. Kaya, kung ako man ay 
nagkamaling ibigay sa iba ang karapatan 
ng isang Muslim [samantalang nababatid 
nito [ng taong bihasa sa pangangatuwiran 
na siya ay mali] samakatuwid, sinumang 
nasa kamalian ay hindi dapat kuhanin ito, 
sapagkat magkagayon nga, ako ay nagbi- 
gay lamang sa kanya ng isang bahagi ng 
apoy [sa Impiyerno]». (AI-Bukhari: 6748 - 



Muslim: 1713) 




Ang Rishwah (Suhol): Ito ay salapi o 
serbisyong ibinabayad upang kanyang 
maimpluensiya ang paghatol o ang gawa 
ng isang taong nasa panunungkulan upang 
sa gayong masamang pamamaraan ay ka- 
nyang matamo o makuha ang kanyang 
hinahangad na maaaring matapakan ang 
karapatan ng iba. Kaya ang suhol ay isang 
paraang masama at ito ay ipinagbabawal. 
Isinasaalang-alang ng Islam ang suhol 
bilang isa sa pinakamasamang uri ng pa- 
niniil o kawalang katarungan [Dhulm]) at 
isang matinding pagkakamali, sapagka’t 
tunay na isinumpa ng Sugo ng Allah M 
ang Ar-Rashi (sinumang nagbabayad ng 
suhol) at ang Murtashi (sinumang tuma- 
tanggap nito). (At-Tirmidi: 1337) 



At kapag ang suhol ay naging laganap 
at namayani bilang kalakarang nangingi- 
babaw, ito ay sumisira sa haligi ng lipunan 
at pinipigil nito ang kaunlaran at pagsu- 
long ng pamayanan. 




192 







Ano ang hatol ng Islam hinggil sa 
isang yumakap sa Islam na kumuha o 
tumatanggap ng yaman sa paraang di- 
makatuwiran noong panahon na hindi pa 
siya Muslim? 

Sinuman ang yumakap sa Islam at nasa kanya 
pa rin ang mga ipinagbawal na yamang nagmula 
o nakuha sa pamamagitan ng suhol sa mga tao, 
pagsasamantala, at panl i linlang at ng nakakatulad 
nito; kinakailangan niyang ibalik ito sa mga 
nagmamay-ari kung si la ay kanyang nakikilala 
at magagawa niyang ibigay ito sa kanila nang 
walang idudulot na kapinsalaan laban sa kanya. 



Sapagka’t kahit pa man ito’y naganap bago 
ang pagyakap sa Islam, ang naturang yamang 
nakuha sa pamamagitan ng suhol, paniniil at ka- 
samaan ay nananatili pa ring nasa ilalim ng ka- 
nyang kamay, kaya nararapat lamang na ibalik 
ang mga yamang iyon kung makakaya niyang 
gawin ito. Ayon sa sinabi ng Kataas-taasang Al- 
lah: {Katotohanang ang Allah ay nag-uutos sa 
inyo na inyong ibalik ang mga ipinagkatiwalang 
bagay sa nagmamay-ari nito}. Surah An-Nisa’(4): 58 

Datapuwa’t kung hindi niya kakilala ang 
may-ari nito pagkaraan ng kanyang marubdob 
na paghahanap, maaari siyang makalaya sa pa- 
nanagutang ito sa pamamagitan ng paggugol sa 
kawanggawa. 



> Ang Sugal at Larong-sugal 



Ano ang Sugal at Larong-sugal? 

Ang pagsusugal ay isang gawaing paki- 
kipagsapalaran ng salaping nakasalalay sa 
kinalabasan ng isang paligsahan o larong- 
pustahan. Sa pamamaraang ito, ipinakiki- 
pagsapalaran ng isang tao ang salapi batay 
sa kasunduan na siya at ang isa sa kanila ay 
tatanggap ng salaping halaga bunga ng isang 
naganap na paglalaro o pustahan. Kaya ang 
bawa’t kalahok ay umiikot sa pagitan ng 
pagpapaligsahan o pustahan; na kanyang 
matamo ang salaping nagmula sa kanyang 
katunggali o siya ay matalo upang matamo 
naman nito ng kanyang katunggali. 

Ang Hatol o Kapasiyahan ng Islam 
Hinggil sa Sugal: 

Ang pagsusugal ay ipinagbabawal, kaya 
naman ang paghihigpit nito ay binigyang- 
diin ng Qur’an at Sunnah, ang mga ilan 
dito ay: 



O ltinuring ng Allah ang bunga ng kasamaan ng 
pagsusugal at ang kapinsalaan nito nang higit 
na malaki kaysa sa kabutihan at kapakinaban- 
gan nito. Sapagka’t ang Kataas-taasang Allah ay 
nagsabi: {Sila ay nagtatanong sa iyo [O Muham- 
mad) tungkol sa Khamr (lahat ng nakalalasing na 
inumin) at pagsusugal. Sabihin mo: “Sa mga ito 
ay mayroong malaking kasalanan at ilang kapa- 
kinabangan sa mga tao; datapuwa’t ang kasala- 
nan nito ay higit na malaki kaysa sa kapakina- 
bangan nito}. Surah Al-Baqarah (2): 219 

Itinuturing ng Allah ang larong-sugal at sugal 
bilang isang uri ng karumihan at kasuklam- 
suklam dahil sa mga kapinsalaan idinudulot nito 
sa tao at sa lipunan, at Kanyang ipinag-utos ang 
pag-iwas dito, at itinakda Niya ito bilang isang 
dahilan ng pagkakawatak-watak at pagkapoot sa 
isa’t isa, at siyang dahilan ng pagtalikod sa Salaah 
(pagdarasal) at Dhikr (paggunita). Sapagka’t ang 
Kataas-taasang Allah ay nagsabi: 




193 



Ang Iyong Mga Pananalapi 





Ang Iyong Mga Pananalapi 



{O kayong mga naniwala, ang [lahat ng 
mga] inuming nakalalasing, sugal at ang 
[pag-aalay sa] mga altar sa iba pa bukod 
sa Allah at ang mga palaso ay mga dungis 
na nagmula sa gawang-kamay ng Satanas. 
Kaya, [mahigpit na] iwasan ito upang saka- 
li kayo ay magsipagtagumpay. Nais lamang 
ng Satanas na maglagay ng matinding galit 
at poot sa inyong pagitan sa [pamamagitan 
ng] mga inuming nakalalasing at sugal at 
[upang] ilihis kayo sa pag-aalaala sa Allah 
at sa pagdarasal. Kaya, hindi ba kayo mag- 
sisitigil?} Surah Al-Ma'idah (5): 90-91 




> Ang pagsusugal ang naglulublob sa nagsasanay nito 
sa pagkagumon. 




Ang Mga Kapinsalaan ng Pagsusugal at Larong-sugal sa Tao at sa Lipunan: 



Ang Mga Kapinsalaan ng Pagsusugal ay mayroong malaking bunga para sa sarili at sa lipunan, ang mga 
ilan sa pinakamahalaga rito ay: 



B Ito ang nagtatanim ng galit at poot sa pagitan ng mga manunugal o manlalaro, sapagka’t kapag 
ang mga magkakaibigan ay magsugal at ang isa sa kanila ay magwagi at makuha ang kanilang 
mga salapi, walang pag-aalinlangan na sila ay mapopoot sa isa’t isa at magkakaiinggitan, at 
maaaring humantong sa higit pang kasamaan tulad ng pagbabalak na patayin ito. Ito ay tunay na 
nagaganap at nasasaksihan ng lahat, kaya sinabi ng Kataas-taasang Allah: {Ang tanging hangad 
ni Satanas ay ang mag-udyok sa pagitan ninyo ng hidwaan at poot sa isa’t isa sa pamamagitan 
ng lahat ng bagay na nakalalasing at pagsusugal}. Bukod pa rito, ito ay nakahuhumaling upang 
talikuran ang mga tungkulin, tulad ng pagdarasal at pag-aalaala sa Allah. 

Batay sa sinabi ng Kapita-pitagang (Allah) at Kataas-taasan tungkol sa pagbanggit sa mga udyok 
ni Satanas sa kaakit-akit na gawaing pagsusugal at paglalaro para sa tao: {At kayo ay kanyang 
hahadlangan sa pag-aalaala sa Allah at sa pagdarasal}. 




Ang pagsusugal ang paninira sa mga ari-arian at paglulustay ng mga yaman, at isinasadlak nito 
sa pagkagumon ang mga manunugal sa maraming pagkalugi. 

Ang pagkahumaling at pagkahilig sa sugal at posibilidad ng pagkapanalo ay naghahatid ng 
pagkagumon, sapagka’t kung siya ay kumita man at nanalo, madaragdagan naman ang kanyang 
pagkagahaman at pagkatakaw sa pagsusugal, kaya siya ay magpapatuloy sa paghahanap ng 
salapi kahit sa paraang ipinagbabawal [tulad ng pagnanakaw, pandaraya], at kung siya ay natalo, 
siya ay mananatili sa pagsusugal upang magbakasakaling kanyang maibalik ang mga natalo at 
nawalang salapi mula sa kanya, magkagayon man, ang kanyang pagkapanalo o pagkatalo ay 
naghahatid sa kanya sa kawalan ng sigla upang maghanap-buhay nang marangal at naghahatid 
sa pagkawasak ng lipunan. 



194 






Ang Mga Iba’t Ibang Uri ng Sugal 

Sadyang marami ang anyo at uri ng pagsusugal noon 
at ngayon, at ang ilan sa mga uri nito sa kasalukuyan ay: 

O Ang pagsusugal ng isang laro na kung saan ang mga 
manlalaro ay magkakasundo na ang mananalo ay kanyang 
makukuha ang lahat ng itinayang salapi. Ang halimbawa 
nito’y maglalaro ang maraming bilang ng tao sa pamamagitan 
ng tiket, at ang bawa’t isa sa kanila ay maglalagay ng 
ilang halaga ng pera at sinuman ang magwagi sa kanila sa 
pamamagitan ng palabunutan ay kanyang makukuhang lahat 
ang salaping nalikom bilang taya. 

© Ang mga larong-sugal [pustahan] ay isang gawain 
na kung saan ay ipinakikipagsalaparan ang kanyang 
itinayang salapi sa di-malamang kinalabasang 
pangyayari, bawa’t manunugal ay pumupusta sa 
isang grupo [team] ng manlalaro [tulad halimbawa sa 
basketball o football], kaya yaong mga nagpupustahan 
ay maglalagay ng kasunduang salaping pagpupustahan, 
at ang bawa’t isa ay pumupusta kung sino ang 
magwawagi sa naturang laro, at kung nanalo ang 
kanyang pinustahang grupo ay kanyang makukuha 
ang pinustahang salapi, nguni’t kung natalo ang grupo, 
natalo ang kanyang salaping ipinusta. 

© Ang loterya ay isang uri ng pagsusugal na may 
sangkap na sapalaran [maaring panalo o talo]. Sa 
loterya, maraming bilang ng tiket ang ipinagbibili 
upang paglabanan, at mula sa di-mabilang na tiket ay 
bubunutin ang isang tiket na magwawagi na kadalasan 
ay malaking salapi ang nakataya. Halimbawa nito ay 
magbibili siya ng tiket na nagkakahalaga ng isang 
dolyar upang lumahok sa maaaring mapanalunang 
isang libong dolyar sa oras ng bunutan. 

O Lahat ng larong-sugal, maging sa mga websites 
sa internet, computer at electronic on-line na may 
kasangkot na salaping paglalabanan ng magkabilang 
pangkat na nakaharap sa dalawang posibilidad: ang 
magwagi o matalo ang isa sa kanila. 




> Lahat ng mga paglalarong sugal, maging 
sa mga websites, electrical at electronic o 
alin mang uri nito ay ipinagbabawal, at 
kabilang sa mga malalaking kasalanan. 




195 



Ang Iyong Mga Pananalapi 



Ang Iyong Mga Pananalapi 



Ang Mga Wastong Pamamaraan ng Kalakalan na Binigyang-diin ng Islam 



Tulad ng pagbigay-Iinaw ng Is- 
lam sa mga alituntunin ng mga 
usaping pananalapi at kalakalan. 
Ito ay nagpapatibay rin sa mga 
kalakalan ang ilan sa mga kagan- 
dahang ugali at asal, ang mga ilan 
dito ay: 



Al-Amanah (ang Tiwala): 

Ang Amanah (tiwala) sa pangangalakal sa ibang tao, maging sila ay mga Muslim o di-muslim. 
Kabilang sa pinakadakilang katangian [at kaugalian| ng isang Muslim ay ang pagsunod sa Batas 
ng Allah, at matutunghayan ang pagpapahalaga na ito nang ayon sa mga suniusunod: 

Ang Kataas-taasang Allah ay nagsabi: {Katotohanan, ang Allah ay nag-uutos sa inyo na inyong ibalik 
ang mga ipinagkatiwalang bagay sa nagmamay-ari nito}. Surah An-Nisa’(4): 58 




b Ibinilang ng Sugo ng Allah M ang kawalan ng Amanah [tiwala] at ang pagtalu-sira at pagtaksil dito ay 
isa sa mga palatandaan ng pagkukunwari na kung saan ay kanyang sinabing: «Ang palatandaan ng isang 
mapagkunwari ay tatlo; kapag siya ay nagsasalita, siya ay nagsisinungaling, at kapag siya ay nangako, 
siya ay hindi tumutupad, at kapag siya ay pinagkatiwalaan, siya ay nagtatalu-sira [at nagtataksil]». (Al- 
Bukhari: 33 - Muslim: 59) 

Ang Amanah (tiwala) ay isa sa pinakamahalagang katangian ng mga naniniwala [mga Muslim]. Batay 
sa sinabi ng Kataas-taasang Allah: {Katotohanang ang mga naniniwala ay nagkamit ng tagumpay}, 
hanggang sa sinabi Niyang {At sila yaong nangangalaga sa mga ipinagkatiwala sa kanila at (tumutupad) 
sa kanilang kasunduan}. Al-Mu’minun (23): 1-8 

At dahil dito, pinawalang-saysay ng Sugo ng Allah M ang Eeman [pananampalataya] ng sinumang 
nagtataksil [at nagtalu-sira] sa Amanah [o tiwalang ipinagkaloob sa kanya]. Siya % ay nagsabi: «Walang 
Eeman [paniniwala] ang sinumang walang angking Amanah». (Ahmad: 12567) 

At sa katunayan, bago pa man siya itinakda bilang Sugo ng Allah M, siya ay binansagan sa Makkah 
bilang isang matapat na mapagkakatiwalaan, sapagka’t siya ay naging isang sagisag ng Amanah 
[pagiging mapagkatiwalaan] sa kanyang pakikipag-ugnayan at mga kalakalan. 



196 




Ang Katapatan: 

Ang katapatan at kalinawan ay kabilang sa mga 
katangiang pinahahalagahan ng Islam: 

Siya M ay nagsabi tungkol sa nagbibili at namimili: 
«At kung sila ay naging kapwang tapat at inilahad ang 
kakulangan at kabutihan ng mga gam it, ang kanilang 
kalakalan ay pagpapalain; datapuwa’t kung sila ay nagsabi 
ng kasinungalingan o itinago ang bagay [na kakulangan nito] 
ang kanilang kalakal ay pagkakaitan ng biyaya». (Al-Bukhari: 
1973 -Muslim: 1532) 

■ Siya (Muhammad M) ay nagsabi: «Kayo ay maging niata- 
pat, sapagka’t ang katapatan ay nag-aakay tungo sa kabuti- 
han, at ang kabutihan ay nag-aakay tungo sa Paraiso, at ang 
isang tao ay patuloy at nananatiling matapat hanggang siya 
makilala bilang isang taong matapat». (Muslim: 2607) 

■ Ang ilang mangangalakal ay kadalasan ay humahantong sa 
panunumpang may lakip na kasinungalingan na nagsasabing 
ang kanilang mga ipinagbibiling gamit ay mabuting uri upang 
mapilitan ang mamimili na bumili sa kanila. At itinuturing ng 
Islam ang gayong gawain bilang isang malaking kasalanan, 
batay sa sinabi niya (Muhammad %.)\ «Tatlong uri ng tao ang 
hindi kakausapin ng Allah sa Aravv ng Pagbabangong Muli, at 
sila ay hindi Niya lilingunin o susulyapin, at sila ay hindi Niya 
padadalisayin, bagkus mapapasakanila ang isang napakasakit 
na kaparusahan, at nagbigay halimbawa ng isa sa kanila: At 
ang nagbibili ng kanyang gamit sa pamamagitan ng huwad na 
panunumpa [o ng kasinungalingan]». (Muslim: 106) 




Ang Kahusayan sa Paggawa: 

Maging aniiman ang gawain ng isang Muslim, ki- 
nakailangan na ito ay gampanan niya nang buong 
busay sa abot ng kanyang kakayahan, maging ma- 
husay sa kanyang tinatahak na simulain sa lahat 
ng kanyang pagsisikap at pagpupunyagi. 

■ Sapagka’t ang Allah [Tigib ng Kaluwalhatian] ay ipinag- 
utos ang paggawa ng kahusayan sa lahat ng bagay, at Kanyang 
ipinag-utos sa lahat ng mga kalakaran ng buhay, maging sa 
mga bagay na tila sa unang tingin ay hindi lubhang mahalaga 
tulad ng pangangaso at pagkakatay. Siya (Muhammad 
£l) ay nagsabi: «Katotohanang ipinag-utos ng Allah ang 
paggawa nang mahusay sa lahat ng bagay, kaya kapag kayo 
ay papaslang, inyong pagbutihin ang inyong pagpaslang, at 
kapag kayo ay magkakatay, inyong pagbutihin ang pagkatay, 
at marapat na hasain ng isa sa inyo ang kanyang patalim upang 
maging mapayapa ang kanyang kakatayin [o hindi lubhang 
masaktan]». (Muslim: 1955) 

■ Minsan ang Propeta % ay dumalo sa isang libing ng isang 
tao, at ang kanyang iminungkahi sa kanyang mga Sahabah 
(kasamahan niya) ang pagsasaayos ng libingan at ang pag- 
papasan nito nang mahusay, at pagkaraan, siya ay bumaling 
sa kanila, at nagsabi: «Ito ay walang maidulot na kabutihan 
para sa namatay at hindi rin ito makapipinsala para sa kanya, 
datapuwa’t kinalulugdan ng Allah sa isang manggagawa na 
kapag siya ay gumawa, ito ay kanyang pinaghuhusay [o pi- 
nagbubuti]». (Al-Baihaqi Fi Shu'abil Iman: 5315), at sa isang 
salaysay: «Katotohanang nais ng Allah na kapag ang isa sa 
inyo ay gumawa ng isang gawain, ito ay kanyang pinaghuhu- 
say nang mabuti». (AbuYa'la: 4386 -Shu'abil Iman: 5312). (Tun- 
ghayan ang iba pang mga kaugalian sa pahina 243) 



97 



Ang Iyong Mga Pananalapi 





X 




Ang Iyong Pagkain at Inumin 




Ang Halaal (mga malilinis at pinahihintulutang) pagkain ay 
mayroong malaking kaugnayan at katayuan sa relihiyong Islam, 
sapagka’t ang Halaal na pagkain ay nagsisilbing paraan upang 
tugunin ng Dakilang Allah ang panalangin at upang Kanyang 
pagpalain ang ating mga yaman at pamilya. 

Ang Halal na pagkain ay pagkain na nakukuha mula sa mga 
paraang ipinag-uutos at ipinahihintulot na walang kinasangkutang 
anumang pagkakamali o pagkakasala sa pagkuha nito, at walang 
idinudulot na pang-aabuso sa karapatan ng iba o pandaraya mula 
sa sinuman. Ang mga Muslim ay lagi nang ginagamit na batayan 
ang pagiging Halaal ng isang pagkain upang magkaroon ng 
katiyakan na ito ay umaayon sa Batas ng Islam bilang pagkain. 



Ang Mga Nilalaman ng Kabanata: 



Ang Pangkalahatang Alituntunin Tungkol sa Pagkain at Inumin 

Ang Mga Pag-aanihan at mga Bunga 

Ang Mga Inumin na Nakalalasing at ang Alkohol 

Ang Mga (Bawal na) Gamot 

Ang Mga Pagkaing-dagat [at Yamang-dagat] 

Ang Mga [Maiilap at Mababangis na] Hayop sa Kalupaan: 

■ Ang Pagkatay Sa Paraang Marapat at Ipinag-utos. 

®Ang Kapasiyahan [o Hatol] sa Mga Kame na Ipinagbibili sa Mga Karinde- 
rya atTindahang Pag-aari ng Mga di-Muslim. 

Ang Pangangaso Batay sa Pamamaraang Ipinag-utos ng Islam. 

Ang Mga Magagandang asal [at Wastong Pag-uugali] sa Harap 
ng Pagkain at Pag-inom 



Ang Iyong Pagkain at Inumin 



Ang Iyong Pagkain at Inumin 



Ang Pangkalahatang Alituntunin Tungkol sa Pagkain at Inumin 

Sa pangkalahatang pananaw ng Batas na Islam, ang lahat ng pagkain at inumin ay Halaal (malilinis 
at pinahihintulutan) maliban sa anumang ipinagbawal nito sanhi ng kapinsalaang idinudulot nito 
sa tao, sa kanyang kalusugan, sa asal [at ugali] at sa kanyang relihiyon [o pananampalataya]. Sa 
katotohanan, ang Dakilang Allah ay nagpaalala sa atin na Siya ang lumikha ng lahat ng bagay 
na nasa kalupaan at nasa ibabaw nito upang ito ay ating pakinabangan maliban sa mga bagay na 
Kanyang ipinagbawal sa atin. Siya (ang Allah) ay nagsabi: {Siya ang lumikha ng lahat ng anumang 
nasa kalupaan para sa inyo}. Surah Al-Baqarah (2): 29 





>Ang Mga Ani at Mga Bunga 



Lahat ng uri ng ha- 
laman na itinatanim ng 
mga tao o kanilang pini- 
pitas o hinahango mula 
sa mga punong-kahoy o 
sa mga kagubatan o sa 
mga damo o kabute ay 
ipinahihintulot at maaa- 
ring kainin, maliban sa 
anumang nagdudulot 
ng kapinsalaan sa ka- 
tawan at kalusugan, o 
nagdudulot ng kapinsa- 
laan sa katinuan ng isip 
tulad ng mga inuming 
nakalalasing o mga 
(bawal na) gamot na 
tahasan at tuwirang pu- 
mipinsala sa katinuan o 
isipan ng tao. 



200 



> Ang Mga Inuming Nakalalasing at ang Alkohol 



Ito ay isang [inuming] nakalalasing at 
nakalalango [at nakakasira sa] isip: ibig 
sabihin - ang dating karaniwang halaal ay 
nahaluan, nabalutan at napangibabawan ng 
anumang sangkap na ipinagbabawal, at ito ay 
nagdudulot ng masamang bunga sa sinuman. 
Batay sa sinabi ng Sugo ng Allah : «Lahat ng 
nakalalasing na inumin ay Khamr [Alakjat ang 
lahat ng Khamr [Alak] ay ipinagbabawal». 
(Muslim: 2003), maging ito ay hinango o ginawa 
mula sa mga prutas tulad ng ubas, basa, igos at 
pasas, o mga butil tulad ng trigo, barley o mais 
o bigas, o di kaya ay mga kendi [o minatamis] 
na hinango sa pulut-pukyutan. Kaya lahat ng 
nakalalango sa isip, ay [itinuturing bilang] 
Khamr na ipinagbabawal, maging anupaman 
ang katawagan o lumitaw na anyo nito, kahit 
ito ay inihalo at isinama sa pangkaraniwang 
katas o sa mga kendi at tsokolate. 




> Pinangangalagaan ng Islam ang isip la- 
ban sa lahat ng maaaring makapipinsala 
at makasisira nito. 



Ang Pangangalaga sa Isip: 

Katotohanang ipinahayag ang dakilang relihiyong ito [ang 
Islam] upang bigyang paalala tungkol sa mga kapakanan ng 
mga tao sa mundo at sa kabilang buhay, at ang pinakamahalaga 
nito ay ang limang pangunahing pangangailangan: ang relihiyon 
[pananampalataya], ang buhay, ang isip, ang yaman [o ari-arian] 
at ang mga supling. 

Samakatuwid, ang isip ang siyang batayan ng legal na 
pananagutan (manaat at-takleef), at ang pangunahing dahilan 
ng karangalan at kabutihang-loob para sa lahi ng sangkatauhan, 
kaya pinangalagaan ito ng Batas ng Islam at pinapanatili laban sa 
anumang maaaring makapagpahina nito at makasira nito. 

Ang Kapasivahan tungkol sa Khamr (Lahat ng Uri ng 
Inuming Nakalalasing): 

Ang mga inuming alkoholtulad ng alak ay kabilang sa mga 
pinakamalalaking kasalanan at ang pagbabawal nito ay mahigpit 
na ipinag-uutos sa Qur’an at sa Sunnah, at ang ilan dito ay ang 
mga sumusunod: 

• Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {0 kayong mga 
naniwala, ang [lahat ng mga] inuming nakalalasing, sugal at 
ang [pag-aalay sa] mga altar sa iba pa bukod sa Allah at ang 
mga palaso ay mga dungis na nagmula sa [karumal-dumal 
na] gawang-kamay ng Satanas. Kaya, [mahigpit na] iwasan 
ito upang sakali kayo ay magsipagtagumpay}. Surah Al-Ma'idah 
(5): 90 Samakatuwid, ito ay inilarawan ng Makapangyarihang 
Allah bilang isang uri ng karumihan at kasuklam-suklam na 
bagay mula sa mga gawain ni Satanas, at ipinag-utos sa atin 
ang tahasang pag-iwas dito upang ating matamo ang kaligta- 
san at tagumpay. 

• Ang Sugo ng Allah M ay nagsabi: «Lahat ng nakalalasing ay 
Khamr (alak), kaya lahat ng nakalalasing ay ipinagbabawal. 
Sinuman ang uminon ng Khamr sa mundo at naging sugapa 
rito hanggang siya ay mamatay, ay hindi makaiinom nito sa 
kabilang buhay». (Muslim: 2003) 




201 



Ang Iyong Pagkain at Inumin 






Ang Iyong Pagkain at Inumin 



Siya ay nagpaliwanag na ang pag-inom 
ng Khamr (alak) ay nakababawas ng Eeman 
[pananampalataya] at sumasalalungat dito 
ang kagandahang-asal kaya kanyang sinabi: 
«Sinuinan ang umiinom nito ay itinuturing bilang 
hindi Muslim [di-naniniwala] sa oras ng kanyang 
pag-inom.» (Al-Bukhari: 5256 - Muslim: 57) 

Bilang babala, ang Dakilang Allah ay nagpataw 
ng matinding parusa sa mga nagsisiinom nito 
sapagka’t ito ay nagiging sanhi ng kawalan ng 
dangal at kawalan ng paggalang sa lipunan na 
kinabibilangan. 

Siya ay nagbigay ng babala ng isang matinding 
parusa sa sinumang patuloy sa sugapang pag- 
inom ng Khamr (alak) at sa anumang maituturing 
bilang kaugnay nito, hanggang sa siya ay 
mamatay nang hindi napagsisihan ito. Ang Sugo 
ng Allah M ay nagsasabi: «Katotohanan ang 
Kataas-taasan ay nagtakda ng isang pangako sa 
sinumang umiinom ng nakalalasing, na siya ay 
Kanyang paiinumin ng anumang nagmumula sa 
Thinatul Khabal”. (Muslim: 2002) at ang Thinatul 
Khabal ay katas ng mga dumi, masangsang na 
pawis, nana [o mga nagnanaknak na sugat] na 
lumalabas mula sa katawan ng mga naninirahan 
sa Apoy. 

• At sakop din sa babalang ito yaong mga sangkot 
sa anupamang pamamaraan ng paggawa at pag- 
inom ng alak maging siya man ay malapit na 
kamag-anak o malayo. Sa katotohanan «Isinumpa 
ng Sugo ng Allah M sa Khamr (alak) ang sampu: 
Ang gumagawa nito at ang nagpapagawa dito, 
gayundin ang umiinom nito at ang nagpapainom 
nito, ang nagdadala nito at ang nagpapadala nito, 
ang naghahain nito at ang nagpapahain nito, ang 
kumikita inula rito, at ang bumibili nito at ang 
nagpapabili nito». (At-Tirmidhi: 1295) 



> Ang Mga (Bawalna) Gamot 



Ang paggamit o pagkuha ng mga gamot - maging 
ang pinagmulan nito ay nagmula sa sinangkapang 
halaman, at maging ang paggamit o pagkuha nito ay 
sa pamamagitan ng paglanghap o paglunok o pagturok 
- ay kabilang sa mga pinakamalaking kasalanan at 
pagkakasala, sapagka’t bukod sa nakalalasing ito, 
pinipinsala o sinisira nito ang pisikal na katawan ng tao, 
at ang gumagamit nito ay dinadapuan ng iba’t ibang 
uri ng mga sakit sa katawan at pag-iisip, at maaaring 
ito ay humantong sa kanyang kamatayan. Ang Kataas- 
taasang Allah ay nagsasabi, samantalang siya ang 
Pinakamahabagin sa Kanyang mga alipin: {At huwag 
ninyong patayin ang inyong mga sarili [Huwag kayong 
magpatayan sa isa’t isa]. Katotohanang ang Allah ay 
Lubos na Mahabagin sa inyo}. An-Nisa’(4): 29 



>Ang Mga Pagkaing Hinango Mula 
sa Dagat 



Ang Itinutuimg Bilang Mga Pagkaing-dagat ay ang 
Hindi Nabubuhay Maliban sa Tubig, at Hindi Maaaring 
Mabuhay at Manatili sa Lupa. 

At ang tinutukoy na dagat ay ang malaking katawan 
ng tubig, kaya kabilang dito ang mga ilog, dagat-daga- 
tan at mga sapa at ang iba pang may malaking tubig. 

Samakatuwid, ang lahat ng mga naturang pagkaing- 
dagat, maging ito ay hayop o halaman na nakuha o 
natagpuang patay na, ay pinahihintulutan bilang pagkain 
hangga’t ito ay hindi nagdudulot ng kapinsalaan sa 
kalusugan. 

Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: { Ipinahihin- 
tulot para sa inyo ang panghuhuli [ng lamang-tubig] sa 
dagat at ang pagkain nito bilang panustos para sa inyo}. 
Surah Al-Ma'idah (5): 96 

Ang panghuhuli [o pamimingwit at pangingisda] ay tu- 
mutukoy sa mga nahuhuling buhay dito, at ang mga ‘pag- 
kain ’ dito ay tumutukoy sa mga patay na hayop-dagat. 



202 






>Ang Mga Hayop sa Kalupaan 



Para sa Mga Hayop sa Kalupaan Upang 
Maging Halal Bilang pagkain, dalawang 
patakaran ang kailangang ipatupad: 






Na ito ay 
Mga hayop na 
Ipinahihintulot 
Kainin. 



Na ang Pagkuha 
Nito o Pagkatay Nito 
ay sa Pamamagitan 
ng Pamamaraang 
Itinakda ng Islam. 



Ano ang Mga Hayop na Ipinahihintulot? 



Sa pangkalahatang pananaw ng Batas ng 
Islam, ang lahat ng lamang-karne ng hayop ay 
Halaal (malilinis at pinahihintulutan) maliban 
sa anumang ipinagbawal ng Qur’an at Sunnah. 

At ang Mga Ipinagbabawal ay tulad ng mga 
sumusunod: 

i Ang baboy: alinmang bahagi nito maging sa 

^ loob nito o inilalabas nito ay itinuturing na 

marumi sa relihiyong Islam. Batay sa sinabi ng 
(Allah) na Tigib ng Kaluwalhatian at Kataas- 
taasan: {Sa inyo ay ipinagbabawal ang mga 
patay na hayop (na hindi kinatay), ang dugo, 
ang laman ng baboy}. Al-Ma'idah (5): 3 
At sinabi pa ng Kataas-taasang (Allah): {O 
laman ng baboy, sapagka’t ito ay tunay na 
marumi}. Al-An'am(6): 145. Ang ibig sabihin ng 
marumi ay hindi malinis. 

Ang lahat ng may pangil mula sa mga 
^ mababangis [o ligaw] na hayop: Ang tinutukoy 
dito ay ang lahat ng mga hayop na kumakain 
ng kame, maging ito ay malaki, tulad ng leon at 
tigre, o maliit tulad ng pusa at mga nakakatulad 
nito, at kabilang dito ay ang aso. 



3 

4 



5 



6 



Lahat ng mga naninila [nandadagit] mula sa 
kawan ng mga ibon: Ito ay ang lahat ng ibon 
na kumakain ng kame, tulad ng palkon, agila, 
tagak-dagat at nakakatulad nito. 

Mga insekto: Ang lahat ng mga insekto sa 
kalupaan ay hindi ipinahihintulot na kainin, 
sapagkat ang mga ito ay hindi nakakatay, maliban 
sa balang, at ito ay ipinahihintulot kainin. Batay sa 
sinabi niya (Muhammad H): «Ipinahihintulot sa 
atin para kainin ang laman ng dalawang patay [na 
hayop]: Ang isda at ang balang». (Ibn Majah: 3218) 

Ang mga ahas, mga sawa at mga daga: Sama- 
katuwid, ipinagbabawal ang pagkain nito, at 
ipinag-uutos sa atin ang pagpaslang dito. Siya 
(Muhammad M) ay nagsabi: «Limang hayop na 
mapanganib na dapat pinapatay sa labas at loob 
ng mga hangganan ng Makkah kahit siya ay nasa 
kalagayan ng Ihram [sa Hajj o Umrah]: Ang ahas, 
ang uwak na may kulay puti sa likuran at tiyan, 
ang mga daga, alakdan, ang mabagsik na aso, at 
lawing itim». (Al-Bukhari: 3136- Muslim: 1198) 

Ang mga alagang asno: Ito ay ang asno na 
ginagamit sa mga labas ng bayan upang sakyan 
at magdala ng mga gamit. 




203 



Ang Iyong Pagkain at Inumin 




Ang Iyong Pagkain at Inumin 





Ang Mga Uri ng Mga Havop na 
Ipinahihintulot: 

Ang mga ipinahintulot ng Allah sa mga hayop na 
ito ay dalawang uri: 



Angmgamaiilapnahayopnanabubuhay 
sa mga kasukalan [hindi inaalagaan sa 
bahay o bukid] at tinatakbuhan ang 
tao at hindi madaling hulihin upang 
katayin: kaya ipinahihintulot ito sa 
atin sa pamamagitan ng pangangaso sa 
kanila sa Islamikong Pamamaraan. 



Ang mga inaalagaan at maamo maaaring 
hulihin: Ito ay hindi ipinahihintulot 
maliban sa pamamagitan ng Islamikong 
Pagkatay. 



Ang Islamikong Pagkakatay: 

Ito ay ang pagkatay o pag-aalay na ang mga 
patakaran nito ay nagampanan o naipatupad nang 
ayon sa itinakdang pangangailangan. 

Ang mga Islamikong Pagkakatay: 

| I Ang magsasagawa ng pagkakatay ay nararapat 
na mula sa karapat-dapat magkatay, siya ay 
maaaring isang Muslim o mula sa Upon ng mga 
Angkan ng Kasulatan (Hudyo at Kristiyano) 
na may tamang pag-iisip at may wastong 
nilalayon ng pagkatay. 

e Ang mga paggagamitang kasangkapan ng 
pagkakatay ay nararapat na akma para sa 
takdang layon ng pagkatay at nararapat na 
matalim upang maging maayos ang pagkatay at 
magpadaloy ng dugo, at madaling makapuputol, 




Ipinahintulot ng Kataas-taasang Allah sa atin ang 
pagkain ng Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo at 
Kristiyano) hanggang ito ay kanilang isinasagawa 
sa pamamaarang itinakda ng Islam. 



tulad ng kutsilyo, at ipinagbabawal ang 
paggamit sa pagpatay nito ng anumang bagay 
sa pamamagitan ng mabibigat na bato upang 
gamitin sa pagpukpok sa ulo ng hayop o sa 
pamamagitan ng pagsunog dito, tulad ng gamit 
na de-kuryente. 

Ang Ngalan ng Allah [Bismillaah) ay 
nararapat na sambitin o bigkasin sa sandal i ng 
pagkakatay. 

Ang pagputol ay nararapat na malalim sa 
pangunahing bahagi ng anumang itinatagubilin na 
putulin sa pagkatay, at ito ay: Ang lagukan (daanan 
ng pagkain at inumin), ang lalamunan (daanan 
ng hangin papuntang baga), at ang dalawang 
malaking ugat sa leeg, o tatlo sa apat na ito. 

Kaya kapag naisaalang-alang ang mga pa- 
takaran na ito, ipinahihintulot na ang kinatay, 
datapuwa’t kapag nawala ang isa sa dalawang 
patakaran na ito, samakatuwid ang kinatay ay 
hindi ipinahihintulot. 



204 




Ang Mga uri ng Karne Sa mga Karinderva 
at mga Paniilihan: 

n Ang mga lamang-kame na kinatay ng isang 

di-Muslim at isang tao mula sa Angkan ng 
Kasulatan (Hudyo at Kristiyano), tulad ng 
Budista, Hindu at Ateista, ito ay ipinagbabawal. 
At ito ay kinabibilangan ng mga kameng 
inihahain sa mga karinderya at mga tindahan 
ng bansa na ang nakararami sa mga tao nito 
ay hindi mga Muslim at Angkan ng Kasulatan 
(Hudyo at Kristiyano), samakatuwid ang 
hatol dito ay ang pagbabawal hanggang sa 
mapatutunayan ang kasalungatan nito. 

BV Ang kame mula sa mga hayop na pinatay ng 

isang Muslim o Angkan ng Kasulatan (Hudyo 
at Kristiyano) sa Islamikong Pamamaraan, 
samakatuwid ito ay ipinahihintulot ayon sa 
napagkaisahang pasiya ng mga mapananaligang 
iskolar. 



Ang karne mula sa mga hayop na pinatay ng 

isang Muslim o Angkan ng Kasulatan (Hudyo at 
Kristiyano) sa pamamaraang hindi Islam, tulad 
ng pangunguryente o paglulunod o pagpukpok 
o pagbagok: Samakatuwid, ito ay walang pag- 
aalinlangan na ipinagbabawal. 

Ang kame mula sa mga hayop na kinatay 
ng isang Angkan ng Kasulatan (Hudyo o 
Kristiyano) na walang alam sa kalagayan 
ng pagkakatay, gayundin ang anumang 
matatagpuan sa kanilang mga karinderya at 
mga tindahan. Ang pangkalahatang pananaw 
rito ay: ito ay kanilang mga kinatay, kaya 
ang tamang opinyon dito, ipinahihintulot ang 
pagkain nito nguni’t nararapat na bigkasin o 
sambitin ang Bismillah (sa Ngalan ng Allah) 
sa sandaling kumain, nguni’t ang higit na 
mainam ay ang paghanap ng Halaal (malinis, 
ipinahihintulot) na kame dito. 




205 



Ang Iyong Pagkain at Inumin 






Ang Iyong Pagkain at Inumin 



> Ang Pangangaso Ayon sa Batas ng Islam 



Ang mga Muslim ay binigyan ng karapatan sa pangangaso ng mga hayop at mga ibon na 
ipinahihintulot kainin at hindi madaling hulihin para katayin, tulad ng iba’t ibang uri ng mga ibon 
sa mga bukid at parang na hindi kumakain ng mga karne, gayundin ng mga usa at mga maiilap na 
kuneho sa disyerto at katulad nito. 



At ang mga patakaran para sa pangangaso ng mga hayop at maiilap [o maba- 
bangis na hayop] ay nararapat na tuparin, kabilang ng mga sumusunod: 



Ang isang nangangaso ay nararapat na nasa tamang pag-iisip at nararapat tuparin ang gawaing ito 
nang ayon sa kanyang layunin, maging Muslim man siyao Angkan ng Kasulatan (Hudyo o Kristiyano), 
samakatuwid hindi ipinahihintulot na kuhanin ang mga nakuha sa pangangaso ng isang Wathani (taong 
sumasamba sa mga diyus-diyusan) o baliw. 

Ang pangangaso ay nasasaklawan lamang sa mga uri ng mga hayop na hindi madaling isagawa ang 
pagkatay sapagka’t sila ay maiilap na tumatakbong papalayo sa tao, datapuwa’t kung ang mga ito ay 
madaling katayin, tulad ng manok, kambing, at baka, samakatuwid hindi ipinahihintulot ang pangan- 
gaso para sa mga ito. 

Ang sandata sa pangangaso ay nararapat makapatay nang dahil sa tulis o talim nito, tulad ng palaso, 
o bala, samantalang ang anumang ginamit na bagay na nakapapatay dahil sa bigat nito, tulad ng bato at 
ng nakakatulad nito, ay hindi ipinahihintulot ang pagkain ng laman nito maliban kung ito ay nagawang 
katayin bago nalagutan ng hininga ito. 

Ang nararapat sambitin dito ay ang Ngalan ng Allah, at kanyang sasabihin: (Bismillaah) bago niya 
ikasa ang sandatang gagamitin para sa pagtudla ng hayop. 

Kapag naabutan niyang buhay pa ang hayop o ang ibon matapos ang pangangaso nito, kinakailangan 
para sa kanya na ito ay kanyang patayin sa pamamagitan ng pagkatay nito. 

Ipinagbabawal ang pangangaso ng hayop nang walang hangaring kainin ito, tulad ng isang tao na 
nangangaso ng hayop upang mag-aliw at magsaya, pagkatapos ay hindi niya kakain ang anumang nahuli 
niya sa kanyang pangangaso. 



206 




> Ang mga kagandahang asal sa pagkain at pag-inom 




Itinakda ng Allah bilang batas ang ilang alituntuning nauukol sa kagandahang-asal hinggil sa 
pagkain at pag-inom, na umaakay sa atin upang matutunan ang mga kabanalang layunin nito 
tulad ng pagpapaalaala sa mga biyaya ng ipinagkaloob ng Dakilang Allah sa tao, at ang pag- 
iingat laban sa mga karamdaman [sanhi ng pagmamalabis at luho rito|, at ang pag-iwas sa pag- 
aaksaya, at pagmamalaki. 



At ang ilan sa mga magagandang asal na ito: 

. A Ang pag-iwas sa pagkain at pag-inom na gamit ang 
mga kagamitang yari sa ginto at pilak o binalutan 
ng ginto at pilak sapagka’t ito ay isang uri ng 
pagmamalabis at luho na sumisira sa puso ng mga 
mahihirap. Ang Sugo ng Allah M ay nagpayo: 
“Huwag kayong uminom sa mga kagamitan na 
yari sa ginto o pilak, at huwag kayong kumain 
mula sa mga gintong plato, sapagka’t ang mga ito 
ay para sa mga di-naniniwala sa mundong ito at 



[ang mga ito ay] para sa atin sa kabilang buhay”. 
(Al-Bukhari: 51 10 -Muslim: 2067) 

^ Ang paghuhugas ng dalawang kamay bago 
kumain at pagkatapos nito, at ito’y higit na 
binibigyang-diin kung mayroong marumi sa 
mga kamay o mayroong nalalabing pagkain [sa 
alinmang bahagi ng kamay]. 



207 



Ang Iyong Pagkain at Inumin 




Ang Iyong Pagkain at Inumin 



Q Ang pagsambit ng (Bismillaah [sa Ngalan ng 
Allah]) bago magsimulang kumain o uminom. 
At ang kahulugan nito: Ako ay humihiling ng 
biyaya at humihingi ng tulong sa Ngalan ng 
Allah, nguni’t kung ito ay kanyang nalimutan 
at kanyang naalaala habang siya ay kumakain, 
magkagayon siya ay magsasabi ng (Bismillaahi 
awwalihi wa aakhirih [sa Ngalan ng Allah, sa 
unahan at sa hulihan nito]). 

At minsan, nakita ng Propeta M ang isang batang 
lalaki na hindi sumusunod sa mga kagandahang 
asal na nauukol sa pagkain, kaya siya ay nagsabi 
sa kanya bilang pagb i b i gay-ara 1 : “0 bata! [Kung 
ikaw ay kakain, magsimula ka sa pamamagitan 
ng] pagsambit mo sa Ngalan ng Allah, at ikaw ay 
kumain sa pamamagitan ng iyong kanang kamay, at 
ikaw ay kumain [abutin mo] kung ano ang malapit sa 
iyo”. (Al-Bukhari: 5061 - Muslim: 2022) 



Ang pagkain at pag-inom sa pamamagitan ng 
kanang kamay. Siya M ay nagsabi: “Hu wag 
kayong kumain sa pamamagitan ng inyong 
kaliwang kamay, sapagka’t si Satanas ay ku- 
makain sa pamamagitan ng kanyang kaliwa”. 
(Muslim: 2019) 



^ Nakabubuti na huwag uminom o kumain nang 
nakatindig. 

Q Ang kumain [abutin ang pagkaing] malapit sa 
iyo, sapagka’t hindi kaaya-aya ang kumakain [at 
umaabot ng pagkaing] mula sa panig na kinakai- 
nan ng mga tao. Katotohanang ang Propeta M 
ay nagsabi sa isang batang lalaki: “At kumain [at 
abutin lamang ang pagkaing] malapit sa iyo”. 



^ Higit na makabubuting damputin ang isang 
kapirasong pagkain na nalaglag at linisin 
ito, punasan ang anumang dumikit na dumi 
dito at pagkaraan ay kainin, upang hindi 
masayang ang pagkaing ito. 

Q Ang pag-iwas na pintasan, sirain at maliitin 
ito, maaari niyang purihin ito o di kaya 
naman ay hayaan ito nang walang sinasabi. 
“Sapagka’t ang Sugo ng Allah M ay 
hindi kailanman pinintasan ang anumang 
pagkaing inihain sa kanya, ito ay kanyang 
kinakain kapag kanyang nagugustuhan ito; 
o kaya naman ito ay kanyang hinahayaan 
nang walang sinasabi. (Al-Bukhari: 5093 - 
Muslim: 2064) 

Ang pag-iwas sa labis na pagkain at pagpapa- 
kasawa nito, sapagka’t ito ay nagiging sanhi ng 
karamdaman at katamaran, samantalang ang 
kumain ng katamtainan ang siyang pinaka- 
mainam na dapat gawin. Batay sa sinabi niya 
M : “Walang lalagyan na pinupuno ng isang 
tao na nagdudulot ng kasamaan nito kaysa sa 
tiyan, sapat na sa anak ni Adam ang ilang subo 
na magtutuwid ng kanyang likod, at kung ito 
ay hindi maiwasan: magkagayon, ang ikatlong 
bahagi [ng kanyang tiyan] ay para sa kanyang 
pagkain, at ang ikatlo naman ay para sa ka- 
nyang inumin, at ang billing ikatlo ay para sa 
kanyang madaling paghinga”. (At-Tirmidhi: 2380 
- Ibnu Majah: 3349) 



208 



^ Ang pagpapasalamat [at pagkilala sa [mga biyaya ng] Allah sa pamamagitan ng pagsasabing: (Al-Hamdu 
lillaah [Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay sa Allah]), na Siyang naggawad sa akin sa panustos na ito, 
samantalang marami sa tao ang napagkaitan nito, at maaari ring dagdagan, at kanyang sasabihin: “Alhamdu 
lillaahil ladhee at'amani hadha, wa razaqani-hi, min ghayri hawlin minni wa laa quwwatin (Ang lahat ng 
pagpupuri ay sa Allah, na siyang naggawad sa akin ng panustos na ito at wala akong sariling lakas upang gawin 
ito, gayundin ng sariling kapangyarihan. 




> Sinabi niya M • “Katotohanang ang Allah ay 
tunay na nasisiyahan sa isang alipin [Muslim| 
na kumakain ng isang pagkain at Siya ay pi- 
nupuri nito, o umiinom ng isang inumin at 
Siya ay pinupuri nito”. (Muslim: 2734) 







Ang Iyong Pananamit (Kasuutan) 





Ang pananamit [o kasuutan] ay isa sa mga di-mabilang 
na pagpapala ng Dakilang Allah sa mga tao. Batay sa 
sinabi ng Kataas-taasang Allah: 

{O mga anak ni Adan, katiyakan na Aming ibinaba sa 
inyo ang saplot [o ang kasuutan] upang takpan ang inyong 
mga maseselang bahagi [ng katawan] at bilang palamuti; 
nguni’t ang saplot ng Taqwa [takot sa Allah] - iyan ang 
pinakamabuti. Iyan ay kabilang sa mga ayaat [aral, 
kapahayagan] ng Allah, upang sakali sila ay [matutong] 
makaalaala}. Surah Al-A'raf(7): 26 



Ang Nilalaman ng Kabanata: 



Ang Pananamit [o Kasuutan) sa Islam 

Ang mga Pananamit |o Kasuutan] na ipinag- 

babawal: 

■ Ang Anumang Naglalantad dito ng 'Awrah (bahagi ng 
katawan na kailangang takpan) 

■ Ang Anumang Nakakahawig Nito sa Pagitan ng 
Dalawang Kasarian (lalaki at babae) 

■ Ang Anumang Nakakahawig nito sa mga hindi Muslim 

■ Ang Anumang May Bakas ng Pagmamalaki at 
Pagmamataas 

■ Kapag ang Kasuutan ay Mayroon Sutla o Gin to 

■ Ang Anumang may Pagmamalabis 




Ang Iyong Pananamit 



Ang Pananamit (o Kasuutan ) sa Pananaw ng Islam 

Ang kasuutan ng isang Muslim ay nararapat na pagtuunang pansin ang maganda [maayos] at malinis na 
pananamit, lalung-lalo na sa kanyang pakikipag-ugnayan [o pakikiharap] sa mga tao at sa pagsasagawa ng 
kanyang Salaah (pagdarasal). Batay sa sinabi ng Kataas-taasang Allah: 

{O mga anak ni Adan, magsuot kayo ng palamuti [maayos na damit sa pagtungo], sa bawa’t Masjid (na 
inyong pagdarasalan] } . Surah Al-A'raf (7): 31 

At katotohanan, [bilang Batas] itinagubilin ng Allah sa tao na siya ay dapat mag-ayos [o magpaganda] ng 
kanyang kasuutan at bikas, sapagka’t ito ay kabilang sa paglalarawan [at palatandaan] ng mga biyaya ng Allah. 
Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: 

{Sabihin mo [O Muhammad]: Sino ba ang nagbabawal sa palamuti ng Allah, na Kanyang inililitaw 
[ipinasusuot] para sa Kanyang mga alipin, at sa mga mabubuting [bagay na] nagmula sa panustos? Sabihin: 
“Ang mga ito ay para sa mga naniniwala sa makamundong buhay, [at] natatangi para sa kanila sa Araw ng 
Pagkabuhay na Muli.” Ganyan Namin ipinaliliwanag [sa masusing paraan] ang ayaat [mga aral, tanda] para sa 
mga taong nakaaalam} . Surah Al-A'raf (7): 32 

Ang Pananamit ay Nagbibigay ng Maraming 
Bilang ng Mabuting Layunin 

Tinatakpan nito ang ilan sa mga partikular na 
bahagi sa katawan ng tao mula sa paningin ng mga 
tao, sa pamamagitan ng pagsunod sa pamantayan 
ng kahinhinan. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang 
(Allah): {O mga anak ni Adan, katiyakan na Aming 
ibinaba sa inyo ang saplot [kasuutan] upang ikubli ang 
inyong mga maseselang bahagi [ng katawan] at bilang 
palamuti}. Surah Al-A'raf (7): 26 

Pinangangalagaan nito ang katawan ng tao laban sa 
init, lamig at kapinsalaan, sapagka’t ang lamig at init ay 
bunga ng pabagu-bago ng hangin, at ang kapinsalaan 
naman ay pag-aabuso sa katawan ng tao. Ang Kataas- 
taasang (Allah) ay nagsabi tungkol sa kabutihan ng 
kasuutan: {. . . at Kanyang ginawa para sa inyo ang mga 
kasuutan upang kayo ay isanggalang laban sa init at 
[ginawa rin] ang mga kasuutang baluti upang kayo ay 
isanggalang mula sa inyong [mga kaaway] sa [panahon 
ng] digmaan. Kaya, ganyan Niya ginagawang ganap 
ang Kanyang pagpapala sa inyo upang sakali kayo ay 
tumalima [sa Kanyang kautusan]}. Surah An-Nahl (16): 81 






> Ang kasuutan ay nagbibigay sa tao ng 
mga di-mabilang na pakinabang [at 
kabutihan]. 



212 



> Ang Pangkalahatang Alituntiinin Tungkol sa Kasuutan (Pananamit) 



> Bagaman ang Islam ay nagbigay 
na malinaw na pamamaraan ng 
pagiging mapitagan at mababang 
kalooban, hindi ito nagtakda ng 
pamantayang uri ng kasuutan 
na dapat isuot ng isang Muslim. 
Nguni’t maaaring magsuot ang 
Muslim ng kasuutang tulad ng 
karaniwang isinusuot ng mga ma- 
mamayan ng isang pamayanan, 
maliban sa mga kasuutang ipi- 
nagbawal ng Islam. 













Ang Islam ay Relihiyon na naglalahad ng mga 
alituntunin batay sa likas ng tao - matwid na ka- 
twiran at katarungan. 

At sa Pangkalahatang Pananaw ng Islam, 
ang lahat ng Pananamit [at Kasuutan| ay Ipi- 
nahihintulot: 

Samakatuwid, ang Islam ay hindi nagpasiya sa 
tao ng partikular na uri ng kasuutan, bagkus kinilala 
ang kabutihan ng lahat ng kasuutan, hangga’t 
nananatiling naipatutupad ang pangangailangan 
nito nang walang pag-aabuso at pagmamalabis. 

At ang Sugo ng Allah ay nagsuot ng mga kasuutang 
isinusuot noong kanyang kapanahunan, at hindi siya 
nag-utos ng partikular na kasuutan at hindi rin siya 
nagbawal ng partikular na kasuutan, bagkus siya ay 
nagbawal lamang sa ilang partikular na kasuutan 
sapagkat ang pangkalahatang pananaw ng Islam 
hinggil sa pakikitungo sa tao ay kinabibilangan 
din ng pananamit [o kasuutan]. Lahat ng bagay 
ay pinahihintulot maliban lamang sa patunay ng 
pagbabawal o sumasalungat sa mga Ibaadah (mga 



gawaing pagsamba) tulad ng pagdarasal at pag- 
aayuno na nakapailalim sa prinsipiyo ng paghihigpit, 
na ang isang responsableng Muslim ay hindi dapat 
magsagawa ng alinmang Ibadaah maliban na ito 
ay malinaw na nakatakda at pinagtibay ng Allah, 
na walang gawang pagsamba ang dapat isagawa na 
walang batayan mula sa Qur’an at Sugo ng Allah. 

Sinabi ng Propeta M : “Magsikain kayo, mag- 
kawanggawa kayo at magsuot kayo ng mga kasuu- 
tan nang walang pagmamalabis at pagmamataas”. 
(An-Nisaai: 2559) 

Ang mga Kasuutan na Ipinagbabawal: 

0 Ang anumang naglalantad ng 'Awrah (ba- 
hagi ng katawan na kailangang takpan): 

Kaya’t isinasatungkulin sa isang Muslim ang 
pagtatakip sa kanyang Awrah sa pamamagitan 
ng kasuutan. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang 
(Allah): {Katiyakan na Aming ibinaba sa inyo 
ang saplot [o ang kasuutan] upang ikubli ang 
inyong mga maseselang bahagi [ng katawan] 
at bilang palamuti}. Surah Al-A'raf(7): 26 




213 



Ang Iyong Pananamit 






Ang Iyong Pananamit 




At hindi ipinahihintulot ang pagtatakip sa 
pamamagitan ng mga masisikip na kasuutan, 
na humahapit sa hubog ng mga bahagi ng 
katawan, gayundin ang manipis na nababanaag 
ang loob ng katawan, at dahil dito ay nagbigay 
ng babala ang Allah sa sinumang nagsusuot 
ng kasuutan na inililitaw ang kanyang 
Awrah. Sapagka’t sinabi niya M : “Mayroong 
dalawang uri ng mga nananahan sa Impiyemo” 
at nabanggit niya: “at ang mga babae na 
nagsusuot nguni’t halos hubo’t hubad”. 

0 Anganumangkasuutangmaypagkakahawig 
sa pagitan ng dalawang kasarian: Ang ibig 
sabihin ay ang pagkakahawig ng mga lalaki sa 
mga kababaihan sa pamamagitan ng pagsusuot 
ng mga dam it na natatangi o nakalaan lamang 
para sa mga kababaihan, at ang pagkakahawig 
ng mga babae sa mga kalalakihan, sapagka’t 
ito ay ipinagbabawal na kabilang sa mga 
malalaking kasalanan, at napapaloob dito 
ang kanilang panggagaya sa pamamaraan 
ng kanilang mga pananalita, paglalakad at 
pagkilos. Sapagka’t “Katotohanang isinumpa 
ng Sugo ng Allah M ang lalaki na nagsusuot 
ng kasuutang pambabae, at ang babae na 
nagsusuot ng kasuutang panlalaki”. (Abu Daud: 
4098) At gayundin na “Isinumpa ng Sugo ng 
Allah M ang mga lalaking gumagaya sa mga 
kababaihan at ang mga babaeng gumagaya 
sa mga kalalakihan”. (Al-Bukhari: 5546) (Ang 
kahulugan ng ‘sumpa’ ay ang pagkataboy 
at paglayo mula sa habag ng Allah). 
Samakatuwid, nais ng Islam na ang likas na 
katangian ng lalaki at ang kanyang panglabas 
na anyo ay maging kakaiba, at gayundin ang 
nais sa babae, sapagka’t iyon ang kahilingan 
ng tumpak na kalikasan at wastong lohika. 



^ Ang anumang kasuutang may pagkaka- 
hawig sa mga di-muslim na para lamang sa 
kanilang kasuutan, tulad ng kasuutan ng mga 
monghe at pari, at pagsusuot ng krus at gayun- 
din ang anumang partikular na palatandaang 
sumasagisag sa isang relihiyon [pananampala- 
taya], kaya ipinagbabawal ang pagsuot nito na 
kung saan ay sinabi ng Sugo ng Allah M : “Sinu- 
man ang nanggagaya sa isang lipon ng mga tao, 
magkagayon, siya ay kabilang sa kanila”. (Abu 
Daud: 4031), at napapaloob sa naturang pangga- 
gaya ang kasuutan na naglalaman ng partikular 
na mga simbolo na sumasagisag sa isang pana- 
nampalataya at mali [at ligaw] na doktrina. Sa- 
makatuwid, ang panggagaya na ito ay isang pa- 
tunay ng kahinaan ng pag-uugali at kawalan ng 
pagtitiwala sa sarili sa kung ano ang mayroon sa 
tao na karapatan. 

At hindi kabilang sa panggagaya ang isang 
Muslim na nagsusuot ng kasuutang laganap 
sa kanyang sariling bansa maging ito man ay 
isinusuot ng karamihan mula sa lipon ng mga 




> Ipinagbabawal ang pagsusuot ng kasuutan o damit 
na may panggagaya sa mga di-muslim, o nagpapa- 
kita ng mga simbolo ng isang relihiyon [pananam- 
palatayang] bukod sa Islam. 



214 



di-muslim; sapagka’t ang Propeta M ay nagsuot 
din nang kasuutang tulad ng pagsusuot ng mga 
pagano mula sa Upon ng mga Quraish maliban 
sa mga kasuutang nailahad na bawal dito. 

^ Ang anumang kasuutang nagpapahiwatig ng 
pagmamalaki at pagmamataas. Sa katunayan, 
siya M ay nagsabi: “Hindi makakapasok sa 
Paraiso ang sinumang mayroong pagmamalaki 
sa kanyang puso maging ito man ay kasing bigat 
lamang ng isang [butil ng] mais. (Muslim: 91) 

At ito ang dahilan kung bakit ipinagbawal ng 
Islam ang pagkaladkad sa damit at paglaylay nito 
na lagpas sa ibabang bahagi ng mga bukung- 
bukong para sa mga kalalakihan, kapag ito ay dahil 
sa pagmamalaki at pagmamataas. Sapagka’t sinabi 
niya M : “Sinuman ang kumakaladkad ng kanyang 
damit bilang pagmamataas, hindi ibabaling sa kanya 
ang paningin ng Allah sa Araw ng Pagkabuhay na 
Muli”. (Al-Bukhari: 3465 - Muslim: 2085) 

At ipinagbawal din ang damit na makatawag- 
pansin [pagpapasikat], ito ay ang kasuutan na kapag 
isinuot ng isang tao, ay nakakatawag-pansin sa 
mga tao at siya ay pinag-uusapan, kaya makikilala 
[at magiging sikat] ang nagmamay-ari nito; at ito 
ay dahil sa pagiging nakakatawag-pansin nito, o 
dahil sa pandidiri ng mga tao rito dahil sa itsura 
nito o kulay nito na nagkakasalungatan, o dahil sa 
pinangingiralan ang nagsusuot nito ng pagkamakaako 
at pagmamalaki. Ang Sugo ng Allah M ay nagsabi: 
“Sinuman ang nagsuot ng damit na pangpasikat sa 
mundong ito, pasusuutan siya ng Allah ng damit na 
pang-aba sa Araw ng Pagbabangon Muli”. (Isinalaysay 
ni Ahmad: 5664 - at ni Ibnu Majah: 3607) 

Kapag ito ay mayroong sutla o ginto para 
sa mga kalalakihan, sapagka’t ang mga ito ay 
ipinagbabawal ng Islam sa mga kalalakihan. 
Batay sa sinabi niya M tungkol sa ginto at 
sutla: “Katotohanan ang dalawang ito ay 



ipinagbabawal sa mga kalalakihan ng aking 
pamayanan. ipinahihintulot sa mga kababaihan 
nila”. (Ibnu Majah: 3595 - Abu Daud: 4057) 

At ang pinatutukuyan na ipinagbabawal na sutla 
sa mga kalalakihan ay: ang likas na sutla na naga- 
gawa ng uod ng silkworm. 

Ang anumang may kasamang pagmamalabis 
rito at paglulustay. Siya M ay nagsabi: “Mag- 
sikain kayo, at magsipagkawanggawa kayo, at 
magsipagsuot kayo nang walang pagmamalabis 
at pagmamataas”. (An-Nisaai: 2559) 

At ito ay nagkakaiba nang ayon sa pagkakaiba 
ng kalagayan [o kakayahang pananalapi], kung 
gayon ang isang mayaman ay maaaring bumili ng 
damit na hindi nararapat na bilhin ng isang mahirap 
bilang paghahambing sa kanyang kayamanan at 
sa kanyang buwanang kita, at pangkabuhayang 
kalagayan, at iba pang mga karapatan na tungkulin 
niyang pangalagaan, samakatuwid ang isang damit 
ay maaaring ituring na isang pagmamalabis sa 
karapatan ng isang mahirap, subali’t hindi maaaring 
ituring na isang pagmamalabis sa karapatan ng 
isang mayaman. 





Ipinagbabawal ang pagmamalabis sa Ipaggugol 
ngj pananamit, at ito ay nagkakaiba ayon sa 
pinagkakitaan ng isang tao at ng mga karapatang 
[pananalapi] na dapat niyang tupdin. 



215 



Ang Iyong Pananamit 




Ang Iyong Pamilya 




Ang Islam ay sadyang labis na masigasig sa pagtatatag 
at pagpapanatili ng [isang huwarang] pamilya, gayundin sa 
pangangalaga rito mula sa lahat ng makasisira rito at mula 
sa mga nagbabanta ng paglihis sa mga pundasyon nito, 
sapagka’t ang kabutihan ng pamilya at ang pagbuo nito ay 
nagsisilbing katiyakan tungo sa kabutihan ng bawat isa at 
ng pamayanan o lipunan sa pangkalahatang pananaw nito. 



Ang Nilalaman ng Kabanata: 



Ang Katayuan ng Pamilya sa Islam 
Ang Katayuan ng Babae sa Islam: 

■ Mga kababaihan na binigyang-diin ng Islam ang Pangangalaga sa 
kanila 

m Walang lugar sa labanan sa pagitan ng dalawang kasarian 
m Ang mga uri ng babae para sa lalaki. 

« Ang mga Patakaran ng Ugnayan sa Pagitan ng Isang Lalaki at ng 
Isang Babaeng Dayuhan (Hindi kamag-anak) 

m Ang Mga Hangganan ng Hijab (Pagsusuot ng belo) 

Ang Pag-aasawa sa Islam 

Ang Mga Karapatan ng Asawang Lalaki at Asawang 
Babae 

Ang Pag-aasawa Nang Higit sa Isa 
Ang Diborsiyo [Paghihiwalay] 

Ang Mga Karapatan ng Dalawang Magulang 
Ang Mga Karapatan ng Mga Bata 





Ang Iyong Pamilya 



>Ang Katayuan ng Pamilya sa Islam 




Nakikita ang Pangangalaga ng Islam sa Pamilya 
Nang Ayon sa Mga Sumusunod: 

Pinahalagahan ng Islam ang prinsipyo ng pag- 
aasawa at ang pagbuo ng pamilya, at ito ay 
itinuring bilang isa sa pinakadakilang gawain 
at isang kaparaanan ng mga Propeta. Batay sa 
sinabi niya M : “Nguni’t ako ay nag-aayuno 
at kumakain (pagkaraan ng pag-aayuno, nag- 
sasagawa ng Salaah (pagdarasal) at nagpa- 
pahinga, at gayundin ako ay nag-aasawa ng 
mga babae, kaya sinuman ang tumanggi sa 
aking Sunnah (kaparaanan), magkagayon siya 
ay hindi kabilang sa akin [sa aking Ummah]”. 
(Al-Bukhari: 4776 - Muslim: 1401) 

• Itinuring ng Qur’an na kabilang sa pinakadakila 
na mga biyaya at mga Tanda ang anumang nilikha 
ng Allah na kapanatagan, pag-ibig, habag at ka- 
galakan sa pagitan ng lalaki at ng kanyang asawa. 
Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi:{At ka- 
bilang sa Kanyang mga ayaat [palatandaan], na 
Kanyang nilikha para sa inyo ang mga asawang 
nagmula [rin] sa inyong mga sarili, upang inyong 
matagpuan sa kanila ang kapanatagan [ng loob] at 
Kanyang inilagay sa inyong pagitan ang pagma- 
mahal at habag}. Surah Ar-Rum (30): 21 

• At ipinag-utos nito na pagaanin ang pag-aasawa 
at tulungan ang sinumang nagnanais na makasal 
upang mapangalagaan ang kalinisang-puri ng 
kanyang sarili. Batay sa sinabi niya^l : “Mayroong 
tatlong tao na tiyak na tutulungan ng Allah” at 
kabilang sa tatlong ito ay ang isang nagnanais 
mag-asawa upang kanyang pangalagaan ang 
kalinisan ng kanyang puri”. (At-Tirmidhi: 1655) 

• Ipinag-utos nito sa mga kabataan ang pag-aa- 
sawa, sapagka’t ang pag-aasawa ay siyang ta- 




> Itinuring ng Qur’an ang kapanatagan, pag-ibig at 
ang habag sa pagitan ng niag-asa>va na kabilang 
sa pinakadakilang mga biyaya. 



mang lunas upang kanilang mapigilan ang 
kanilang masidhing pagnanasang sekswal at 
upang kanilang matagpuan ang katiwasayan 
mula sa kanilang mga asawa. 

Ipinagkaloob ng Islam sa bawa’t miyem- 
bro ng pamilya ang lubos na paggalang, 
maging ito man ay lalaki o babae: 

Kaya itinakda ng Islam sa ama at ina ang dakilang 
tungkuling disiplinahin ang kanilang mga anak. 
Naiulat ni Abdullah ibn Umar (sumakanila nawa 
ang lugod ng Allah), na kanyang narinig sa Sugo 
ng Allah M na nagsasabi: “Ang bawa’t isa sa 
inyo ay tagapag-alaga, at may pananagutan sa 
kanyang inaalagaan, kung gayon ang babae ay 
tagapag-alaga ng bahay ng kanyang asawa, kaya 
siya ay may pananagutan sa kanyang inaalagaan, 
gayundin ang isang tagapaglingkod sa ari-arian 
ng kanyang amo ay tagapangalaga, kaya siya ay 
may pananagutan sa kanyang inaalagaan”. (Al- 
Bukhari: 853 -Muslim: 1829) 





218 












Sadyang masigasig ang Islam sa pagta- 
tanim ng prinsipyo ng pagpapahalaga at 
paggalang para sa mga ama at mga ina, 
at ang pagtaguyod para sa pag-aalaga sa 
kanila at pagsunod sa kanilang pag-uutos 
hanggang sa kamatayan: 




Ipinag-utos nito sa isang Muslim na pag- 
ibayuhin ang ugnayan ng pagkakamag- 
anak, ang kahulugan nito: Magpatuloy 
ang tao sa pagmamagandang-loob niya sa 
kanyang mga malalapit na kamag-anak sa 
panig ng kanyang ama at ina: 



At kahit man lumaki na ang anak na lalaki o babae, 
ipinag-uutos sa kanila ang pagsunod sa kanilang 
mga magulang at maging mabuti sa kanila, sa 
katunayan, iniugnay ang kabaitan at paggalang 
sa kanila bilang pagsamba sa Kanya [sa Allah 
ang Tigib ng Kaluwalhatian], at ipinagbawal 
ang pagmamalabis sa salita at gawa sa kanilang 
dalawa, kahit pa man ito ay sa pamamagitan ng 
pagpapahayag ng salita o tinig na nagpapahiwatig 
ng kawalang paggalang sa kanila. Sinabi ng Allah 
na Tigib ng Kaluwalhatian at Kataas-taasan: {At 
ang iyong Panginoon ay nagtakda na wala kang 
sasambahin maliban sa Kanya, at maging mabuti 
[sa pakikitungo] sa mga magulang. Maging ang 
isa sa kanila o silang dalawa ay kapwa umabot 
na sa katandaang gulang. [Habang si la ay] nasa 
iyong piling, huwag kang mangusap sa kanila 
ng [salitang kawalang-galang tulad ng] “Uff” 
[salitang may pagkayamot], at huwag mo silang 
hiyawan [o sigawan] bagkus mangusap sa kanila 
ng salitang kapita-pitagan}. Surah Al-Isra’( 17): 23 




Ipinag-utos nito ang pangangalaga sa 
mga karapatan ng mga anak na lalaki at 
mga babae, at ipinag-utos ang pagiging 
makatarungan sa kanilang pagitan hinggil 
sa paggugol at maging sa mga bagay na 
materyal. 



Tulad ng kanyang mga kapatid na lalaki at mga 
babae, mga tiyuhin niya at tiyahin sa panig ng 
kanyang ama, gayundin ang kanilang mga anak, 
mga tiyuhin niya at tiyahin sa panig ng kanyang 
ina, gayundin ang kanilang mga anak, at itinuring 
ito na kabilang sa pinakadakilang gawaing 
pagpapalapit at pagsunod, at ang pagtatakwil sa 
kanila o sa pang-aabuso sa kanila ay itinuring 
bilang isa sa mga malalaking kasalanan. Siya M 
ay nagsabi: “Hindi makapapasok sa Paraiso ang 
nagtatakwil sa pagkakamag-anak”. (Al-Bukhari: 
5638 - Muslim: 2556) 




219 



Ang Iyong Pamilya 










Ang Iyong Pamilya 



> Ang Katayuan ng Babae sa Islam 




Pinarangalan ng Islam ang babae at pinalaya mula 
sa pagkaalipin ng lalaki, at pinalaya rin mula sa 
pagiging isang mumurahing kasangkapan na 
walang dangal at walang paggalang, at ang ilan 
sa mga halimbawa ng mga alituntuning may 
kaugnayan sa paggalang sa babae: 

• Ipinagkaloob ng Islam sa babae ang kanyang 
karapatan sa mana sa pamamagitan ng pa- 
mamahaging makatarungan at marangal, pi- 
nagpapantay ang lalaki sa babae sa ilang ka- 
lagayan, at naiiba naman ang bahagi nito sa 
kanya sa ilang kalagayan, ayon sa kanyang 
pagkakaugnay bilang kamag-anak at sa katun- 
gkulang gastusin na nakatalaga sa kanya. 

• Pinagpantay ang pagitan ng lalaki at babae sa 
maraming usapin na magkakaiba, at ang isa rito 
ay ang lahat ng mga pananalaping kalakalan, 
hanggang sa sinabi niya (sumakanya nawa 
ang pagpapala at kapayapaan): “Ang mga 
kababaihan ay kapatid ng mga kalalakihan”. 
(Abu Daud: 236) 

• Ipinagkaloob sa babae ang kalayaang pumili 
ng magiging asawa, at siya ay itinalaga bilang 
isang may malaking bahagi sa pananagutan 
hinggil sa pagdisiplina ng mga anak. Siya M 
ay nagsabi: “At ang babae ay tagapag-alaga 
sa bahay ng kanyang asawa, at may panana- 
gutan sa kanyang inaalagaan”. (Al-Bukhari: 853 
- Muslim: 1829) 

• Pinanatili sa kanya ang kanyang pangalan 
at ang karangalan ng kanyang pag-anib sa 
kanyang ama, kaya hindi magbabago ang 
kanyang angkan matapos ang pag-aasawa, 
bagkus siya mananatiling nakaugnay sa 
kanyang ama at angkan. 



• Ipinag-utos [bilang tungkulin] para sa asawang 
lalaki ang pag-aalaga sa mga kababaihan na 
nararapat sa kanyang pagtataguyod tul ad ng 
asawa, ina at anak na babae nang walang anu- 
mang panunumbat sa mga kabutihang ipinag- 
kakaloob ng lalaki 

• Binigyang-diin ng karangalan at kahigtan ang 
sinumang naglilingkod sa mga mahihinang 
babae na walang nakakaramay ni isa man, ka- 
hit man lang hindi kamag-anak, at itinuring 
ito na kabilang sa pinakamainam na gawain 
sa (paningin ng Allah). Sapagka’t siya M ay 
nagsabi: “Ang tagapagtaguyod sa mga balo at 
mahihirap ay nakakatulad ng isang nakikipa- 
glaban [o nagpupunyagi] sa Landas ng Allah, 
katulad ng nagtataguyod nang walang sawa, 
at katulad nang nag-aayuno nang walang ti- 
gil”. (Al-Bukhari: 5661 - Muslim: 2982) 




220 < 





Mga kababaihan na Ipinag-utos ng 
Islam ang Pag-aalaga sa kanila: 

Ang ina: Ayon sa naiulat ni Abu Hurayrah - 
sumakanya nawa ang lugod ng Kataas-taasang 
Allah - siya ay nagsabi: Dumating ang isang lalaki 
sa Sugo ng Allah M at nagsabi: O Sugo ng Allah! 
Sino po sa mga tao ang higit na karapat-dapat kong 
pakisamahan nang mabuti? Siya ay nagsabi: “Ang 
iyong ina”, nagsabi siya ulit: Sino pa po? Siya ay 
nagsabi: “Ang iyong ina”, nagsabi siya ulit: Sino 
pa po? Siya ay nagsabi: “Ang iyong ina”, nagsabi 
siya ulit: Sino pa po? Siya ay nagsabi: “Ang iyong 
ama”. (Al-Bukhari: 5626 - Muslim: 2548) 

Ang anak na babae: Ayon sa naiulat ni 'Uqbah ibn 
'Amir - sumakanya nawa ang lugod ng Allah - 
siya ay nagsabi: Narinig ko sa Sugo ng Allah M 
na nagsasabi: “Sinuman ang mayroong tatlong 
anak na babae at siya ay nagtiyaga sa kanila, sila 
ay kanyang pinakain, pinainom at binihisan [nang 
maayos] mu la sa kanyang sari ling hanap-buhay, 
sila ay kanyang magiging panangga laban sa Apoy 
sa Araw ng Pagkabuhay Muli”. (Ibnu Majah: 3669) 
Ang asawang babae: Ayon sa naiulat ni Aishah, 
siya ay nagsabi: Sinabi ng Sugo ng Allah M • 
“Ang pinakamabuti sa inyo ay ang pinakamabuti 
sa kanyang pamilya, at ako ang pinakamabuti sa 
aking pamilya”. (At-Tirmidi: 3895) 

Ang ugnayan sa pagitan ng lalaki at 
babae sa Batas ng Islam ay ugnayang 
ganap, pinupunuan ng bawa’t isa sa kanila 
ang kakulangan ng iba sa pagbuo ng isang 
huwarang Muslim komunidad. 

Walang puwang sa pagitan ng dalawang 
kasarian [lalaki at babae] upang sila ay 
maglaban sa isa’t isa: 

Ang ideya ng labanan sa pagitan ng lalaki at 



babae, ito’y nagwakas na dahil sa pangingiba- 

baw ng lalaki sa babae tulad ng nasa ilang mga 
mangmang na komunidad, o dahil sa paghihimag- 
sik ng babae at paglabas nito sa kanyang likas na 
talino at likas na siyang dahilan ng paglikha sa 
kanila, tulad ng nasa ibang mga pamayanang ma- 
layo sa pagsunod sa Batas ng Allah. 

At ito ay naganap lamang bunga ng pagtalikod 
sa Batas ng Allah, kung saan ang Allah na Tigib 
ng Pagpapala at Kataas-taasan ay nagsasabi: 

{At huwag ninyong pagnasaan ang anumang 
[biyayang] ipinagkaloob ng Allah sa iba sa inyo 
nang higit sa iba. Para sa mga lalaki, ay isang ba- 
hagi mula sa anumang kanilang pinagsumikapan, 
[gayon din naman] para sa mga babae, ay isang ba- 
hagi mula sa anumang kanilang pinagsumikapan. 
At inyong hingin sa Allah ang Kanyang biyaya.} 
Surah An-Nisa’ (4): 32 , Kaya ang bawa’t isa [lalaki at 
babae] ay pinarangalan. Ang mga lalaki ay may- 
roong sariling mga katangian, at mga maliwanag 
na tungkuling nagbibigay ng pagkakilanlan mula 
sa katangian ng babae, at ito ay hindi nagbibigay 
ng pagtangi-tangi ng isa sa dalawang kasarian 
nang higit sa isa sa kanila. At nagsisikap na ita- 
guyod ang kabutihan ng tao sa buong lipunan. 

Kaya sa Islam walang puwang para magka- 
roon ng labanan sa pagitan ng dalawang ka- 
sarian (lalaki’t babae), at walang laban sa mga 
makamundong layunin; gayundin walang dapat 
pamimintas at paninirang umiral sa pagitan ng 
dalawang kasarian. 

Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan sa Islam, at 
bunga lamang ng kakulangan sa pang-unawa sa 
mga tungkuling iniatang sa bawa’t isa. Sa Islam, 
bawat isa ay may bahagi nang ayon sa kanilang 
sariling pinagsikapang matamo sa material at is- 
piritwal. Sa halip na mainggit, sila ay napag-utu- 
sang hanapin ang kasaganaan ng Allah sa pama- 
magitan ng mahusay na paggawa at pagdarasal. 




221 



Ang Iyong Pamilya 



Ang Iyong Pamilya 




Ang mga uri ng babae para sa lalaki: 

Ang babae para sa lalaki ay may mga uri: 

Na ang babae ay magiging kanyang 
asawa: 

At ipinahihintulot sa lalaki ang pagtingin 
at pagpapakaligaya sa kanyang asawa nang ayon 
sa kanyang nais, at ipinahihintulot din iyon sa 
babae sa kanyang asawa, at sa katunayan binan- 
sagan ng Allah ang asawang lalaki bilang isang 
saplot para sa asawang babae, at ang asawang ba- 
bae bilang isang saplot para sa asawang lalaki, na 
wari bang isang magandang larawan ng sikolo- 
hiyang ugnayan, damdamin at pisikal sa pagitan 
nilang dalawa. Siya (ang Allah) ay nagsabi: {Sila 
ay inyong mga saplot [sa katawan at panangga] at 
kayo ay saplot rin para sa kanila.} Surah Al-Baqarah 
(2): 187 (Tingnan ang pahina: 230) 

Na siya (ang babae) ay magiging isa sa 
kanyang mga Mahram: 

At ang tinutukoy bilang mga Mahram ay 
ang lahat ng lalaki na ipinagbabawal ang pag-aa- 
sawa sa kanya nang habang buhay, at ang mga 
Mahram ay tulad ng mga sumusunod: 



222 





n 



2 

3 

4 

5 

6 






10 

11 






Ang ina o lola, sa panig ng ama o ina, tulad ng nanay ng ina at nanay ng ama at pataas. 

Ang anak na babae, o anak na babae ng anak na lalaki, o anak na babae ng anak na babae at 
pababa. 

Ang kapatid na babae na buo, o ang kapatid na babae sa ama, o ang kapatid na babae sa ina. 

Ang tiyahin sa panig ng ama, at ito ay ang kapatid na babae ng ama na buo, o sa ama lamang, 
o sa ina lamang, at pasok dito ang tiyahin ng ama at tiyahin ng ina. 

Ang tiyahin sa panig ng ina, at ito ay ang kapatid na babae ng ina na buo, o kapatid niya na 
babae sa ama lamang, o sa ina lamang, at pasok dito ang tiyahin ng ama at tiyahin ng ina. 

Ang anak na babae ng kapatid na lalaki na buo, o sa ama lamang, o sa ina lamang, at pababa 
tulad ng anak na babae ng anak na lalaki ng kapatid na lalaki. 

Anak na babae ng kapatid na babae na buo, o sa ama lamang, o sa ina lamang, at pababa tulad 
ng anak na babae ng anak na babae ng kapatid na babae. 

Ang ina ng asawang babae (biyenan), maging ang asawang babae ay kapiling niya o nahiwa- 
layan niya, sapagka’t ang nanay nito ay kabilang sa tunay na mga Mahram, gay undin ang nanay 
ng nanay ng asawang babae (ang lola niya). 

Ang anak na babae ng asawang babae na hindi sariling anak niya (lalaki). 

Ang asawang babae ng anak na lalake at pababa (tulad ng apong lalake ng asawang babae) 

Ina-inahan [ asawa ng kanyang ama ] at pataas, tulad ng asawang babae ng kanyang kapatid na 
lalaki (mula sa panig ng kanyang ama-amahan [asawa ng kanyang ina ] 

Ang ina sa pagpapasuso, at ito ay ang babaeng nagpasuso sa kanya sa unang dalawang taon ng 
kanyang pagkakasilang, limang beses na nabusog, kaya itinakda ng Islam sa kanya ang isang 
karapatan dahil sa pagpapasuso niya sa kanya. 

Ang kapatid na babae sa pagpapasuso, at ito ay ang anak na babae ng babaeng nagpasuso sa kanya sa 
panahon ng kanyang kainusmusan tulad ng nabanggit sa itaas, at gayundin ang lahat ng mga kamag- 
anak na babae sa pagpapasuso, sila ay ipinagbabawal tulad ng pagbabawal sa mga kamag-anak na 
babae sa angkan, katulad ng tiyahin sa panig ng ama at sa panig ng ina, gayundin ang anak na babae ng 
kapatid na lalaki, at ang anak na babae ng kapatid na babae sa pagpapasuso. 




223 



Ang Iyong Pamilya 












Ang Iyong Pamilya 




Tiyahin ng 
nanay (sa ina) 


_ Nanay ng 
ina 


Tiyahin ng na- 
nay (sa ama) 


Tiyahin ng tatay 
(sa ina) 


_ Nanay ng _ 
tatay 


Tiyahin ng 
tatay (sa ama) 














Tiyahin (sa ina) - 


- Nanay 




Asawa ng tatay - 


Tatay 


- Tiyahin (sa ama) 






Samakatuwid ang mga Mahram na iyon ay ipinapahintulot sa kanila na lumabas sa harapan niya 
ayon sa kung ano ang nakaugalian na maaring ilanlad sa harapan ng mga kamag-anak, tulad ng 
braso, leeg, buhok at tulad nito, nang walang kakauntian o pagmamalabis sa hangganan. 



224 







Na ang babae ay hindi kaanu-ano 
para sa kanya: 



Ang babaeng hindi kaanu-ano ay ang lahat 
na babae na hindi naibibilang sa kanyang mga 
Mahram, maging ito man ay kabilang sa mga 
kamag-anak niya, tulad ng anak na babae ng 
kanyang tiyuhin at tiyahin sa panig ng kanyang 
ama, o anak na babae ng kanyang tiyuhin at 
tiyahin sa panig ng kanyang ina, gayundin ang 
asawa ng kanyang kapatid na lalaki at mga 
kamag-anak ng pamilya, o ang mga hindi niya 
kamag-anak at walang nag-uugnay sa kanya 
sa mga ito na ugnayang pagkakamag-anak o 
pagkakaanib ng pamilya. 

At sa katunayan ang Islam ay naglagay ng mga 
patakaran at mga batas na siyang maghahatol 
sa ugnayan ng isang Muslim sa isang babaeng 
banyaga, bilang pangangalaga sa dangal at nag- 
sisilbing panangga sa mga pintuan ni Satanas 
laban sa tao, kaya sinuman ang lumikha sa tao 
ay Siyang higit na nakaaalam sa kung ano ang 
makabubuti para sa kanya. Batay sa sinabi ng 
Kataas-taasang (Allah): {Hindi baga Niya naba- 
batid ang Kanyang nilikha? At Siya ang Tigib ng 
Kabaitan, ang Lubos na Nakababatid (sa lahat ng 
bagay)}. Al-Mulk(67): 14 



A 

At araw-araw ating nababasa 
ang mga ulat at mga statistiko ng 
mga kaso tungkol sa panggagahasa 
at mga makasalanang relasyon na 
sumisira sa maraming pamilya at 
mga lipunan na hindi nagpapatupad 
sa mga Batas ng Allah. 



Ang mga patakaran ng ugnayan sa 
pagitan ng isang lalaki at ng isang 
babaeng banyaga (hindi kaanu-ano): 

Ang pagbaba ng paningin: 

Kaya kinakailangan para sa isang Muslim na 
huwag tumingin sa mga Awrah (maselang ba- 
hagi ng katawan), at huwag tumingin sa anumang 
pumupukaw ng pagnanasa sa sarili, at huwag tu- 
mingin nang matagal sa isang babae na hindi na- 
man dapat kailangan. 

At katotohanang ipinag-utos ng Allah sa dalawang 
kasarian (lalakrt babae) ang pagbaba ng kanilang 
mga paningin, sapagka’t ito ay pamamaraan ng 
pananatili sa kalinisang-puri at pangangalaga sa 
mga dangal, kung saan ang pagpapahintulot ng 
paningin nang walang hangganan ay daan ng mga 
kasalanan at mga kahalayan. Ang Kataas-taasang 
(Allah) ay nagsabi: 

{Sabihin mo sa mga nanini walang lalaki na ka- 
nilang ibaba ang kanilang mga pan ingin [sa mga 
bawal na bagay], at pangalagaan ang kanilang 
mga maseselang bahagi ng katawan [upang hindi 
makagawa ng kahalayan]. Iyan ay higit na dalisay 
para sa kanila. Katotohanan, ang Allah ay Lubos na 
Nakababatid sa anumang kanilang mga ginagawa. 

At sabihin mo sa mga naniniwalang babae na 
kanilang ibaba ang kanilang mga paningin [sa mga 
bawal na bagay], at pangalagaan ang kanilang ma- 
seselang bahagi ng katawan, [upang hindi maka- 
gawa ng kahalayan] } . Surah An-Nur (24): 30-3 1 

At kung mangyari man, at sa di-sinasadya ay na- 
patingin ang isang babae, magkagayon kinakailan- 
gan para sa kanya na kanyang ilihis ang kanyang 
paningin sa babae, sapagka’t katotohanan, ang 
pagbaba ng paningin ay sumasaklaw sa lahat ng 
bagay na maaaring umakay [o pumukaw] sa pa- 
gnanasang sekwal na ipinakikita sa mga media at 
internet. 




225 



Ang lyong Pamilya 




Ang lyong Pamilya 



Ang pakikitungo ayon sa kagandahang 
asal at pag-uugali: 

Kaya maaari niyang kausapin ang babaeng 
hindi niya kaanu-ano, at maaari rin siyang 
kausapin nito, at kapvva silang makitungo sa 
isa’t isa sa kagandahang asal at pag-uugali, 
kalakip ang paglayo sa lahat ng nakakapukaw ng 
mga pagnanasang sekswal sa pamamagitan ng 
anupamang pamamaraan, at dahil dito: 

• Pinagbawalan ng Allah ang mga kababaihan mula 
sa mga malalambing at malalambot na pananalita 
kapag nakikipag-usap sa mga di-kaanu anong 
kalalakihan, at pinag-utusan na maging maliwanag 
sa salita. Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: 
{Kaya’t huwag kayong maging malambing sa 
(inyong) pagsasalita (sa mga lalaki), at baka siya 
na ang puso ay may karamdaman (may hangarin 
ng kalaswaan, pagkukunwari) ay magnasa (ng 
kahalayan); datapuwa’t mangusap kayo (sa 
kanila) ng marangal na salita}. Al-Ahzab (33): 32 

• Ipinagbawal nito ang nakakaakit na mga galaw 
sa paglakad at pagkilos, at paglantad ng ilang 
mga uri ng pagpapalamuti. Ang Kataas-taasang 
(Allah) ay nagsabi: {At huwag nilang hayaang 
ipadyak ang kanilang mga paa upang kanilang 
mailantad ang anumang kanilang ikinukubling 
palamuti [ganda]}. Surah An-Nur(24): 31 

O Ang pagbabawal sa Al-Khulwah (pag- 
iisa): 

■ At ang kahulugan ng Khulwah ay ang pag-iisa 
ng lalaki at isang babaeng (hindi kaanu-ano) sa 
isang lugar na walang nakakakita sa kanila rito 
na isa man, at tunay na ipinagbawal ng Islam 
ang Khulwah, sapagka’t ito ay isa sa mga pintuan 
ni Satanas upang mahulog sa kahalayan. Siya M 
ay nagsabi: “Maging maingat! Huwag mapag-isa 
ang isang lalaki at isang babae maliban na ang 
kanilang ikatlo ay si Satanas”. (At-Tirmidi: 2165 ) 





226 




Al-Hijab (Ang Pagsusuot ng Takip): 

Ipinag-uutos ng Allah ang Hijab (pagsusuot ng 
takip) sa babae at hindi sa lalaki, sa dahilang ang 
babae ay nauugnay sa mga aspeto ng kagandahan 
at ng tukso, na naghahatid sa mga kalalakihan na 
makagawa ng mga gawaing makasalanan. 

At katotohanang isinabatas ng Allah ang Hijab 
para sa ilang mga layunin, ang ilan dito: 

• Upang kanyang malayang maipatupad ang ka- 
nyang mabubuting mithiin sa buhay at sa ko- 
munidad sa iba’t ibang larangan ng agham at 
pag-aaral sa magandang pamamaraan kaalinsa- 
bay ng pangangalaga sa kanyang karangalan at 
kalinisang-puri. 

• Upang kanilang masugpo ang mga oportunidad 
ng tukso at kaguluhan, sa gayon ay kanilang 
matiyak ang kalinisan ng pamayanan sa isang 
dako, at mapangalagaan ang karangalan ng 
babae sa kabilang dako. 

• Upang kanilang matulungan ang mga kalalaki- 
hang tumitingin sa babae na mag- 
karoon ng pagpigil sa kanilang mga 
sarili at sa gayon sila ay pakikitungu- 
han nang may paggalang at may ka- 
rangalan at hindi sila ituring bilang 
isang kasangkapan na nang-aakit at 
nanunukso sa mga kalalakihan. 

Ang Mga Hangganan ng Hijab 
(pagsusuot ng Takip): 

Ipinag-utos ng Allah [bilang tun- 
gkulin] para sa babae na makikipa- 
gharap sa mga di kaanu-anong kalala- 
kihan na takpan ang lahat ng kanyang 
katawan maliban sa kanyang mukha 
at mga kamay. Batay sa sinabi ng 
Kataas-taasang (Allah): {At huwag 
nilang iladlad ang kanilang palamuti 



[ganda] maliban sa [kailangang] ilitaw }. Surah 
An-Nur (24): 31 

At ang kung ano ang marapat na nakalitaw: 
ito ay ang mukha at ang mga kamay, maliban 
kung may tukso sa paglalantad ng mukha at 
mga kamay, magkagayon sa sandaling iyon ay 
ipinag-uutos ang pagtatakip dito. 

Ang Mga Patakaran ng Hijab na 
pantakip: 

Ipinahihintulot sa babae na magsuot ng anu- 
mang nais niyang kulay sa Hijab ayon sa mga 
sumusunod na patakaran: 

| Na ang Hijab ay nararapat na matakpan nito 
ang mga bahagi ng katawan na sadyang 
kailangang matakpan sa publiko. 

H Na ito ay nararapat na maluwag at hindi 
masikip [o nahahapit] upang hindi 
mababanaag ang hubog ng katawan. 

Na ito ay hindi manipis na nababanaag ang 
hubog [at loob] ng katawan. 




227 



Ang Iyong Pamilya 



Ang Iyong Pamilya 



> Ang Pag-aasawa sa Islam 




Ang pag-aasawa ay kabilang sa pinakamatatag na ugnayan na pinahahalagahan ng Islam at ipinanghi- 
hikayat ito, at ito ay itinuturing bilang Kaparaanan ng mga Sugo (Tunghayan ang pahina 218). 

At katotohanan, binigyan ng pagpapahalaga ng Islam ang mga alituntunin, ang mga kagandahang asal 
nito, at ang mga karapatan ng mag-asawa sa paraang mapangalagaan nito ang katatagan ng ugnayang 
pag-aasawa at mapanatili nito ang isang matibay at matagumpay na pamilya na kung saan ang mga 
anak ay pinagyayaman sa kabutihang asal at katatagan ng isip at pagkamatuwid sa pananampalataya at 
pagkamit ng kahusayan sa lahat ng mga aspeto ng buhay. 



At ang ilan sa mga alituntuning binanggit ay ang mga sumusunod: 

Nagtakda ang Islam ng mga patakaran na kinakailangan ng mag-asawa [lalaki’t babae] upang maging 
maayos ang kanilang pag-aasawa at ugnayan, at ito ay ang mga sumusunod: 

Ang Mga Patakaran ng Islam sa Babaeng Pakakasalan: 



Ang babae ay dapat isang Muslim o Angkan ng Kasulatan (I big sabihin ay Hudyo o Kristiyano) 
naniniwala sa kanyang relihiyon, nguni’t ang Islam ay hinihimok tayo sa pagpili ng babaeng 
Muslim na may paniniwala [Eeman], sapagka’t siya ay magiging isang ina na mag-aalaga ng 
kanyang mga anak, makatutulong sa iyo sa kabutihan at sa pagpapakatuwid. Batay sa sinabi ng 
Propeta M : “Datapuwa’t piliin ang babaing may paniniwala [Eeman], at ikaw ay mapapaunlad”. 
(Al-Bukhari: 4802 - Muslim: 1466). 



228 




Ang siya ay dapat na malinis na babae sapagka’t, ipinagbabawal ang pag-aasawa sa nakila- 
lang mahalay at walang dangal. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {At gayundin (na 
pinahihintulutan sa inyo sa pag-aasawa) ang mga malilinis na babae mula sa mga naniniwala 
[Muslim] at mga malilinis na babae mula sa mga pinagkalooban ng Kasulatan [mga Hudyo at 
kristiyano]}.” (Surah Al-Maa’idah, 5:5) 

Ang siya ay hindi dapat kabilang sa kanyang mga Mahram na ipinagbabawal sa kanya na 
asawahin sa habang buhay. Batay sa naunang naipaliwanag (Pahina 223), at huwag pag-isahin 



sa kanyang pag-aasawa ang isang babae at 
panig ng kanyang ama o ina. 




ang kapatid nito, o ang kanyang tiyahin maging sa 

Ang mga Patakaran ng Islam sa Lalaking 
Mag-aasawa: 

Ipinag-uutos [bilang tungkulin] sa lalaking mag- 
aasawa na siya ay isang Muslim at ipinagbabawal sa 
Islam na ang isang babaeng Muslim na mag-asawa 
ng hindi Muslim, maging anupaman ang relihiyon 
nito, maging Angkan man ng Kasulatan (Hudyo 
o Kristiyano) o hindi Angkan ng Kasulatan, at 
binigyang-diin ng Islam ang pagtanggap sa lalaking 
mag-aasawa kung nasa kanya ang dalawang 
patakaran: 

• Ang matuwid na pagsunod sa pananampalataya. 

• Maganda ang pag-uugali. 

Siya M ay nagsabi: “Kapag hiningi sa inyo ang 
kamay ng inyong anak na babae [upang pakasalan] 
ng isang lalaking [Muslim] na inyong kinalulugdan 
ang kanyang Eeman [pananampalataya] at mabuting 
pag-uugali, magkagayon inyong tanggapin ang 
kanyang kahilingan, sapagkat kung hindi ninyo ito 
magawa, magkakaroon ng katiwalian sa ibabaw ng 
llipa”. (At-Tirmidi: 1084-Sunan Ibn Majah: 1967) 







229 



Ang Iyong Pamilya 



Ang Iyong Pamilya 



> Ang mga karapatan ng asawang lalaki at asawang babae 





Ipinag-uutos ng Allah sa bawa’t isa sa asawang lalaki at babae ang 
ilang mga karapatan, at si la ay Ka- 
nyang hinihikayat sa lahat ng bagay 
na magpapaunlad ng ugnayang pag- 
aasawa at ang pangangalaga rito, 
sainakatuwid ang pananagutan ay 
nakapataw sa magkabilang panig, at 
tungkulin ng bawa’t isa sa dalawang 
mag-asawa na lalaki at babae na 
huwag hilingin sa isa ang mga ba- 
gay na hindi abot kaya. Batay sa si- 
nabi ng Kataas-taasang (Allah): {At 
si la (mga kababaihan) ay mayroong 
mga karapatan na katulad ng kara- 
patan (ng kanilang mga asawang 
lalaki) sa paraang makatuwiran}. 

Surah Al-Baqarah (2): 228. Kaya’t kai- 
langan ang pagpapaubaya at pagbi- 
bigayan upang mapagaan ang takbo 
ng buhay at maitaguyod ang maran- 
gal na pamilya. 



Ang mga karapatan ng asawang babae: 

||lp Ang paggugol at ang tahanan: 

• Samakatuwid, tungkulin ng asawang lalaki 
na tustusan ang kanyang asawa sa pagkain nito, 
inumin, kasuutan at mga kaukulang bagay sa 
kanya, at nararapat na ihanda para sa kanya 
ang isang maayos na tahanan upang siya ay 
mamuhay rito, kahit pa man siya [ang babae] ay 
isang mayaman. 

• Ang halaga ng paggugol: Tuusin [at bilangin] 
ang paggugol batay sa kakayahan nito [ng 
lalaki] nang walang pagmamalabis at walang 
pagkukulang. Batay sa sinabi ng Kataas- 



taasang (Allah): {Hayaang ang isang lalaking 
nakaririwasa na gumugol nang ayon sa kanyang 
kakayahan. At sa sinuman na ang panustos ay 
lubhang kapos - hayaan siyang gumugol nang 
ayon sa anumang ipinagkaloob sa kanya ng 
Allah. Hindi nagbibigay ng pasanin ang Allah 
sa isang tao maliban [nang ayon] sa anumang 
Kanyang ipinagkaloob dito. Ang Allah ay 
magkakaloob ng ginhawa pagkaraan ng 
kahirapan} . Surah At-Talaq (65): 7 

• Siya ay nararapat na gumugol sa kanyang 
asawang babae nang may lakip na kabaitan, na 
walang panunumbat at panghahamak sa kanya 
ng anupaman, bagkus tulad ng inilarawan ng 
Allah - na Tigib ng Kapangyarihan at Kapita- 



230 





pitagan. Katotohanan, ang pangangalaga sa 
kanya ay hindi isang pabor, bagkus isang 
tungkulin na dapat niyang tuparin para sa 
kanyang asawang babae. 

• Ang paggugol sa asawang babae at pamilya sa 
Islam ay may dakilang gantimpala. Ang Propeta 
M ay nagsabi: “Kapag naggugol ang isang 
Muslim ng isang panustos sa kanyang pamilya 
habang siya ay naghahangad ng gantimpala 
rito, sasakanya ito bilang isang kawanggawa”. 
(Al-Bukhari: 5036 - Muslim: 1002), at sinabi pa niya 
M * “At tunay na wala kang naigugugol na isang 
panustos na iyong hinahangad dito ang Mukha 
(Lugod) ng Allah kundi ikaw ay gagantimpalaan 
dito maging ang isang subo ng pagkain na iyong 
isinusubo sa bibig ng iyong asawa”. (Al-Bukhari: 
56 - Muslim: 1628), kaya sinuman ang tumanggi 
sa paggugol o nagkulang dito samantalang may 
kakayahan siya rito, tunay na siya ay nagkasala 
ng malaking kasalanan. Batay sa sinabi niya M 
: “Sapat na sa isang tao ang isang pagkakasala 
na magpabaya sa sinumang kanyang karapat- 
dapat tustusan [ang kanyang pamilya]”. (Abu 
Daud: 1692) 

Ang magandang pakikitungo: 

Ang tinutukoy sa magandang pakikisama: Ang 
kagandahang pag-uugali, ang pagiging magiliw, 
pagkamalumanay na pananalita, pagpapaumanhin 
(mahabang pagpapasensya) sa mga pagkakamali at 
pagkukulang na walang sinumang nakakaalpas nito. 
Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {At kayo 
ay [dapat] mamuhay sa kanila nang may kabaitan. 
Sapagka’t kung si la ay inyong kinamumuhian 
marahil inyong kinamumuhian ang isang bagay. At 
ginagawa ng Allah dito ang maraming [kaakibat na] 
kablltihan}. Surah An-Nisa’ (4): 19 



Ang Sugo ng Allah M ay nagsabi: “Ang 
nagtataglay nang may pinakaganap na Eeman 
[pananampalataya] sa mga Muslim ay ang isang 
nagtataglay ng pinakamahusay na pag-uugali sa 
kanilang mga kababaihan (asawa)”. (At-Tirmidi: 1162) 

Ang Sugo ng Allah M ay nagsabi pa: “Katoto- 
hanang ang nagtataglay nang may pinakaganap na 
Eeman [pananampalataya] sa mga Muslim ay ang 
isang nagtataglay ng pinakamahusay na pag-uu- 
gali, at ang isang pinakamagiliw sa kanyang pa- 
milya”. (At-Tirmidhi: 2612 - Ahmad: 24677). 

At ang Sugo ng Allah M ay nagsabi pa: “Ang 
pinakamainam sa inyo ay ang pinakamabuti sa 
inyo sa kanyang pamilya, at ako ang pinakamabuti 
sa aking pamilya”. (At-Tirmidi: 3895) 

Ang isang Sahabah (kasamahan ng Propeta) ay 
nagtanong sa Sugo ng Allah, at kanyang sinabi: 
O Sugo ng Allah! Ano ang karapatan ng asawang 
babae sa isa sa amin na kailangang tupdin? Siya 
ay nagsabi: “Ang pakainin mo siya kapag ikaw 
ay nakakakain, at damitan siya kapag ikaw ay 
nakakapagdamit. at huwag mo siyang paluin 
sa mukha, at huwag mo siyang pagsalitaan ng 
masasama, at huwag mo siyang iwanan maliban 
sa bahay [maaari mo siyang huwag tabihan o 
sipingan]”. (Abu Daud: 2142) 

Ang pinamamahalaan at pagbabata 
(pagpapasan ng mga responsibilidad: 

Kaya kinakailangan na pangalagaan ang likas na 
katangian ng babae na kaiba sa likas na katangian 
ng lalaki, at ang paghahanap upang suriin ang 
buhay sa lahat ng anggulo nito, sapagka’t walang 
sinuman ang nakakaligtas sa mga kamalian, kaya 
kailangan natin ang pagtitiyaga at pagsusuri sa 
positibong paraan, at ang Kataas-taasang Allah 
ay nagbigay-babala sa dalawang mag-asawa sa 




Ang lyong Pamilya 



pagsusuri sa mga positibong anggulo. Kaya Siya 
ay nagsasabi: {At huwag ninyong kalimutan na 
pairalin ang kabutihang-loob sa pagitan ninyo}. 
Surah Al-Baqarah (2): 237 

At siya M ay nagsabi: “Huwag mapoot ang 
isang naniniwalang lalaki sa isang naniniwalang 
babae, kung kinamumuhian man niya ang isang 
pag-uugali nito, siya naman ay nalulugod sa ka- 
nya sa iba pa nitong pag-uugali”. (Muslim: 1469) 

At binibigyang-diin ng Propeta M ang pangan- 
galaga sa mga kababaihan at ang pakikisama sa 
kanila sa kabutihan at kahusayan kabilang na rito 
ang babala na ang likas na katangian ng babae sa 
sikolohiya at damdamin ay kakaiba sa lalaki, at 
ang pagkakaiba na ito ay isang kaganapan para sa 
pamilya, at kailangan na ang pagkakaiba na ito ay 
hindi maging dahilan ng pagkasira at paghihiwa- 
lay. Batay sa sinabi niya M : “Pagpayuhan ninyo 
ang mga kababaihan, katotohanan, ang babae ay 
nilikha mula sa tadyang, kailanman ay hindi siya 
maging matuwid sa iyo sa anupamang paraan, 
kaya kung ikaw man ay magpakaligaya sa kanya, 
ikaw ay makapagpapaligaya sa kanya datapuwa’t 
nasa kanya pa rin ang pagkabaluktot, at kung ikaw 
ay humayo upang ituwid ito, siya ay iyong ma- 
sisira, at ang pagsira sa kanya ay ang paghihiwalay 
sa kanya”. (Al-Bukhari: 3153 - Muslim: 1468) 




O Ang pamamalagi [at pananatili sa ka- 
nya| sa gabi: 

Kailangan para sa isang lalaki na mamalagi 
sa kanyang asawa, at ipinag-uutos sa kanya na 
hindi bababa sa isang araw sa bawa’t apat na 
araw, gayundin na ipinag-uutos para sa kanya ang 
paghahati sa pagitan ng kanyang mga asawa ang 
ayon sa katarungan, kung siya ay may asawa na 
higit sa isa. 



© Ang pagtatanggol sa kanya, sapagka’t 
siya ay tunay na iyong dangal at karan- 
galan: 

Kapag napangasawa ng isang lalaki ang babae, 
siya ay naging dangal na niya, kaya ipinag-uutos 
sa kanya ang pagtatanggol sa dangal na ito at 
karangalan, kahit pa humantong ito sa pagpatay 
sa kanya. Batay sa sinabi niya M : “Sinuman ang 
napatay sa pagtatanggol sa kanyang pamilya, 
magkagayon siya ay isang Shahid (martir)”. (At- 
Tirmidi: 1421 - Abu Daud: 4772) 

© Hindi Nararapat na Ipinagkakalat ang 
mga Lihim ng Asawang Babae: 

Samakatuwid, hindi ipinahihintulot sa isang 
lalaki na magsalaysay tungkol sa mga personal 
ng kanyang asawa at sa anumang nagaganap 
sa pagitan ng mag-asawa at ipagkalat ito sa 
mga tao. Batay sa sinabi ng Sugo ng Allah M 
: “Katotohanang ang pinakamasainang tao sa 
paningin ng Allah sa Araw ng Pagbabangon Muli 
ay ang lalaki na nakikipagniig sa kanyang asawa 
at siya [ang asawang babae] ay nakikipagniig sa 
kanya, at pagkatapos ay kanyang ipinagkakalat 
ang lihim nito”. (Muslim: 1437). 

Hindi Ipinahihintulot ang Marahas at 
v Pagniamalabis sa Babae: 

At sa katotohanan, ang Islam ay naglagay 
ng ilang mga patakaran upang lunasan ang 
mga suliranin, ang mga ilan dito ay ang mga 
sumusunod. 

• Dapat ang lunas ay sa pamamagitan ng talakayan, 
payuhan at pangangaral upang maituwid ang mga 
pagkakamali. 

• Sa kaso ng paghihimagsik, kawalan ng galang 
at masamang ugali, ang asawang lalaki ang maaa- 



232 



ring huminto sa pakikipag-usap sa kanya sa kon- 
disyon na hindi lalagpas ng tatlong araw, at kung 
ito ay hindi pa rin nagbunga ng maayos, maaari 
niyang talikdan o huwag tabihan sa higaan at iwa- 
sang makipagtalik nguni’t hindi dapat iwanan sa 
pamamahay. 

• Si Aishah - sumakanya nawa ang lugod ng Al- 
lah, ay nagsabi: “Kailanman ay hindi nanakit ang 
Sugo ng Allah M mula sa kanyang mga kamay at 
hindi rin nanakit ng isang alipin at isang babae. 
Siya ay nanakit lamang kung siya ay nakikipagla- 
ban sa Landas ng Allah”. 

O Ang pagtuturo sa kanya at ang pagpa- 
payo sa kanya: 

Tungkulin ng isang lalaki na pag-utusan niya 
ang kanyang pamilya at pagbawalan, at inaging 
masigasig siya sa lahat ng maghahatid sa kanila 
upang matamo ang karangyaan ng Paraiso, at 
iligtas sila mula sa Apoy sa pamamagitan ng pag- 
papagaan sa paggawa ng mga kautusan at paghi- 
himok dito, gayundin ang pagbabawal sa mga ka- 
samaan at paglayo rito. At tungkulin din ng babae 
na pangalagaan ang pagpapayo sa kanyang asawa 
at patnubayan sa kung ano ang mayroong kabuti- 
han, at pag-aalaga sa mga anak nang mahusay na 
pag-aalaga. Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsa- 
bi: {O kayong mga naniniwala [Muslim]! Iligtas 
ang inyong sarili at ang inyong pamilya mula sa 
Apoy}. At-Tahrim (66): 6 

At sinabi niya M : “At ang lalaki ay tagapag- 
alaga sa kanyang pamilya, at may pananagutan sa 
kanyang inaalagaan”. (Al-Bukhari: 241 6 -Muslim: 1829) 




Ang pagiging masigasig sa mga patakaran 
|o pangangailangan] ng asawang babae: 



Kapag hiniling ng isang babae bilang 
kasunduan ng kasal para sa kanyang sarili ang 
isang bagay na ipinahihintulot habang itinatatag 



ang kasunduan, tulad ng isang partikular na uri 
ng tirahan at gastusin, at tinanggap ito ng lalaki, 
magkagayon tungkulin niyang tuparin ito, at ito ay 
ilan lamang sa pinakamahalagang mga kondisyon 
na kailangan ang pagtupad at pagiging masigasig 
dito, at ito ay sa dahilang ang kasunduan sa pag- 
aasawa ay kabilang sa mga sagradong kasunduan 
at pananagutan. Batay sa sinabi niya M ‘ “At sa 
lahat ng kasunduan na inyong nararapat tuparin, 
ang higit na karapat-dapat na inyong tuparin ay 
anumang [kasunduan ng kasalan] na nagbibigay 
sa inyo ng kapahintulutang upang makipagtalik sa 
kanya”. (Al-Bukhari: 4856- Muslim: 1418) 





> Isinasatungkulin sa asawang lalaki ang pagiging 
masigasig [sa pagtupad | sa mga kondisyon ng 
asawang babae na nabanggit sa kontrata. 



233 



Ang Iyong Pamilya 



Ang Iyong Pamilya 




Ang Mga Karapatan ng Asawang Lalaki: 

Ang tungkulin ng pagsunod sa kabutihan: 

Itinakda ng Allah ang lalaki bilang tagapagtaguyod para sa babae, siya ay may pananagutan sa 
kalagayan ng babae, sa pagpapatnubay sa kanya at pangangalaga sa kanya, tulad ng pagtataguyod 
sa lahat ng kanyang kinasasakupan, at sa anumang ipinag-utos sa kanya [bilang tungkulin] ukol sa 
mga pananalaping pananagutan. Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {Ang mga kalalakihan 
ang tagapangalaga ng kababaihan, sa dahilang ang ilan sa kanila ay pinagkalooban ng Allah ng 
kahigtan sa iba, at sa dahilang sila ang nagtataguyod sa paggugol sa kanila (ng panustos) mula sa 
kanilang yaman}. An-Nisa’ (4): 34 

Ang Kakayahan ng Asawang Lalaki sa Pakikipag-ugnayang-sekswal sa Kanyang 
Asawa: 

Kabilang sa karapatan ng lalaki sa kanyang asawa ang kakayahan nito sa pagpapakaligaya at 
pakikipagtalik, at nakabubuti sa kanya ang magpaganda at maghanda para sa kanya, at kapag 
tumanggi ang babae sa pagtugon sa kanyang asawa sa pakikipagtalik, siya ay nasadlak sa 
ipinagbabawal at nagkasala ng malaking kasalanan, maliban kung siya ay may makatuwirang 
dahilan tulad ng Hayd (regia), pag-aayuno na obligado, karamdaman at ng mga nakakatulad nito. 

Sinabi ng Sugo ng Allah M : “Kapag inanyahan ng lalaki ang kanyang asawa tungo sa kanyang 
higaan [upang magtalik], at siya ay tumanggi, pagkatapos ay nakatulog ito na napopoot sa kanya, 
siya ay isinumpa ng mga anghel hanggang sa kinaumagahan”. (Al-Bukhari: 3065 -Muslim: 1436) 

Ang huwag pahintulutan ang sinumang kinasusuklaman ng asawang lalaki na puma- 
sok sa bahay: 

Kaya isa sa karapatan ng lalaki sa kanyang asawa na huwag papasukin sa kanyang tahanan ang 
sinumang kinasusuklaman niya. 

Sinabi ng Sugo ng Allah M ’ “Hindi marapat sa isang babae na mag-ayuno at ang kanyang 
asawa ay kapiling niya maliban sa kanyang pahintulot, at huwag siya (babae) magpapahintulot sa 
kanyang tahanan maliban sa kanyang pahintulot”. (Al-Bukhari: 4899) 

Ang huwag lumabas ng bahay maliban sa kapahintulutan ng asawang lalaki: 

Kabilang sa mga karapatan ng lalaki sa kanyang asawa ay ang tungkuling huwag lumisan 
ng bahay nang wala siyang pahintulot, maging ito man ay pansarili o isang pangkalahatang 
pangangailangan [tulad halimbawa ng paghahanap-buhay ng babae]. 

Ang paglilingkod ng babae sa kanyang asawa: 

Nakabubuti sa babae ang paglilingkod sa kanyang asawa sa kabutihan, tulad ng paghahanda ng 
pagkain at mga kaukulang gawain sa bahay. 



234 




> Ang Talaq (Diborsiyo) 




Ang Islam ay nag-aanyaya sa pagpapatuloy ng 
ugnayang pag-aasawa, at ito ay binibigyang- 
diin, nguni’t naglagay din ito ng mga batas ng 
pamamaraan ng diborsiyo, kapag ang dalawang 
mag-asawa ay kakailanganin ito. 



Ang Islam ay nag-aanyaya na ang kasunduan 
ng pag-aasawa ay maging panghabang buhay, na 
ang pag-aasawa ay dapat manatiling itinataguyod 
sa pagitan ng mag-asawa, hanggang sila ay 
paghiwalayin ng kamatayan, at sa katunayan, 
tinagurian ng Allah ang pag-aasawa bilang isang 
mabigat na panunumpa, at hindi ipinahihintulot 
sa Islam ang pagtatakda ng oras ng pagtatapos ng 
ugnayang asawa. 

Bagaman binigyang-diin ng Islam ang lahat ng 
ito, isinasaalang-alang din ang mga alituntunin at 
patakaran para sa tao na mayroong kahinaan na 
sadyang likas sa tao, kaya naman naglatag din ng 
mga alituntunin kung paano isagawa ang diborsiyo 
[paghihiwalay] pagkaraan ng maraming tangkaang 
pakikipagkasundo sa pagitan ng mag-asawa at 
wala nang iba pang paraan . Sa ganitong kalagayan, 
inaayos ang dalawa sa makatarungan at praktikal 
na pamamaraan. Kapag ang di-pagkakasunduan 
at hidwaan ay patuloy na nagiging malubha, ang 
diborsiyo ay nagiging pangangailangan para sa 
katiwasayan ng pamilya at katatagan ng bawat 
panig. Kaya ang kapasiyahan ng diborsiyo ay 
nagpapahiwatig ng kabiguan ng pag-aasawa na 
higit naman mabuti kaysa sa kasamaang hi git pang 
idudulot ng pagsasama. 

Ito ang dahilan kung bakit ipinahintulot 
ang diborsiyo bilang paraan ng pagputol ng 
di-matagumpay na pag-aasawa at bigyan 
ng pagkakataon ang bawat isa sa kanila na 
makatagpo ng iba para sa isang higit na mabuting 
ugnayan na hindi madama sa unang pag-aasawa. 



Kaya binigyan ng katotohanan ang sinabi ng Kataas- 
taasang Allah: {Datapuwa’t kung sila ay maghiwalay, 
ang Allah ay maglalaan ng kasaganaan sa bawa’t isa 
sa kanila mula sa Kanyang Biyaya (makakapag- 
asawa rin ang bawa’t isa sa kanila ng iba). At ang 
Allah ay Lagi nang Malawak (ang Biyaya), Tigib ng 
Karunungan}. Surah An-Nisa’ (4): 130 

Nguni’t nagtakda ito ng maraming alituntunin at 
mga patakaran hinggil sa diborsiyo, at ang ilan dito: 

• Bilang pangkalahatang alituntunin, ang dibor- 
siyo ay nasa kamay ng lalaki at hindi sa kamay 
ng babae. 

• Nguni’t maaaring hilingin ng babae ang paghihiwa- 
lay mula sa hukuman kapag hindi niya kayang ma- 
muhay sa piling ng kanyang asawa at ang asawang 
lalaki ay tumututol na siya ay hiwalayan nito., Sa 
gayong kalagayan, ang hukuman ay magsasagawa 
ng pagsusuri upang ipawalang-saysay ang kasun- 
duang kasal kung ang sanhi ng paghihiwalay ay 
makatuwiran at katanggap-tanggap. 

• Maaaring balikan ang babae pagkatapos ng 
kanyang diborsiyo sa dalawang ulit, samantalang 
kapag siya ay diniborsiyo sa ikatlong pagkakataon, 
magkagayon hindi niya maaaring pakasalang 
muli ito hanggang hindi siya nakakapag-asawa 
ng ibang lalaki na ganap na pag-aasawa. 




235 



Ang Iyong Pamilya 







Ang Iyong Pamilya 



> Ang Mga Karapatan ng Mga Magulang 





Itinuturing ang magandang pakikitungo sa mga 
magulang at pagmamagandang-loob sa kanila 
bilang isa sa mga pinakadakila at mabuting 
gawain at ito ang pinakamarami sa gantimpalang 
inilaan ng Kataas-taasang Allah, at tunay na ito 
ay iniugnay ng Allah sa pagsamba sa Kanya at sa 
Kanyang Kaisahan. 

At itinakda Niya ang magandang pakikitungo 
para sa kanila at ang pagmamagandang-loob sa 
kanila bilang isa sa mga pinakadakilang kadahilanan 
ng pagpasok sa Paraiso, sapagka’t sinabi niya M : 
“Ang magulang na lalaki ang pinakagitna ng mga 
tarangkahan ng Paraiso, kaya kung nais mo, maaari 
mong hahayaang mawala ang tarangkahan na iyon 
o pangalagaan ito”. (At-Tirmidi: 1900) 



• Ang panganib ng pagsuway sa mga magu- 
lang at pang-aabuso sa kanila: 

Kabilang sa mga pinakamalaking kasalanan na 
pinagkaisahan ng mga Batas sa pagpipigil nito 
at pagbabala, ang ilan dito: ang pang-aabuso sa 
dalawang magulang. Batay sa sinabi ng Propeta M 
sa mga Sahabah (kasamahan): “Nais ba ninyong 
ipabatid ko sa inyo ang pinakamalaki sa mga 
malalaking kasalanan?” kanilang sinabi: Opo, O 
Sugo ng Allah. Siya ay nagsabi: “Ang pagtatambal 
sa Allah at ang pagsuway sa mga magulang”. (Al- 
Bukhari: 5918) 



236 





• Ang pagsunod sa kanila sa hindi pagkaka- 
sala sa Allah: 

Ipinag-utos [bilang tungkuin] ang pagsunod sa 
mga magulang sa lahat ng kanilang mga ipinag- 
uutos maliban kung ang kanilang ipinag-uutos ay 
pagkakasala sa Allah, magkagayon huwag silang 
sundin dito; sapagka’t walang pagsunod sa isang 
nilalang sa pagkakasala sa Tagapaglikha. Ang 
Kataas-taasang Allah ay nagsabi: {At Aming 
ipinagtagubilin sa tao na maging mabuti sa 
kanyang mga magulang; datapuwa’t kung sila ay 
magsikap upang ikaw ay magtakda ng katambal 
sa Akin (sa pagsamba), na rito ay wala kang 
anumang kaalaman, kung gayon, sila ay huwag 
mong sundin}. Surah Al-Ankabut (29): 8 

• Ang pagiging mabuti sa kanila, lalung-lalo 
na sa kanilang panahon ng katandaan (at 
kahinaan]: 

Ang Kataas-taasang Allah ay nagsabi: {At 
nag-utos ang iyong Panginoon na huwag kayong 
sumamba sa iba maliban sa Kanya, at maging 
mabuti sa inyong mga magulang. Kung ang isa sa 
kanila o silang dalawa ay sumapit na sa katandaan 
ng buhay, huwag kang mangusap sa kanila ng Uff 
(isang salita ng kalapastanganan), at sila ay huwag 
mong sigawan, bagkus mangusap sa kanila nang 
marangal na pangungusap}. Al-Isra’ (17): 23 

Samakatuwid, ipinababatid ng Kataas-taasang 
Allah na ito ay tungkulin, at ipinag-utos sa tao 
ang pagsunod sa kanyang mga magulang at 
huwag silang sigawan o hiyawan, lalung-lalo na 
sa panahon ng kanilang katandaan at kahinaan, 
at kahit pa ito ay pabulong-bulong lamang nang 
walang salita. 



• Ang Mga Magulang na Hindi Naniniwala 
(Hindi Mga Muslim): 

Ipinag-utos [bilang] tungkulin para sa 
isang Muslim ang magkaroon ng magandang 
pakikitungo sa kanyang mga magulang, ang 
pagsunod sa kanila at ang pagmamagandang-loob 
sa kanila, at kahit pa sila ay hindi Muslim. Ang 
Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {Datapuwa’t 
kung sila ay kapwa magsikap upang ikaw ay 
magtambal ng iba pa sa Akin (sa pagsamba) sa 
mga bagay na wala kang kaalaman; sila ay huwag 
mong sundin, datapuwa’t pakitunguhan mo sila sa 
mundong ito sa mabuting paraan}. Luqman (31): 15 

At ang pinakapangunahin sa paggawa ng 
kabutihan at pinakadakila nito ay ang pag-aanyaya 
at pagtatanim ng pagmamahal sa kanila sa Islam 
sa pamamagitan ng mahusay na pamamaraan at 
magandang pakikitungo. 




237 



Ang Iyong Pamilya 



Ang Iyong Pamilya 



> Ang Mga Karapatan ng Mga Anak 




• Ang pagpili ng mabuting asawa upang 
inaging isang huwaran at mabuting ina, at ito 
ang pinakamalaking pamana na inihahandog 
ng ama sa kanyang mga anak. 

• Ang pagbigay sa kanila ng magagandang 
pangalan, sapagka’t ito ay magiging isang 
nananatiling palatandaan ng anak na lalaki. 

• Ang pagbutihin ang pagdisiplin a sa kanila 
at pagtuturo sa kanila sa mga prinsipyo ng 
pananampalataya at ibunsod sa kanila ang 
pagmamahal dito. Sinabi niya M : “Lahat kayo 
ay tagapag-alaga, may pananagutan sa kanyang 
inaalagaan, samakatuwid ang pinuno na may 
katungkulan na mag-alaga sa mga tao, siya ay 
may pananagutan sa kanila, at ang lalaki ay 
tagapag-alaga sa mga naninirahan sa kanyang 
tahanan at siya ay may pananagutan sa kanila, 
at ang babae ay tagapag-alaga sa tahanan ng 
kanyang asawa at ng anak nito at siya ay may 
pananagutan sa kanila, at ang isang alipin ay 
tagapag-alaga sa kayamanan ng kanyang amo at 
siya ay may pananagutan sa kanya, katotohanan 
kung gayon, kayong lahat ay tagapag-alaga at 
kayong lahat ay may pananagutan sa kanyang 
inaalagaan”. (Al-Bukhari: 2416- Muslim: 1829) 

Samakatuwid, dapat magsimula ang mga 
magulang sa pagdidisiplina nang ayon sa pi- 
nakamahalaga, at ang pinakamahalagang pa- 
nimula ng pagdidisiplina sa kanila sa wastong 
pananalig na walang halong Shirk (pagtatam- 
bal sa Allah) at walang mga Bid'ah (wala sa 
katuruan), at pagkatapos ay ang tungkol sa 
mga Ibaadat (gawaing pagsamba) lalung-lalo 
na ang Salah (pagdarasal), pagkatapos ay sila 




238 





ay turuan at disiplinahin mula sa mga magagan- 
dang kaugalian at mga kapuri-puring asal, at sa 
lahat ng gawaing mararangal at mabuti, at ito ang 
pinakadakilang gawain sa paningin ng Allah. 

• Ang paggugol: 

Ipinag-utos [bilang tungkulin] para sa ama ang 
paggugol sa kanyang mga anak, maging sa mga 
lalaki man o mga babae, at siya ay hindi maaaring 
magkulang dito at magpabaya, bagkus kailangan 
niyang itaguyod ito sa abot ng kanyang kakayahan 
at sinabi ng Sugo ng Allah : “Sapat na pagkakasala 
para sa isang tao ang magpabaya sa sinumang tun- 
gkulin niyang tustusan [o itaguyod]”. (Abu Daud: 1692) 



At sinabi pa niya M tungkol sa kaukulan ng pag- 
aalaga at paggugol sa mga batang babae lamang: 
“Sinuman ang dumaan sa pagsubok ng isang ba- 
gay hinggil sa mga batang babae na ito, at ka- 
nyang pinagbuti ang pag-aruga sa kanila, si la ay 
kanyang magiging panangga laban sa Apoy [ng 
Impiyemo]”. (Al-Bukhari: 5649- Muslim: 2629) 

• Ang pagiging makatarungan sa pagitan ng 
mga anak, maging mga lalaki man o mga ba- 
bae. Batay sa sinabi niya ^ : “Matakot kayo sa 
Allah at maging makatarungan kayo [at kayo ay 
makitungo ng pantay] sa pagitan ng inyong mga 
anak”. (Al-Bukhari: 2447 -Muslim: 1623) 





Samakatuwid, hindi maaaring nakala- 
lamang ang mga babae sa mga lalaki, 
gay undin naman na hindi maaaring naka- 
lalamang ang mga lalaki sa mga babae, 
sapagka’t ito ay magdudulot ng mga ka- 
siraan na tanging ang Allah lamang ang 
nakakaalam. 



239 



Ang Iyong Pamilya 




(At Kagandahang-asal) sa Islam 




Ang Nilalaman ng Kabanata.- 



Ang pag-uugali sa Islam ay hindi isang karangyaan at hindi rin 
isang kalabisan [o karagdagan] nguni’t ito ay isang pangunahing 
bahagi na nakaugnay sa lahat ng aspeto ng relihiyon [ng 
Islam], kaya ang pag-uugali sa Islam ay nagtataglay ng mga 
pinakadakilang antas at pinakamataas na katayuan, at ito ay 
natutunghayan ng malinaw sa lahat ng mga alituntunin at mga 
batas ng Islam. Katunayan, ang Propeta M ay isinugo upang 
bulling ganap [at ilarawan] ang marangal na katangian ng 
pagkakaroon ng mabuting pag-uugali. 



Ang Katayuan ng Pag-uugali sa Islam: 

■ Katotohanan, ito ang Pinakamahalaga sa Mga Layunin ng Pagsugo sa mga 
Propeta. 

■ Katotohanang ang Pag-uugali ay Isang Matibay na Bahagi ng Relihiyon 
(ng Islam) at ng Paniniwala at ng Pananalig 

■ Katotohanan, ang Pag-uugali ay Nakaugnay sa Lahat ng Uri ng lbaadah 
(mga gawaing pagsamba) 

■ Ang Mga Dakilang Karangalan at Malalaking Gantimpala na Inilaan (at 
Inihanda) ng Allah Para sa Mga Nagtataglay ng Mabuting Pag-uugali. 

Ang Mga Kahigtan ng Pag-uugali sa Islam: 

• Ang Kagandahang-asal (at Pag-uugali) ay hindi Nakahangga sa Isang 
Uri ng Mga Tao. 

■ Ang Kagandahang-asal ay Hindi lamang Nakahangga sa Tao. 

« Ang Kagandahang-asal sa Lahat ng Mga Aspeto ng Buhay 

■ Ang Kagandahang-asal (at Pag-uugali) sa Lahat ng Mga Kalagayan. 

Larawan ng Talambuhay ng Propeta M '• 

m Ang Kababaang-loob 
m Ang Habag 

■ Ang Katarungan 

■ Ang Pagmamagandang-loob at Pagiging Bukas-palad 





Ang Katayuan ng Kagandahang-asal (at Pag-uugali) sa Islam 



I Katotohanan ito ang Pinakamahalaga sa 
Mga Layunin ng Pagsugo kay Propeta Mu- 
hammad M para sa sangkatauhan: 

Ang Kataas-taasang Allah ay nagsabi: {Siya na 
nagsugo sa [gitna ng] mga hindi nag-aral ng isang 
sugong nagmula sa kanilang [lahi] binibigkas sa kanila 
ang Kanyang ayaat [mga kapahayagan], at sila ay 
dinadalisay [mula sa kawalang-paniniwala], at sila ay 
tinuturuan ng Aklat [ang Qur’an] at ng kamnungan [ang 
Sunnah]. At bagaman sila noon ay nasa [dating] hayag 
na kamalian}. Surah Al-Jumu'ah: (62) Kaya biniyayaan 
ng Allah ang mga naniniwala [mga Muslim] nang 
Kanyang isinugo ang Kanyang Sugo upang sila ay 
turuan ng Qur’an at sila ay padalisayin, at ang ibig 
sabihin ng padalisayin ay ang pagdalisay sa kanilang 
puso mula sa kasalanang Shirk (pagtatambal sa Allah) 
at masasama [o kasuklam-suklam na] pag-uugali, 
tulad ng pandaraya at pagkamainggitin, gayundin 
ang pagdalisay sa mga salita at mga gawa mula sa 
mga masasamang ugali at kaugalian. Sa katunayan 
sinabi niya nang maliwanag - [sumakanya nawa ang 
pagpapala at kapayapaan] “Ako ay isinugo lamang 
upang buuing ganap [at ilarawan] ang [wastong] pag- 
uugali”. (Al-Bayhaqi: 21301) Samakatuwid, ang isa sa 
mga pinakamahalagang layunin ng pagsugo ay upang 
paunlarin at pagyamanin ang Kagandahang-asal 
[at pag-uugali] ng bawa’t tao at ng pangkalahatang 
pamayanan [o lipunan]. 

2 Katotohanang ang Kagandahang-asal [at 
pag-uugali] ay isang matibay na bahagi ng 
Eeman at ng pananalig: 

At nang tanungin ang Sugo M : Alin sa mga 
naniniwala [o sa mga Muslim] ang [nagtataglay 
ng] pinakamahusay na [antas ng] Eeman 
[pananampalataya]? Siya M ay nagsabi: “Siya na 




nagtataglay ng kagandahang-asal [at mabuting 
pag-UUgali”. (At-Tirmidhi: 11 62 -Abu Daud: 4682) 

Katotohanang tinawag ng Allah ang Eeman bilang 
bahaging nakaugnay sa Birr (pagiging mabuti at 
matwid), at sinabi ng Kataas-taasang Allah: {Hindi 
isang Birr [pagiging mabuti at matwid] na inyong 
ibaling ang inyong mga mukha sa dakong silangan at 
kanluran [sa pagdarasal] bagkus, ang Birr [pagiging 
mabuti at matwid] ay ang paniniwala sa Allah, at 
sa Huling Araw, at sa mga anghel, at sa Aklat, at sa 
mga propeta...}. Surah Al-Baqarah (2): 177 At ang Birr 
(pagiging mabuti at matwid) ay isang katangian na 
sumasaklaw sa lahat ng uri ng kabutihan na dapat 
makita sa ugali, sa salita at sa gawa, at dahil dito ang 
Propeta M ay nagsabi: “Ang Birr (pagiging mabuti at 
matwid) ay [paglalarawan ng] kagandahang-asal [o 
mabuting pag-uugali”. (Muslim: 2553). 



At makikita nang maliwanag ang bagay na ito 
mula sa sinabi ng Propeta M : “Ang Eeman (Pana- 
nampalataya) ay binubuo nang mahigit na animna- 
pung sangay, ang pinakamataas nito ay ang pagsabi 
ng Laa ilaaha illallaah (walang diyos na dapat sam- 
bahin maliban sa Allah) at ang pinakamababang 
sangay nito ay ang pag-alis ng nakapipinsalang 
bagay mula sa mga daan, at ang Hayaa [pagiging 
mahiyain] ay isa sa sangay ng Eeman”. (Muslim35). 

3 Katotohanan, ang pag-uugali ay nakaugnay 
sa lahat ng uri ng Ibaadah (mga gawaing 
pagsamba): 

Kaya, hindi mo matatagpuan ang Allah na nag-uutos 
ng isang Ibaadah maliban na Siya ay nagpaaalala 
tungo sa moral na layunin nito at nag-aakay tungo 
sa mabuting ibubunga nito sa sarili at sa lipunan [o 
pamayanan], at ang halimbawa nito ay marami, ang 
mga ilan dito ay: 

Ang Salaah (Pagdarasal): {At isagawa mo 
ang Salaah (pagdarasal). Katotohanan, ang Salaah 
(pagdarasal) ay pumipigil sa paggawa ng mga 
kahalayan at masasamang gawa}. Al-'Ankabut(29): 45 

Ang Zakaah (Kawanggawa): {Kumuha [O 
Muhammad] mula sa kanilang yaman [para] sa 
kawanggawa upang sila ay iyong gawing malinis at 
[upang] sila ay pagpalain nito}. At-Taubah (9): 103 At 
bukod sa katotohanan na ang Zakah ay nagsisilbing 
daan ng pagmamagandang-loob para sa mga tao at 
pakikiramay sa kanila, ito rin ay siyang nagtuturo 
upang maging marangal sa sarili at upang padalisayin 
[at pawiin] nito ang mga masasamang ugali. 

Ang Siyaam (Pag-aayuno): {O kayong mga 
naniniwala! Itinatagubilin sa inyo ang pag-aayuno 
(Sawm) katulad ng tagubilin sa mga nauna sa inyo, 
upang kayo ay magkakaroon ng tunay na takot (sa 
Allah}. Al-Baqarah (2): 183 Samakatwid, ang layunin 
ng pagkakaroon ng Taqwa [o takot sa Allah] ay sa 
pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kautusan 



at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal at dahil 
dito siya^t ay nagsabi: “Sinuman ang hindi tumalikod 
sa pagsasabi ng kasinungalingan at sa paggawa nito, 
magkagayon hindi kailangan ng Allah na kanyang 
talikuran ang kanyang pagkain at inumin”. (Al- 
Bukhari: 1804) Kaya sinumang nag-ayuno na walang 
ibinungang maganda [o mabuting] pagbabago mula 
sa kanyang sarili at mula sa pakikitungo sa mga tao, 
magkagayon, hindi niya natamo ang tunay na layunin 
[at diwa] ng pag-aayuno. 




> Ang magandang ugali ay kabilang sa mga 
pinakadakilang gawain sa Ipaningin ng| Allah, 
at pinagkakalooban nito ang tao ng katiwasayan 
at kasiyahan. 



243 



Ang Iyong Pag- uugali sa Islam 




Ang Iyong Pag- uugali sa Islam 




4 Ang mga dakilang karangalan at malalaking 
gantimpala na inilaan ng Allah para sa mga 
nagtataglay ng magandang pag-uugali: 



■ Katotohanang ang katayuan nito ay nasa kataas- 
taasang bahagi ng Paraiso ayon sa pagsaksi at pag- 
papatunay ng Sugo ng Allah M : 



At ang mga patunay dito ay marami mula 
sa Aklat (Qur’an) at sa Sunnah (mga katuruan 
ng Propeta), at ang mga ilan dito: 

■ Katotohanang sa mga mabubuting gawain, 
ang magandang pag-uugali ang siyang pina- 
kamabigat sa lahat ng gawain sa timbangan 
sa Araw ng Paghuhukom: 

Ang Propeta M ay nagsabi : “ Walang i lalagay 
na bagay sa Timbangan nang higit na mabigat 
kaysa sa magandang pag-uugali, sapagkaT 
tunay na ang isang tao [Muslim] ay umaabot 
sa antas na katumbas ng isang nag-aayuno at 
nagdarasal nang dahil sa kanyang taglay na 
magandang pag-uugali”. (At-Tirmidhi: 2003) 

■ Katotohanang itoangsiyangpinakamalaking 
dahilan ng pagpasok sa Paraiso: 

Ang Propeta M ay nagsabi: “Ang pinaka- 
marami sa mga taong nakakapasok sa Paraiso 
ay bunga ng kanilang pagkakaroon ng [tunay 
na] takot sa Allah at ng kanilang taglay na 
kagandahang-asal [at mabuting pag-uugali]”. 
(At-Tirmidhi: 2004 - Ibnu Majah: 4246) 

■ Katotohanan, ang isang nagtataglay ng 
pinakamagandang ugali mula sa mga tao ang 
siyang pinakamalapit sa katayuan ng Sugo ng 
Allah M sa Araw ng Paghuhukom: 

Batay sa kanyang M sinabi: “Katotohanan, 
ang pinakamamahal ko sa inyo at pinakamalapit 
sa akin sa lipon [ng aking pamayanan] sa Araw 
ng Paghuhukom ay yaong kabilang sa inyo na 
nagtataglay ng pinakamagandang pag-uugali”. 
(At-Tirmidhi: 2018) 



Sinabi niya M : “Ako ang [tumatayong] pinuno 
sa isang tahanan na nasa ibabang bahagi ng Pa- 
raiso para sa sinumang uiniiwas sa pakikipagtalo 
kahit pa man siya ay nagsasabi ng katotohanan, at 
sa isang tahanan na nasa gitnang bahagi ng Parai- 
so sa sinumang umiiwas sa pagsisinungaling kahit 
pa siya ay nagbibiro lamang, at sa isang tahanan 
na nasa kaitaasang bahagi ng Paraiso sa sinumang 
nagtataglay ng pinakamagandang pag-uugali”. 
(Abu Daud: 4800) At ang ibig sabihin ng pinuno ay 
siya ang tumatayong saksi o tagapagpatunay. 




244 



AngMga Kahigtan (o Katangian) ng Kagandahang-asal (at Pag-uugali) 
sa Islam 



Ang Mga Katangian ng Pag-uugali na Ma- 
tatagpuan Lamang sa Relihiyong Islam at ang 
ilan mga ilan dito ay: 

1 * Ang magandang ugali ay hindi natatangi sa 
isang uri ng mga tao. 

Bagaman nilikha ng Allah ang mga tao sa iba’t 
ibang anyo, kulay at wika, sa Timbangan ng Allah, 
Kanyang itinakda na si la ay magkakapantay- 
pantay, hindi nakalalamang ang isa sa kanila mula 
sa iba maliban sa sukat ng kanyang Eeman, antas 
ng Taqwa [o takot sa Allah] at pagkamatuwid. 
Batay sa sinabi ng Makapangyarihan at Kataas- 
taasang Allah: {O sangkatauhan, kayo ay Aming 



nilikha mula sa lalaki at babae, at kayo ay Aming 
ginawang mga pamayanan at mga tribu, upang 
kayo ay mangagkakilala. Katotohanan, ang 
pinakamarangal sa inyo sa [paningin ng] Allah ay 
ang may [taglay na] takot [sa Kanya].} Al-Hujurat 
( 49 ): 13 

At ang magandang ugali ang nagbibigay ng 
kaibahan sa pakikipag-ugnayan ng isang Mus- 
lim sa lahat ng tao, walang pagkaiba sa pagitan 
ng isang mayaman sa isang mahirap, ng mataas 
sa mababa, gayundin ng itim sa puti, at ng isang 
arabo sa isang banyaga (hindi arabo). 




> Nakikitungo ang isang 
Muslim sa pamamagitan ng 
pagpapakita ng magandang 
ugali sa lahat ng mga tao sa 
kabila ng pagkakaiba ng ka- 
nilang mga lahi at mga pana- 
nampalataya | relihivon |. 













245 



Ang Iyong Pag- uugali sa Islam 




Ang Iyong Pag- uugali sa Islam 



Ang Ugali [na Dapat Ilarawan] sa mga Hindi 
Muslim: 

Ipinag-uutos sa atin ng Allah - [ang Ganap na 
Makapangyarihan at Tigib ng Karunungan], na 
magpakita ng kahusayan sa ugali sa lahat, sapag- 
ka’t ang pagiging makatarungan, pagiging mabait 
at pagkamahabagin ay paglalarawan ng isang tunay 
na Muslim na siyang nagbibigay halimbawa sa ka- 
nyang pag-uugali at pananalita sa kapwa-Muslim 
at hindi Muslim. At ang magandang pag-uugaling 
ito ang siyang magiging daan upang mahikayat ang 
mga hindi Muslim [na yakapin at kilalanin] ang da- 
kilang pananampalataya [o relihiyong] ito. 

Ang Kataas-taasang Allah ay nagsabi: {Hindi 
kayo pinagbabawalan ng Allah na makipag-ug- 
nayan nang mahinusay at makatarungan sa ka- 
nila - sila na hindi nakikipaglaban [o umuusig] 
sa inyo nang dahil sa inyong relihiyon at hindi 
nagtataboy sa inyo mula sa inyong mga tahanan. 
Katotohanang minamahal ng Allah ang mga ma- 
paggawa ng katarungan}. Al-Mumtahanah (60): 8 

Ang ipinagbawal lamang ng Allah sa atin ay 
ang maging tagapagtanggol [o ang makipag-ug- 
nayan] sa mga hindi Muslim [laban sa kapwa- 
Muslim] at ang pagmamahal sa anumang kanila 
ginagawang Kufr (pagtakwil sa pananampala- 
taya) at Shirk (pagtatambal sa Kaisahan ng Al- 
lah). Batay sa sinabi ng Kataas-taasang Allah: 
{Ang ipinagbabawal lamang sa inyo ng Allah ay 
yaong mga nakipaglaban [umusig o tumuligsa] sa 
inyo nang dahil sa inyong relihiyon at nagtaboy 
sa inyo mula sa inyong mga pamamahay at yaong 
mga nakipagtulungan sa iba upang kayo ay mai- 
taboy - [ipinagbabawal] na kayo ay makipagkai- 
bigan sa kanila. At sinumang [kabilang sa inyo] 
ang nakikipagkaibigan sa kanila, sila yaong mga 
mapaggawa ng kamalian}. Al-Mumtahanah (60): 9 



Z* Ang Kagandahang-asal [at Pag-uugali] ay 
Hindi Natatangi sa Tao. 

Ang Kagandahang-asal sa Mga Hayop: 

Samakatwid, ipinababatid sa atin ng Sugo ng Allah 
M ang isang kasaysayan tungkol sa isang babae na na- 
kapasok sa Apoy ng Impiyemo nang dahil sa kanyang 
pagkulong sa isang pusa at ito ay namatay sa gutom, sa 
kabilang dako, ipinababatid sa atin ang tungkol sa isang 
lalaki na ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad sa 
kanya ng Allah nang dahil sa kanyang pagpapainom sa 
isang aso na dumanas ng labis na pagka-uhaw. Gayun- 
din, siya M ay nagsabi: “Nakapasok ang isang babae 
sa Apoy ng Impiyemo nang dahil sa isang pusa na ka- 
nyang tinalian at hindi pinakain at hindi niya hinayaan 
makawala [upang] manginain mula sa mga kulisap [o 
mga halaman] ng lupa”. (Al-Bukhari: 3 140 -Muslim: 2619). 

At sinabi niya - [sumakanya nawa ang pagpapala at 
kapayapaan]: “Habang ang isang lalaki ay naglalakad 
sa isang daan, siya ay nakaranas nang matinding pag- 
kauhaw, at siya ay nakatagpo ng isang balon. Siya ay 
bumaba rito at uminom, pagkatapos, siya ay muling 
umahon at lumabas at kanyang namataan ang isang 
aso na humihingal habang kinakain ang buhangin sa 
lupa nang dahil sa tinding uhaw nito, at ang lalaki ay 
nagsabi: Katotohanang inabot ng matinding uhaw ang 
asong ito tulad ng inabot kong pagka-uhaw, kaya siya 
ay muling bumaba sa balon at kanyang pinuno ng tu- 
big ang kanyang sapatos, pagkatapos ay dinala niya ito 
[kinagat ang gilid ng sapatos na may tubig at itinaas] 
sa pamamagitan ng kanyang bibig hanggang siya ay 
makaahong paakyat at pinainom ang aso. Dahil dito, 
kinalugdan [at kinilala] ng Allah [ang kanyang gi- 
nawang kabutihan] kaya naman [bilang gantimpala], 
siya ay pinatawad ng Allah. Sila [mga nakikinig na 
kasamahan ng Sugo] ay nagsabi: O Sugo ng Allah! 
Tunay bang mayroon kaming tiyak na gantimpala sa 
[pakikitungo namin sa] mga hayop? Siya ay nagsabi: 
“Sa bawa’t buhay [na hayop na inyong tinutulungan] 
may nakalaang katumbas na gantimpala [para rito]”. 
(Al-Bukhari: 5663 - Muslim: 2244) 



246 



Ang Kagandahang-asal [at Pag-uugali| Upang 
Mapangalagaan ang Kapaligiran: 

Kaya ipinag-uutos sa atin ng Islam na pagyama- 
nin ang paglinang [o pagsulong] sa lupa - ang ibig 
sabihin ay ang paggawa nito, pagpapaunlad nito, 
pagyabong at pagbuo rito ng isang makabuluhang 
kabihasnan kalakip ng pangangalaga nito upang ma- 
panatili ang pagpapalang ito at ang pagbabawal sa 
pagsira nito at pagmamalabis sa mga [likas-yamang] 
mapagkukunan mula rito, maging ito man ay paninira 
na magdudulot ng kasamaan sa tao, sa hayop o sa mga 
pananim, sapagka’t ito ang gawain na itinatakwil at 
kinamumuhian ng Islam, samakatwid ang Allah - [Ti- 
gib ng Kaluwalhatian] ay hindi kinalulugdan [o hindi 
minamahal] ang mga katiwalian sa lahat ng mga aspe- 



to ng buhay. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang Allah: 
{Datapuwa’t ang Allah ay hindi nagmamahal sa [lahat 
ng uri ng] katiwalian}. Al-Baqarah (2): 205 

At umaabot ang pagpapahalaga na ito hanggang 
sa sandaling nagawang ipayo ng Propeta M sa mga 
Muslim ang paggawa ng kabutihan - [halimbawa ay] 
ang pagtanim ng halaman sa lupa maging sa mga pi- 
nakamahirap na kalagayan at sa mga sandali ng labis 
na pagkabahala, kaya siya ay nagsabi: “Kapag duma- 
ting na ang Oras at nasa inyo pang kamay ang isang 
Fasilah (sanga ng punong-kahoy na pinutol), magka- 
gayon kung magagawa pa ninyong huwag tumindig 
hanggang sa inyong maitanim [ang sangang] ito, ito 
ay nararapat ninyong gawin” (Ahmad: 12981). 




247 



Ang Iyong Pag- uugali sa Islam 





Ang Iyong Pag- uugali sa Islam 



3 * Ang Kagandahang-asal [at Magandang Pag- 
uugali] sa Lahat ng Aspeto ng Buhay: 

Ang Pamilya: 

Binibigyang-diin ng Islam ang kahalagahan ng 
ugali sa larangan ng pagtataguyod [at pakikitungo] 
sa pamilya sa bawa’t miyembro nito, kaya siya M 
ay nagsabi: “Ang pinakamabuti sa inyo ay ang 
pinakamabuti sa inyo sa [pakikitungo sa] kanyang 
pamilya, at ako ang pinakamabuti sa inyo sa 
[pakikitungo sa] aking pamilya”. (At-Tirmidi: 3895) 



■ At siya M ang pinakamainam sa lahat ng tao na 
nagtataguyod ng mga gawaing-bahay at tumutulong 
sa kanyang pamilya sa bawa’t maliit at malaking 
gawain. Batay sa isinalaysay ng kanyang asawa 
na si Aishah - [sumakanya nawa ang lugod ng 
Allah], siya ay nagsabi: “Siya [ang Sugo ng Allah] 
ay lagi nang nasa gawain [ng pag-aasikaso] sa 
kanyang pamilya”. (Al-Bukhari: 5048) Ibig sabihin 
siya ay tumutulong sa kanyang pamilya at kanyang 
itinataguyod ang anumang kanilang itinataguyod na 
mga gawaing-bahay. 




■ At siya ay nakikipagbiruan at nakikipaglaro sa 
kanyang pamilya. Minsan ay nagsalaysay ang 
kanyang asawang si Aishah - [sumakanya nawa 
ang lugod ng Allah], siya ay nagsabi: “Lumabas ako 
kasama ng Propeta H sa ilan niyang paglalakbay 
at ako ay isa pang dalagita noon na wala pang 
laman [o payat] at hindi mataba, at siya ay 
nagsabi sa mga tao: Magsilapit kayo, kaya si la ay 
nagsilapit. Pagkatapos ay nagsabi sa akin: Halika 
at magpaligsahan tayo, kaya nakipagpaligsahan 
ako sa kanya at siya ay aking natalo, at siya ay 
nagsawalang-kibo sa akin hanggang nang ako ay 
magkaroon ng laman at tumaba, at nakalimutan 
ko na, ako ay lumabas kasama niya sa ilan niyang 
paglalakbay, siya ay nagsabi sa mga tao: magsilapit 
kayo, kaya sila ay nagsilapit. Pagkatapos, siya ay 



nagsabi [sa akin]: Halika at magpaligsahan tayo, 
kaya nakipagpaligsahan ako sa kanya, at natalo niya 
ako, kaya siya ay natawa habang sinasabi niya: Ito 
ay katumbas niyaon”. (Ahmad: 26277) 

Ang Kalakalan: 

At maaaring ang pagkahumaling sa kayamanan 
ay mag-uumapaw sa tao, kaya siya ay maaaring 
lumagpas sa hangganan [ng katarungan] at siya 
ay masadlak sa ipinagbabawal, kaya dumating 
ang Islam upang bigyang-diin ang kahalagahan ng 
pagpigil dito sa pamamagitan ng magandang ugali, 
at ang ilan sa mga pagbibigay-diin na ito ay: 

■ Ipinagbabawal ng Islam ang pagmamalabis 
at pandaraya sa mga timbangan at binabalaan 
ang sinumang gumawa nito ng napakatinding 
kaparusahan. Batay sa sinabi ng Tigib sa Pagpapala 




248 



at Kataas-taasan: {Kasawian sa mga mandaraya, 
si la, na kapag tumatanggap ng sukat sa mga 
tao, ay kanilang hinihingi ang tamang sukat, 
datapuwa’t kapag sila naman ang nagbibigay ng 
sukat o timbang sa kanila, sila ay Hindi nagbibigay 
ng kaukulang timbang}. Surah Al-Mutaffifin (83): 1-3 

■ Hinihimok nito ang pagpaparaya at pagiging 
mahinahon sa pagbibili at pamimili. Batay sa 
sinabi niya H : “Kinahabagan ng Allah ang isang 
lalaki na mahaba ang pagpapaumanhin kapag 
nagbibili at kapag namimili at kapag nagbayad”. 
(Al-Bukhari: 1970) 

Ang Pagsisikap-Pangkabuhayan |o Industriya): 
Binibigyang-diin ng Islam sa mga manggagawa 
ang ilang mga ugali at pamantayan. Ang ilan dito 
ay: 

■ Ang kahusayan sa gawain at ang mailabas 
[maihango] ito sa pinakamagandang anyo. Batay 
sa sinabi niya M : “Katotohanang kinalulugdan ng 
Allah na kapag ang isa sa inyo ay gumawa, ito ay 
kanyang pinaghuhusay”. (Abu Ya'la: 4386-Al-Bayhaqi 
fi Shu'abil Iman: 5313) 

■ Ang pagiging maagap [sa pagpapatupad] ng 
mga kasunduan na pinagtibay sa mga tao. Siya M 
ay nagsabi: “Ang palatandaan ng isang Munafiq 
(mapagkunwari) ay tatlo” at nabanggit niya 
rito: “At kapag siya ay nangako, siya ay hindi 
tumutupad”. (Al-Bukhari: 33) 

4 * Ang Magandang Ugali sa Lahat ng Mga Ka- 
lagayan: 

Kaya walang kinaliligtaan [o nilalaktawang] 
anupaman ang Islam tungkol sa [kahalgahan 
ng] pag-uugali, at ang isang Muslim ay pinag- 
uutusang magpatupad [at tumupad] sa Batas ng 
Allah at magpairal ng magandang ugali maging 
sa mga panahon ng digmaan at sa mahirap na 
kalagayan, samakatuwid ang kadakilaan ng 
layunin at mithiin nito ay hindi nagbibigay ng 



kapahintulutan na gumamit ng karahasan at 
masamang pamamaraan [upang maisakatuparan 
ang magandang layunin] at hindi nito 
pinagtatakpan ang anumang pagkakamali nito. 

At dahil dito ang Islam ay naglagay ng mga 
malilinaw na tuntunin na siyang batayan sa 
paghatol ng isang Muslim at sa pagsasaayos ng 
kanyang mga kilos maging sa sandali ng pakikipag- 
away at pakikipagdigma, upang ang bagay na iyon 
ay hindi maging sanhi upang lunurin ang sarili sa 
pagbibigay kasiyahan sa pagnanasa ng poot [o 
galit], ng kalupitan, at ng pagkamakasarili. 



1- Ang pag-uutos na maging makatarungan at 
maging makatuwiran sa mga kaaway, at ang 
pagbabawal sa mga gawaing paniniil at pag- 
aabuso sa kanila: 

Batay sa sinabi ng Kataas-taasang Allah: {At 
huwag hayaan na ang inyong poot sa ibang tao 
ay maghatid sa inyo upang kayo ay maging di- 
makatarungan. Maging makatarungan kayo; ito 
ang pinakamalapit sa kabanalan}. Al-Maidah (5): 
8 I big sabihin ay huwag kayong magpadala sa 
inyong poot o galit sa inyong mga kaaway upang 
kayo ay masadlak sa pagmamalabis at gawaing di- 
makatarungan, bagkus panatiliin ninyo ang pagiging 
makatarungan sa inyong mga salita at mga gawa. 



Samakatwid, ang kataksilan at pagtataksil ay 
ipinagbabawal maging sa mga kaaway. Batay sa 
sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {Katotohanang 
ang Allah ay hindi nagmamahal sa mga taksil}. 
Al-Anfal (8): 58 



2- Ang Pagbabawal sa Kataksilan at 
Pagtataksil sa Mga Kaaway: 



Ang Ilang Pag-uugali ng Islam sa 
[Panahon ng) Digmaan: 



249 



Ang Iyong Pag- uugali sa Islam 



3- Ang Pagbabawal sa Labis na Pagpapahirap at ang Pagputul-putol sa katawan ng bangkay: 

Magkagayon, ipinagbabawal sa [relihiyon ng Islam] ang pagputul-putulin ang katawan ng mga patay. 
Batay sa sinabi niya M : “At huwag ninyong pagputul-putulin [ang katawan ng patay]”. (Muslim: 1731) 

4- Ang Pagbabawal sa Pagpatay sa Mga Karaniwang Mamamayan na Hindi Sangkot sa Mga 
Digmaan, at sa Pagpapalaganap ng Kasamaan sa Kalupaan at Kapaligiran. 

At ito si Abu Bakr As-Siddiq - [sumakanya nawa ang lugod ng Allah], siya ang kinilalang Khalifah 
(tagahalili ng Propeta) para sa mga Muslim, at siya ang pinakamabuti [pinakamarangal] sa mga Sahabah 
(kasamahan ng Propeta), na naghabilin kay Usamah ibn Zayd nang siya ay suguin nito bilang pinuno ng mga 
sundalong patungo ng Sham: “..Huwag kayong pumatay ng paslit [na batang lalaki], ni matandang lalaki, 
ni babae, gayundin ay huwag kayong mambuwal ng puno ng datiles [o palmera] at manunog nito, at huwag 
kayong pumutol ng isang kahoy na namumunga, at huwag kayong magkatay ng tupa, ni baka o kamelyo 
maliban para sa inyong pagkain, at maaaring sa inyong [paglalakbay ay] inyong maraanan ang isang Upon 
ng tao na taimtim sa kanilang sarili sa silid-dasalan ng hermitanyo, magkagayon, sila ay inyong hayaan at 
ang anumang kanilang pinagkakaabalahan sa kanilang mga sarili”. (Ibn Asakir: 50/2) 



I/an sa Mga Larawan ng Talambuhay ng Propeta H at Kanyang Pag-uugali 





Ang Sugo ng Allah M ay isang halim- 
bawa sa pinakamatayog at makataong pag- 
uugali, at dahil dito, inilarawan ng Qur’an 
ang kanyang pag-uugali bilang isang daki- 
lang pag-uugali, at walang paglalarawan na 
natagpuan ang kanyang asawa na si Aishah 
- [sumakanya nawa ang lugod ng Allah], 
nang higit na naaangkop na paglalarawan 
tungkol sa kanyang pag-uugali, kaya siya 
ay nagsabi: (Ang kanyang ugali ay ang 
Qur’an). Ibig sabihin ay isang praktikal na 
halimbawa ng pagpapatupad sa mga katu- 
ruan ng Qur’an at ugali nito. 

Ang Kababaang-loob: 

Hindi kinalulugdan ng Sugo ng Allah 
M ang sinumang tumitindig sa kanya bilang 
pagdakila sa kanyang pagkatao, bagkus ito ay 
kanyang ipinagbabawal sa kanyang mga kasa- 
mahan na gawin ito; maging ang mga Sahabah 
(kasamahan niya) - [sumakanila nawa ang lu- 



god ng Allah], sa tindi ng kanilang pagmamahal 
sa kanya, ay hindi tumitindig para sa kanya ka- 
pag siya ay kanilang nakikitang paparating, at 
ito ay walang dahilan kundi dahil sa kanilang 
nalalaman na ito ay tunay na kanyang kinasu- 
suklaman. (Ahmad; 12345 -Al-Bazzar: 6637) 



250 




Dumating sa kanya si Uday ibn Hatim - 
[sumakanya nawa ang lugod ng Allah], siya 
ay bagong yakap sa Islam, at siya ay isa sa 
mga taong kilala ng mga arabo na nagnanais 
malaman ang katotohanan ng kanyang Da'wah 
(pag-aanyaya), si Uday ay nagsabi: “Dumating 
ako sa kanya [sa Sugo ng Allah] at naroroon sa 
kanya ang isang babae at dalawang batang lalaki 
[o isang batang lalaki] - at nabanggit ng mga ito 
sa akin ang pagiging malapit nila sa Sugo ng 
Allah M - kaya aking napatunayan na siya ay 
hindi [katulad ng] hari ng Chosroes, na si Cesar 
(Caesar)”. (Ahmad: 19381). Samakatuwid, ang 
kababaang-loob ay isang tanda ng pag-uugali 
ng lahat ng mga Propeta. 

Siya ay umuupong kasama ng kanyang mga 
kasamahan na wari bang siya ay isa lamang 
karaniwan sa kanila, at wala siyang inupuang 
pagtitipon na kung saan siya ay naiiba [o 
natatangi] sa sinumang nasa kanyang paligid. 
Kapag pumasok sa isang pagtitipon ang 
isang hindi nakakakilala sa kanya, hindi niya 
magagawang bigyan ng kaibahan ang Sugo ng 
Allah sa pagitan ng kanyang mga kasamahan, 
Kaya siya magtatanong: Sino sa inyo si 
Muhammad? (Al-Bukhari: 63) 

Si Anas ibn Malik - [sumakanya nawa ang 
lugod ng Allah], ay nag-ulat. Siya ay nagsabi: 
“Ang isang babaeng alipin mula sa mga alipin 
ng mga mamamayan ng Madinah ay lagi nang 
kinukuha ang kamay ng Sugo ng Allah M , at 
siya ay dinadala nito saan man niya nais”. (Al- 
Bukhari: 5724). At ang ibig sabihin ng pagkuha 
sa kamay ay ang kanyang kagandahang-loob 
at kanyang pagiging mabait sa mga maliliit at 
mahihinang tao, at sa katunayan binibigyang- 
diin nito ang mataas na antas ng kanyang ka- 
babaang-loob M ; dahil sa kanyang pagbanggit 



ng babae sa halip na lalaki, at ng alipin sa halip 
na malayang tao, at siya H ay dinadala nito [ng 
alipin] saanman niya nais upang tulungan sa 
kanyang mga pangangailangan. 

• Sinabi niya M : “Hindi makakapasok sa Pa- 
raiso ang sinumang sa kanyang puso ay may- 
roong pagmamalaking kasing bigat ng [isang 
butil ng] mais. ” (Muslim: 91) 

Ang Habag: 

• At katotohanang sinabi niya M : “Ang mga 
[taong] mahahabagin ay kinahahabagan ng Pi- 
nakamahabagin [ang Allah], kaya inyong ka- 
habagan ang sinumang nasa lupa, upang kayo 
ay kahabagan ng sinumang nasa langit”. (At- 
Tirmidhi: 1924 -Abu Daud: 4941). 

At Nailalarawan ang Habag ng Propeta M sa 
Maraming Pagkakataon, ang ilan dito ay: 

■ Ang Kanyang Habag sa Mga Bata: 

• Dumating ang isang Bedouin [taong naninirahan 
sa disyerto] sa Propeta M at nagsabi: Hinahalikan 
ninyo ang inyong mga kabataan? Nguni’t kami 
[mga Bedouin] ay hindi humahalik sa kanila, 
kaya siya ay sinagot ng Propeta M na nagsasabi: 
“Ako ba ay may kakayahang maglagay ng habag 
sa iyong puso kung ito ay tinanggal ng Allah 
mula sa iyo?” (Al-Bukhari: 5652 -Muslim: 2317). 

At siya ay nakita ng iba na kanyang hinahalikan 
ang kanyang apong si Hasan ibn Ali, at ito ay 
nagsabi: Katotohanang mayroon akong sampling 
anak, ni isa sa kanila ay wala akong nahalikan, 
kaya siya [ang Sugo ng Allah] ay nagsabi: 
“Katotohanan, sinuman ang hindi nahahabag ay 
hindi kahahabagan”. (Muslim: 2318) 



Ang Iyong Pag- uugali sa Islam 



Nang minsang siya - [sumakanya nawa ang 
pagpapala at kapayapaan] - ay nagsagawa ng 
Salaah [pagdarasal] habang kanyang kilik-ki- 
lik ang kanyang apong babae na si Umamah na 
anak na babae ni Zainab, at kapag siya ay nag- 
papatirapa, ito ay kanyang inilalapag, at kapag 
siya ay tumitindig, ito ay kanyang binubuhat. 
(Al-Bukhari: 494 - Muslim: 543) 



• Kapag siya ay nasa oras ng Salaah at siya 
ay nakarinig ng pag-iyak ng bata, kanyang 
pinabibilis ang pagsasagawa nito at ito ay 
kanyang pinagagaan. Si Abu Qatadah ay 
nag-ulat tungkol sa Propeta M nang siya ay 
nagsabi: “Katotohanang ako ay naghanda upang 
magsagawa ng Salaah, at nais ko sanang pahabain 
ito, nguni’t ako ay nakarinig ng pag-iyak ng bata, 
kaya pinaikli ko ang aking pagdarasal, dahil 
sa kinamumuhian kong bigyan ng pasakit ang 
kanyang ina”. (Al-Bukhari: 675 - Muslim: 470) 

■ Ang Kanyang Habag sa Mga Kababaihan: 



Katotohanang siya M ay humihimok ng pag- 
aaruga sa mga batang babae at magandang 
pakikitungo sa kanila, at siya ay nagsabi: “Sinuman 
ang nakaranas ng pagsubok [ng Allah] mula sa 
kanyang mga anak na babae at kanyang inaruga 
[pinangalagaan at nil ingap] ang mga ito, si la [mga 
anak na babae] ay magsisilbing kanyang panangga 
laban sa Apoy”. (Al-Bukhari: 5649 - Muslim: 2629) 




Karagdagan nito, siya ay mahigpit na 
nagtatagubilin tungkol sa karapatan ng asawang 
babae at sa pagpapahalaga ng mga bagay na 
nauukol sa kanya [sa babae], at sa pangangalaga 
ng kanyang mga kalagayan, at kanyang ipinag- 
utos sa mga Muslim na magpayuhan sila sa isa’t 
isa tungkol dito. Siya ay nagsabi: “Magpayuhan 
kayo ng kabutihan para sa mga [kapakanan ng] 
kababaihan”. (Al-Bukhari: 4890) 




At siya ay nagbigay ng mga napakagandang 
halimbawa sa kanyang pagiging magiliw sa 
kanyang mga kasambahay, hanggang, minsan ay 
nakaupo siya sa kanyang kamelyo, at kanyang 
inilapag ang kanyang tuhod at tinapakan ni 
Sufiyyah - [sumakanya nawa ang lugod ng 
Allah] - ng kanyang paa ang tuhod nito upang 
siya ay makasakay sa kamelyo. (Al-Bukhari: 2120) 
At kapag dumarating sa kanya ang kanyang anak 
na babae na si Fatihah - [sumakanya nawa ang 
lugod ng Allah] - kinukuha niya ang kamay nito 
at hinahalikan, at kanyang pinauupo sa lugar na 
kanyang kinauupuan. (Abu Daud: 5217) 



252 



■ Ang Kanyang Habag sa mga Mahihina: 

• At dahil sa kanyang habag, hinihimok ng 
Propeta M ang mga tao na kupkupin [lingapin 
at pagmalasakitan] ang isang ulila, at siya ay 
nagsasabi: “Ako at ang isang tagapagkupkop 
[tagapagkalinga] ng ulila ay ganito [ang magiging 
kalagayan]” sa Paraiso at sabay na itinaas ang 
kanyang hintuturo at hinggitnang daliri at kanyang 
pinaghiwalay ito nang kaunti. (Al-Bukhari: 4998) 

• At kanyang itinuring ang tagapagtaguyod [at 
pangangalaga] ng mga balo at mga mahihirap 
na katulad [o katumbas] ng isang nakikibaka [o 
nakikipaglaban] sa landas ng Allah, at katulad [din] 
ng isang nag-aayuno sa araw at nagtataguyod [ng 
pagdarasal] sa gabi. (Al-Bukhari: 5661 - Muslim: 2982) 

Ipinag-utos niya ang pakikiramay sa mga 
mahihina at ang pagbibigay sa kanila ng kanilang 
mga karapatan bilang malaking dahilan upang 
magtamo ng [masaganang] panustos at magkamit 
ng tagumpay laban sa mga kaaway. Siya M 
ay nagsabi: “Ibigay ninyo ang tulong sa mga 
mahihina; sapagka’t kayo ay binibigyan lamang 
ng panustos nang dahil sa mga mahihina mula sa 
inyo.” (Abu Daud: 2594) 

■ Ang Kanyang Habag sa Mga Hayop: 

• At siya ay lagi nang nagpapayo sa mga tao 
na pairalin ang kagandahang-loob ng mga ito, at 
huwag bigyan ng mabigat na pasanin ang sinumang 
walang kakayahang gawin ito, at [nagpapayo 
rin na] huwag mananakit sa mga ito. Sapagka’t 
ang Sugo ng Allah M ay nagsabi: “Katotohanang 
itinagubilin ng Allah ang paggawa nang buong 
kahusayan sa lahat ng bagay, kaya kapag kayo 
ay papatay, pagbutihin ninyo ang pagpatay [i.e. 
pumatay kayo nang makatarungan], at kapag kayo 
ay magkakatay, pagbutihin ninyo ang pagkakatay 
[sa hayop], at inyong hasain nang maigi ang patalim 




> Pinagpantay ng Sugo ng Allah (s.a.w.) ang 
(antas ng karangaian ng| isang mapaggawa ng 
kabutihan para sa niga halo at mahihirap at 
ng isang nagpupunyagi (o nakikibakaj para sa 
Landas ng Allah. 



ng isa sa inyo, at hayaan na maging maginhawa 
[at hindi dumanas ng lubhang hirap] ang inyong 
[hayop na] kinakatay”. (Muslim: 1955) 

* Sinabi ng isa sa mga Sahabah (kasamahan ng 
Propeta): At nakita niya na aming sinunog ang 
isang punso ng langgam. At siya ay nagsabi: 
“Sino ang sumunog nito?”. Kami ay nagsabi: 
Kami ang sumunog, kaya kanyang sinabi [sa 
amin]: “Katotohanang walang dapat magpataw 
ng parusa sa pamamagitan ng apoy maliban sa 
[Allah ang] Panginoon ng Apoy”. (Abu Daud: 2675) 



253 



Ang Iyong Pag- uugali sa Islam 



Ang Iyong Pag- uugali sa Islam 



Ang Katarungan: 

• At katotohanang siya M ay makatarungan, 

itinataguyod niya ang Batas ng Kataas-taasang 
Allah kahit sa pinakamalapit niyang mga 
kamag-anak bilang pagpapatupad sa Kanyang 
Kautusan: {O kayong mga naniniwala! 

Manindigan kayo nang matatag sa katarungan 
bilang mga saksi sa Allah, maging ito man ay 
laban sa inyong mga sarili, o sa inyong mga 
magulang, at sa malalapit na kamag-anak}. An- 
Nisa’ (4): 135 

• Nang dumating ang ilan sa kanyang mga 

Sahabah (kanyang mga kasamahan) na 
mamamagitan sa Propeta M upang hindi niya 
ipatupad ang pagpataw ng kaparusahan sa isang 
babaeng nagnakaw na may mataas na katayuan 
sa isang tribu: Sinabi niya - [sumakanya 

nawa ang pagpapala at kapayapaan]: “Ako ay 
sumusumpa sa [Allah na] Siyang may tangan ng 
buhay ni Muhammad, kung si Fatimah na anak 
na babae ni Muhammad ay [napatunayang] 
nagnakaw, katiyakang puputulin ko ang 
kanyang kamay”. (Al-Bukhari: 4053 - Muslim: 1688) 

Nang ipinagbawal niya ang Riba (pagpapatubo 
sa utang) sa mga tao, nagsimula siyang 
magbawal mula sa mga taong pinakamalapit sa 
kanya, tulad ng kanyang tiyuhin na si Al- Abbas. 
Siya M ay nagsabi: “Ang nangungunang Riba 
na aking itatakwil ay ang ating Riba, ang Riba 
ni Abbas ibn Abdul Muttalib, sapagka’t ang 
lahat nang ito ay walang kabuluhan.” (Muslim: 
1218) 

Itinatag niya ang pamantayan ng kabihasnan 
para sa mga pamayanan at ang pagpapaunlad 
nito upang matamo at makamit ng mga ma- 
hihina rito ang kanyang karapatan mula sa 
mga malalakas nang walang takot at pag-aa- 



linlangan. Siya M ay nagsabi: “Walang kata- 
rungan [o kabanalan] ang isang pamayanan [o 
lipunan] na ang mga mahihina rito ay walang 
kakayahang makuha ang kanilang mga karapa- 
tan nang walang nararanasang kapinsalaan [o 
kahirapan]”. (Ibn Majah: 2426) 

Ang Pagmamagandang-loob at Pagiging 
Bukas-palad: 

Ang Propeta M ay pinakamapagbigay [at bukas- 
palad] sa mga tao sa paggawa ng kabutihan, at 
siya ay higit na nagiging mapagbigay [at bukas- 
palad] sa buwan ng pag-aayuno [ng Ramadhan] 
sa mga sandaling kinakaharap siya ni Anghel 
Gabriel. At sa bawa’t gabi ng Ramadhan, siya 
ay kinakaharap ni Jibril - sumakanya nawa 
ang kapayapaan - hanggang sa lumisan ito. 
Ipinahayag niya sa Propeta M ang Qur’an, kaya 




> Nang makita niya , ang pagkabalisa ng isang ibon 
at ang ikinikilos nito sa paghahanap ng kanyang 
nawawalang sisiw na kinuha ng ilan sa mga Sahabah 
(kanyang kasamahan), siya js.w.s] ay nagsabi: 
“Sino ang nagbigav ng pagkabalisa dito dulot ng 
Ipagkawalay sa] kanyang anak? Ibalik ninyo ang 
anak nito sa kanya'’. 



254 




kapag siya ay nakipagharap sa Anghel Jibril - 
sumakanya nawa ang kapayapaan - siya ang 
pinakamapagbigay [at bukas-palad] sa [gawaing] 
kabutihan nang higit kaysa sa humahagibis na 
hangin. (Al-Bukhari: 1803 - Muslim: 2308) 

Kailanman ay walang humingi sa kanya 
nang anuman maliban na ito ay kanyang 
ipinagkakaloob. Isang lalaki ang lumapit sa 
kanya at kanyang binigyan ito ng tupa [na 
ang bilang o uri nito ay [halos nagkakahalaga 
o mapuno] ang pagitan ng dalawang bundok, 
kaya bumalik ito sa kanyang mga tao at nagsabi : 
O kayong mga tao! Magsipagyakap kayo sa 
Islam sapagka’t si Muhammad ay nagbibigay 
ng isang handog na hindi pinangambahan ang 
paghihikahos. (Muslim 2312). 

At may dinala sa kanya M na walumpung 
libong dirham [lumang salaping panukat 
ng arabo] at kanyang inilagay ito sa isang 
banig, pagkaraan ay kanyang binalingan ito 
at kanyang hinati-hating ipinamahagi, at wala 
siyang tinanggihang namamalimos hanggang 
ito ay kanyang maubos [sa kakapamigay]. (Al- 
Hakim: 5423) 

Dumating sa kanya ang isang lalaki at ito ay 
humingi sa kanya ng tulong. Siya ay nagsabi: 
“Wala akong anuman, nguni’t bumili ka sa akin 
at kung may dumating sa amin ng anupaman, 
ito ay aming babayaran”. (Ibig sabihin ay bilhin 
mo kung ano ang nais mo at ako na ang bahalang 
magbabayad). Si Umar ay nagsabi: “O Sugo ng 
Allah! Ikaw ay hindi pinipilit ng Allah kung ano 
ang hindi abot ng iyong kakayahan” datapuwa’t 
iyon ay kinasuklaman ng Propeta M, kaya 
nagsabi ang lalaki: “Ikaw ay gumugol at huwag 
mong pangambahan ang paghihikahos mula sa 
Nagmamay-ari ng Trono”. Kaya napangiti ang 
Propeta M at kanyang nabanaag ang kasiyahan 



nito sa kanyang mukha. (Hinango mula sa mga piling 
Hadith: 88) 

• Nang bumalik ang Sugo ng Allah M mula sa 
digmaan sa Hunain, dumating ang mga taong 
naninirahan mula sa mga lambak at ang mga 
bagong yakap sa Islam na humihingi mula 
sa kanya ng mga biyayang ipinamimigay 
mula sa mga labi ng digmaan na kanilang 
napanalunan at sila ay nagsiksikan sa kanya 
hanggang siya ay kanilang sapilitang naitaboy 
sa isang punongkahoy, at sumabit dito (sa mga 
tinik ng punongkahoy) ang kanyang balabal, 
kaya tumigil ang Sugo ng Allah M at nagsabi: 
“Ibigay ninyo sa akin ang aking balabal, kung 
mayroon lamang sana akong kawan ng mga 
hayupan na kasing dami ng bilang ng mga 
tinik ng punongkahoy na ito, katiyakang ito 
ay aking paghahatiin sa pagitan ninyo, at 
pagkatapos, ako ay hindi ninyo matatagpuang 
isang kuripot [maramot], o sinungaling o 
naduduwag”. (Al-Bukhari: 2979) 



Sa katotohanan, siya M ay nagbigay ng mga 
magagandang halimbawa tungkol sa pag- 
uugali sa lahat ng mga aspeto ng buhay. 





Ang Iyong Bagong Buhay 




Katotohanan, ang sandali ng pagpasok ng tao sa Islam ang siyang 
pinakadakilang sandali ng kanyang buhay, at sa katotohanan ito ang 
tunay niyang kapanganakan, na kung saan ay kanyang natutunan 
pagkaraan nito ang dahilan ng kanyang pagkakaroon ng buhay dito 
sa mundong ito, at paano siyang mabuhay at mamuhay nang ayon 
sa mapagparayang Batas ng Islam. 



Ang Nilalaman ng Kabanata, 



Paano Pumasok ang Tao sa Islam? 

At-Ta\vbah (Ang Pagsisisi) 

Ang Pagpapasalamat sa Biyaya ng Patnubay at 
Pagbabalik-loob | pagsisisi] 

Ang Pag-aanyaya Tungo sa Islam: 

* Ang Kabutihan ng Pag-aanyaya Tungo sa Allah 

■ Ang Mga Katangian ng Wastong Pag-aanyaya 
m Ang Pag-aanyaya sa Pamilya 

Ang Iyong Kapaligiran at Pamilya 

Ang Buhay-Pamilya Matapos ang Pagpasok sa Islam: 

m Kapag Yumakap sa Islam ang Mag-asavva Nang Magkasabay 

■ Kapag Yumakap sa Islam ang Asawang Lalaki at Hindi Yuma- 
kap sa Islam ang Asawang Babae 

« Kapag Yumakap sa Islam ang Asawang Babae at ang Asawa 
niya ay Hindi. 

■ Ang Pagyakap sa Islam ng Mga Bata 

Ang Pagpalit ng Pangalan Matapos ang Pagyakap sa 
Islam 

Sunan Al-Fitrah (Ang Mga Likas na Kaugalian) 






Ang Iyong Bagong Buhay 



> Paano Pumasok ang Tao sa Islam? 




Makakapasok ang tao sa Islam kapag siya ay 
nagpahayag ng Shahadatayn (dalawang pag- 
saksi), kanyang nauunawaan ang kahulugan nito 
nang may katiyakang pananalig dito, tumatalima 
[at sumusunod] sa mga alituntunin nito. At ang 
Shahadatayn ay ito: 

Ashhadu an laa ilaaha illallaah (Ang 
Kahulugan: Ako ay sumasaksi at nana- 
nalig na walang sinasambang totoo ma- 
liban sa Allah, Siya lamang ang aking 
sinasamba, Siya ay walang katambal). 

Wa ashhadu anna Muhammadan 
Rasoolullaah (Ang Kahulugan: Ako ay 

sumasaksi na si Muhammad ay tunay na 
Sugo ng Allah sa buong sangkatauhan, [at ako 
ay] sumusunod sa kanyang mga pag-uutos, 
umiiwas sa kanyang mga ipinagbabawal at ako 
ay sasamba sa Allah nang ayon sa kanyang 
pamamaraan). (Tunghayan ang pahina: 44 - 54) 

Ang Pagligo ng Bagong- Yakap sa Islam: 

Katotohanan, ang sandali ng pagpasok ng tao 
sa Islam ang siyang pinakadakilang sandali sa 
kanyang buhay, at sa katotohanan, ito ang tunay 
niyang kapanganakan na kung saan ay kanyang 
nalaman pagkatapos nito ang dahilan ng pagka- 
roon niya sa buhay na ito, at ipinag-utos para sa 
kanya kaalinsabay ng kanyang pagpasok sa reli- 
hiyong Islam na siya ay nararapat maligo at ka- 
nyang ipalaganap nang lubusan ang tubig sa ka- 
nyang katawan. Kung paano niya dinalisay ang 
kanyang panloob mula sa Shirk (pagtatambal sa 
Allah) at sa mga pagkakasala, minamabuti para 
sa kanya na kanyang dalisayin ang kanyang pan- 
labas sa pamamagitan ng pagpapaligo ng tubig. 



At katotohanang inutusan ng Propeta M ang isa 
sa mga Sahabah (kasamahan niya) - na noon ay isa 
sa mga pinuno ng mga arabo - nang nais nitong pu- 
masok sa Islam, siya ay pinag-utusang maligo. (Al- 
Baihaqi: 837) 




258 






Ang pagsisisi ay pagdulog at pagbabalik-loob 
sa Allah, kaya ang lahat nang kumalas sa kanyang 
kasuwailan at kawalan ng pananampalataya at 
nagbalik-loob sa Allah nang buong katapatan 
sa kanyang puso, katotohanang siya ay tunay na 
nagbalik-loob sa Allah. 

At ang isang Muslim ay nangangailangan ng 
pagbabalik-loob at paghingi ng kapatawaran sa 
lahat ng kalagayan ng kanyang buhay dahil ang 
tao ay likas na mapagkamali, kaya sa tuwing siya 
ay nagkakamali itinatagubilin para sa kanya na 
humingi ng kapatawaran sa Allah at magbalik- 
loob sa Kanya. 

Ano ang Mga Patakaran ng Wastong 
Pagsisisi [at Pagbabalik-loob]? 

Katotohanan, ang pagsisisi ay nauukol sa lahat 
ng mga kasalanan, at kabilang na rito ang Kufr 
[Kawalan ng Paniniwala] at Shirk [Pagtatambal 
sa Kaisahan ng Allah]. Kinakailangang tuparin 
dito ang mga patakaran ng pagsisisi upang ang 
pagsisisi ay tanggapin at maging wasto, at ang 
ilan sa mga patakaran nito: 

1 Ang Pagtigil [o Pagtalikod] Mula sa 
Mga Pagkakasala: 

Kaya hindi tinanggap ang pagsisisi mula sa 
pagkakasala habang ang pagkakasalang ito ay 
patuloy na ginagawa sa oras ng pagsisisi. Sa 
kabilang dako, kapag kanyang inulit ang kasa- 
lanan pagkatapos ng kanyang wastong pagsisisi, 
magkagayun hindi mapapawalang-saysay ang 
kanyang naunang pagsisisi, subali’t nangangai- 
langan siya ng panibagong pagsisisi. 



Ang Mataos na Pagsisisi sa Mga 
^ Naunang mga Kasalanan at 
Pagkakasala: 

At hindi mailalarawan ang [tunay na] Tawbah 
(pagsisisi) maliban sa isang mataos na nagsisisi, 
nakakaramdam ng lungkot at humihingi ng pau- 
manhin sa kanyang mga nagawang pagkakasala, 
kaya naman hindi maituturing na isang mataos 
na nagsisisi ang sinumang nagkukuwento ng ka- 
nyang mga naunang pagkakasala, kanyang ipi- 
nagmamalaki ito at ipinagmamayabang. At dahil 
dito ang Propeta M ay nagsabi: «Ang pagkaka- 
roon ng damdamin ng pagkalungkot ay [tanda 
ng] pagsisisi)). (Ibn Majah: 4252) 




259 



Ang Iyong Bagong Buhay 




2 Ang Matatag na Pagpapasiya na 
hindi na ito babalikan pa: 

Kaya hindi tinatanggap ang pagsisisi ng isang 
alipin na nagbabalak balikan ang naturang 
kasalanan matapos ang kanyang pagsisisi. 

Ang Mga Hakbangin Upang Mabigyan 
ng Katotohanan ang Matatag na 
Pagpapasiya: 

• Siya ay nararapat mangako sa kanyang sarili na 
hindi na niya babalikan ang anumang kanyang 
nagawang pagkakamali maging sa anupamang 
kalagayan at mga balakid. Sa katunayan ang 
Propeta M ay nagsabi: «Tatlong bagay na 
sinuman ang nagtataglay nito, ay katiyakang 
kanyang matatagpuan rito ang tamis ng Eeman 
[pananampalataya]» at nabanggit niya ang 
isa rito «Ang kanyang pagkamuhing bumalik 
sa kawalan ng pananampalataya matapos na 
siya ay iligtas dito ng Allah tulad ng kanyang 
pagkamuhi na siya ay ihagis sa Apoy». (Al- 
Bukhari: 21 - Muslim: 43) 

• Ang pag-iwas sa mga tao at mga lugar na 
magdudulot ng kahinaan sa kanyang Eeman 
[pananampalataya] at magsasadlak sa kanya 
sa pagkakasala. 

• Ang madalas na panalangin sa Allah na 
Tigib ng Kapangyarihan at Kapita-pitagan 
- sa pagpapanatili sa Kanyang Relihiyon 
hanggang sa kamatayan, maging sa anumang 
salita at wika, at ang ilan dito ay nakasaad sa 
Qur’an at Sunnah: 

• {Aming Panginoon! Huwag Mong 
hayaan na malihis ang aming mga puso 
(sa katotohanan) pagkaraang kami ay 
Iyong mapatnubayan}. Al-' Imran (3): 8 



• «0 [Allah, Ikaw ang] Tagapagbago ng mga 
puso, Iyong panatilihin ang aking puso sa 
Iyong Relihiyon». (At-Tirmidi: 2140) 

Ano Ang Kasunod na Hakbangin 
Pagkatapos ng Tawbah (Pagsisisi)? 

Kapag ang isang tao ay nagsisi at nagbalik- 
loob, katotohanang ang Dakilang Allah ay 
nagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan gaano 
man ito kalaki at naging sukdulan, sapagka’t 
ang Kanyang Habag ay sumasaklaw sa lahat ng 
bagay. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): 
{Sabihin: «0 Aking mga alipin na nagkasala sa 
kanilang mga sarili! Huwag kayong mawalan 
ng pag-asa sa Habag ng Allah; sapagka’t 
katotohanang ang Allah ay nagpapatawad ng 
lahat ng mga kasalanan. Katotohanan, Siya ang 
Mapagpatawad, ang Mahabagin}. Az-Zumar (39): 53 

Kaya pagkaraan ng makatotohanan at wastong 
pagsisisi, ang isang Muslim ay tila isang sanggol 
na walang bahid na kasalanan. Katotohanang ang 
Allah ay naggagawad sa mga taong matatapat, 
sumusunod sa Kanya nang may kapakumbabaan 
at nagsisisi ng tunay na pagsisisi ng isang 
dakilang kabutihan: Papalitan Niya ang kanilang 
mga kasamaan ng mga kabutihan. Batay sa sinabi 
Niya na Tigib ng Kaluwalhatian at Kataas-taasan: 
[Maliban sa mga nagsisi at naniwala at gumawa 
ng kabutihan, papalitan ng Allah ang kanilang 
mga kasamaan ng kabutihan, at ang Allah ay Lagi 
nang Nagpapatawad, Mahabagin}. Al-Furqan (25): 
70 

At sinuman ang ganito ang kanyang kalagayan, 
marapat lamang na kanyang samantalahin ang 
pagsasaayos ng naturang pagsisisi at gugulin ang 
mahahalagang bagay tungo sa kabutihang asal 
upang siya ay hindi mahulog sa mga patibong ni 
Satanas na maghahatid sa kanyang kapahamakan. 



Ang Tamis ng Eeinan [Pananampalataya): 

Sinuman na ang kanyang pagmamahal sa Allah at sa Kanyang Sugo ay naging pinakadakilang 
pagmamahal para sa kanya, at ang kanyang pagmamahal sa iba ay ayon sa sukat ng kanilang pagiging 
malapit sa Allah at sa kawastuhan ng kanilang panniniwala at pagiging Muslim, at kanyang kinamumuhian 
ang pagbalik sa kung ano ang kanyang nakagawian mula sa kawalan ng paniniwala, Shirk (pagtatambal 
sa Allah) at pagkaligaw, tulad ng kanyang pagkamuhi na siya ay sunugin sa Apoy, sa gayon, katiyakang, 
kanyang matatagpuan ang tamis ng Eeman [pananampalataya] at kasiyahan sa kanyang puso sapagkat 
kanyang matatagpuan rito ang lugod [o kasiyahan] ng Allah, kapanatagan at kasiyahan sa batas ng 
Allah at sa biyayang ipinagkaloob sa kanya sa pamamagitan ng patnubay. Batay sa sinabi niya M : 
«Tatlong bagay na sinuman ang nagtataglay nito ay kanyang matatagpuan rito ang tamis ng Eeman 
[Pananampalataya]: Na ang Allah at ang Kanyang Sugo ang kanyang pinakamamahal nang higit kaysa 
sa iba, at kanyang mamahalin ang isang tao na hindi niya minamahal ito kundi alang-alang sa Allah, at 
kanyang kinamuhian na siya ay bumalik sa kawalan ng paniniwala matapos na siya ay iligtas ng Allah 
mula rito, tulad ng kanyang pagkamuhi na siya ay ihagis sa Apoy». (Al-Bukhari: 21 - Muslim: 43). 











> Matatagpuan ng isang Muslim ang tamis ng Eeman (Pananampalataya|, kapag kanyang kinamuhian ang pagbalik 
sa kawalan ng paniniwala, tulad ng kanyang pagkamuhi na siya ay ihagis sa Apoy. 



261 



Ang Iyong Bagong Buhay 









Ang Iyong Bagong Buhay 





>Ang Pasasalamat sa Biyaya ng Patnubay at Pagsisisi 




Kabilang sa pinakadakilang gawain ng isang Muslim bilang pasasalamat 
sa biyaya ng Allah sa kanya ay sa pamamagitan ng tapat na pagsisisi at 
patnubay: 

j Ang matatag |o mahigpit] na paghawak sa 
Paniniwala at pagtitiis sa kapinsalaan dito: 

Kaya sinuman ang nagmay-ari ng isang mamahalin na 
kayamanan, siya ay magiging masigasig sa panganga- 
laga rito laban sa mga mapang-aabuso at magnanakaw, 
at babantayan niya ito laban sa lahat na magtatangka 
rito, at ang Islam ang pinakadakilang pamamatnubay sa 
lahat ng tao, at ito ay hindi lamang kusang pamamatnu- 
bay na pangkaisipan o isang kinagigiliwang libangan ng 
tao kung kailan niya nais, bagkus isang pananampalataya na 
mangangasiwa sa lahat ng buhay niya, sa kanyang mga kilos at 
itinitigil, at dahil dito ang Allah na Maluwalhati at Kataas-taasan 
ay nagsabi sa Kanyang Sugo, na siya ay Kanyang inuutusan na 
maging mahigpit na pagsunod sa Islam at Qur’an at huwag 
siyang magpabaya rito, sapagka’t siya ay tunay na nasa ma- 
tuwid na landas: {Kaya’t panghawakan nang mahigpit ang 
ipinahayag sa iyo [O Muhammad]. Katotohanang ikaw ay 
nasa Matuwid na Landas}. Az-Zukhruf(43): 43 



At dapat ay hindi nawawalan ng pag-asa ang 
isang Muslim kapag siya ay nakakaranas ng 
isang uri ng masakit na pagsubok pagkaraan 
ng kanyang pagyakap sa Islam, sapagka’t 
ito ay isang pamamaraan ng Allah bilang 
pagsubok, at sino nga ba ang pinakamabuti 
sa atin, na hindi dumaan sa mga matitinding 
pagsubok, at sila ay nagtiis at nagsumikap 
sa pagpupunyagi, kabilang dito ang mga 
Propeta ng Allah na ang kanilang kasaysayan 
ay isinalaysay sa atin ng Allah, at kung paano 
dumating sa kanila ang iba’t ibang uri ng masasakit 
na pagsubok sa mga malalapit na kamag-anak bago 



262 





ang malalayong kamag-anak, subali’t sila ay hindi nanghina sa mga kahirapang dumating sa 
kanilang pagtataguyod para sa landas ng Allah, at sila ay hindi nagbago at nag-iba. Samakatuwid, 
ito ay isang pagsusulit mula sa Allah para sa katapatan ng iyong Eeman [paniniwala] at lakas ng 
iyong pananalig, kaya hayaan ang sarili na kumapit sa sukat ng pagsusulit na iyan, at humawak 
nang mahigpit sa pananampalataya na ito, at humiling sa Allah, tulad ng kinagawian ng Propeta M 
na madalas siyang nanalangin sa pamamagitan ng kanyang pagsabi: “O [Allah na] Tagapagbago ng 
mga puso, Iyong panatilihing matatag ang aking puso sa iyong Relihiyon”. (At-Tirmidi: 2140) 

At batay sa kahulugan na ito, ang Allah na Maluwalhati at Kataas-taasan ay nagsasabi: {Inaakala 
baga ng sangkatauhan na sila ay hahayaan lamang na magsasabi: “Kami ay naniniwala”, at sila ay 
hindi na susubukan? At katotohanang Aming sinubukan ang mga (taong) nauna sa kanila, kaya tu- 
nay na nababatid ng Allah nang hayagan kung sino sa kanila ang naging tapat, at tunay na nababatid 
din Niya kung sino (sa kanila) ang mga sinungaling}. AI-'Ankabut (29): 2-3 

2 Ang pagsusumikap sa pag-aayaya rito sa pamamagitan ng niahusay na 
karunungan at magandang pangangaral: 

Ang Da’wah [paanyaya sa Islam] ay isa sa pinakadakilang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat 
sa Allah sa pagkakaloob Niya ng biyaya ng Islam sa tao, gayundin na ito ay mabisang paraan 
ng pananatiling matatag sa pagsunod sa relihiyon ng Allah. At sinuman ang nakaligtas mula sa 
mapanganib na sakit na nagdudulot sa kanya ng pagdurusa at pagkaraan ay natagpuan niya ang 
mabisang lunas para sa kanyang sakit, katiyakang siya ay masigasig sa pagpapalaganap nito sa 
mga tao, lalo na sa pagitan ng kanyang pamilya at mga kamag-anak at sa kanyang pinakamamahal 
na tao, at ito ay ipaliliwanag sa mga sumusunod: 




263 



Ang Iyong Bagong Buhay 



Ang Iyong Bagong Buhay 




Ang Mga Kabutihan ng Pag-aanyaya 
sa Allah: 

Ang pag-aanyaya sa Allah ay isa sa mga 
pinakamainam na gawain upang mapalapit [sa 
Allah], at ito ay ipinagkakapuri ng Qur’an at 
Sunnah. At ang mga ilan dito ay: 

Ang Pag-aanyaya sa Allah ay daan 
sa tagumpay at pagtatagumpay sa 
mundong ito at sa H tiling Araw. Batay 
sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {At 
hayaang lumitaw mula sa lipon ninyo 
ang isang pangkat na nag-aanyaya 
tungo sa kabutihan (Islam), nag-uutos 
ng mabuti at nagbabawal ng masama. 
At sila yaong magsisipagtagumpay}. 
Al-' Imran (3): 104 




2 



Ang Pananalita ng Da'iyah (Taga- 
pag-anyaya) ang pinakamabuti sa 
mga pananalita at ipinagkakapuri at 
pinakamamahal ng Allah. Batay sa si- 
nabi ng Kataas-taasang (Allah) bilang 
papuri sa pananalita ng isang Da'iyah: 
{At sino pa kaya ang higit na may ma- 
buting pananalita kaysa sa kanya na 
nag-aanyaya (sa sangkatauhan) tungo 
sa Allah, at gumawa ng matuwid, at 
nagsasabi: “Katotohanang Ako ay ka- 
bilang sa mga Muslim (sumusuko at 
tumatalima sa Allah)?}. Fussilat (41): 33 

Kaya walang matatagpuan na pana- 
nalita na higit pang mabuti kaysa sa 
kanyang pananalita, sapagka’t siya ay 
isang tagapagturo ng patnubay sa mga 
tao at kanilang gabay sa pagsamba sa 
kanilang Panginoon, na kanilang Ta- 



gapaglikha at Tagapangasiwa, at Siyang 
humahango sa kanila mula sa mga ka- 
di liman ng Shirk (pagtatambal sa Allah) 
tungo sa liwanag ng Eeman. 



3 



Ang Da' wah ay pagpapatupad sa Kau- 
tusan ng Allah na Tigib ng Kaluwalha- 
tian. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang 
(Allah): {Anyayahan mo [O Muhammad] 
(ang sangkatauhan) sa Landas ng iyong 
Panginoon nang may Hikmah (karunun- 
gan at mahusay na pamamaraan) at ma- 
buting pangangaral, at makipagtalo ka sa 
kanila sa paraan na higit na mainam}. An- 
Nahl (16): 125 



Kaya ipinag-utos sa isang Da'iyah na 
mag-anyaya siya sa Islam nang may ka- 
runungan at ilagay ang mga bagay sa 
tamang kinalalagyan nito, sa pamamagi- 
tan ng kanyang pagkilala sa mga taong 
inaaanyayahan upang kanyang piliin ang 
akmang pamamaraan ng pag-anyaya at 
pakikipagtalakayan sa kanila sa pinaka- 
magandang paraan. 

Tunay na ito ang tungkulin ng lahat 
ng Sugo, at ang pinakahuli sa kawing 
ng mga Sugo ay ang Propeta natin 
na si Muhammad M . katotohanang 
isinugo siya ng Allah bilang saksi sa 
sangkatauhan, at bilang tagapaghatid 
ng magandang balita sa mga naniniwala 
tungkol sa Paraiso at gantimpala, at 
tagapagbabala sa mga di-naniniwala 
tungkol sa Apoy at kaparusahan, at 
bilang tagapag-anyaya sa Allah na 
nagpapalaganap ng liwanag sa lahat 



264 



ng mga tao - sumakanya nawa ang 
pagpapala ng Allah at kapayapaan. 
Batay sa sinabi ng Kataas-taasang 
(Allah): {O Propeta (Muhammad)! 

Katotohanang ikaw ay Aming isinugo 
bilang isang saksi at tagapaghatid ng 
magandang balita at tagapagbabala, at 
bilang tagapag-anyaya sa (Landas ng) 
Allah ayon sa Kanyang Kapahintulutan, 
at bilang isang nagliliwanag na ilaw, 
Kaya magbigay ng magandang balita 
sa mga naniniwala, na para sa kanila 
ay malaking biyaya mula sa Allah}. Al- 
Ahzab (33): 45-47 



puwa’t kung kayo ay magsitalikod, mag- 
kagayon, wala akong hinihingi sa inyo 
na anumang gantimpala, ang aking gan- 
timpala ay mula lamang sa Allah, at ako 
ay pinag-utusan na maging kabilang sa 
mga Muslim (sumusuko at tumatalima 
sa kalooban ng Allah)}. Yunus (10): 72 

At ang Propeta M ay nagsabi: “Kapag pi- 
natnubayan ng Allah sa pamamagitan mo 
ang isang tao, ito ay nakabubuti sa iyo nang 
higit kaysa sa pagkakaroon mo ng pulang 
kamelyo [ibig sabihin, ikaw ay magkaka- 
roon ng mga pinakamainam na gantimpa- 
la]”. (Al-Bukhari: 2847 -Muslim: 2406). 



5 



Ang Da'wah ay pinagmumulan ng 
walang katapusang kabutihan, kaya sa 
bawat taong inaanyayahan at tumugon 
sa Da'wah ay magkakaroon ng katulad 
na gantimpala para sa kanyang Salah, 
sa kanyang Ibaadah (pagsamba) at sa 
pagtuturo sa mga tao, samakatuwid na- 
pakadakila ang biyaya ng Allah sa isang 
Da'iyah. Sinabi niya M : “Sinuman ang 
nag-anyaya tungo sa patnubay, sasakanya 
ang gantimpalang katulad ng mga gan- 
timpala ng sinumang sumunod sa kanya, 
hindi ibabawas iyon sa kanilang mga gan- 
timpala kahit bahagya.” (Muslim: 2674) 



6 Ang gantimpala ng Da'iyah (tagapag- 
anyaya) sa Allah ay higit na mabuti kaysa 
sa lahat ng karangyaan ng mundong ito, 
samakatuwid ang gantimpala ng Da'iyah 
ay tungkulin ng Allah, at ito ay hindi ma- 
tatamo mula sa mga alipin [o tao], at ito 
ang dahilan kung bakit napakadakila ng 
gantimpalang ito. Sapagka’t ang mapag- 
kaloob ay hindi nagbibigay sa kanyang 
minamahal kundi karangalan. Batay sa 
sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {Data- 




Ang Iyong Bagong Buhay 




Ang Mga Pangangailangang [Katangian na 
Dapat Taglayin| ng Wastong Da'wah: 

Inilarawan ng Allah ang wastong Da'wah ayon 
sa mga katangian na nagbibigay sa kanya ng ka- 
higtan bukod sa iba pa sa kanya. At ito ay ang 
mga sumusunod: 

Ang Taniang Pananaw at Kaalaman: 

Ang Da'iyah ay nararapat nagtataglay ng 
kaalaman tungkol sa kanyang ipinag-aanyaya, 
malinaw niyang nailalarawan ang mga kautusan 
para sa tao. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang 
(Allah): {Sabihin mo [O Muhammad]: “Ito ang 
aking daan; ako ay nag-aanyaya para sa (patnubay 
ng) Allah batay sa malinaw na kaalaman 
[katibayan], ako at yaong mga sumusunod sa 
akin}. Yusuf(12): 108 

I big sabihin ay O ikaw na Propeta, sabihin 
mo: Ito ang siyang aking pamamaraan at 
pamamatnubay, na ako ay mag-aanyaya sa Allah 
batay sa kaalaman at karunungan, at ito ang 
pamamaraan din niyaong mga sumunod sa akin 
mula sa mga Da'iyah. 

At hindi kinakailangan para sa isang Muslim 
na maging maalam sa maraming mga bagay 
upang mag-anyaya sa Allah, datapuwa’t kung 
siya ay magkaroon ng kaalaman ito ay dapat 
niyang ituro, samakatuwid kapag nagkaroon siya 
ng kaalaman sa Kaisahan ng Allah sa pagsamba, 
kinakailangang kanyang ipaabot ito sa mga 
tao, at kapag nagkaroon ng kaalaman sa mga 
kabutihan ng Islam, kinakailangang kanyang 
ipaabot ito sa mga tao, maging kahit ito ay isang 
talata mula sa Qur’an. Batay sa sinabi niya ^ : 
“Ipaabot ninyo ang anumang inyong natutuhan 
mula sa akin maging ito man ay isang talata [ng 
Qur’an]”. (Al-Bukhari: 3274) 

At ganyan ang mga Sahabah (kasamahan ng 



Propeta) - sumakanila nawa ang lugod ng Allah - 
kanilang pinag-aaralan ang mga prinsipyo ng reli- 
hiyon [Islam] at mga saligan nito, at pagkatapos ay 
humahayo sila sa kanilang mga mamamayan upang 
mag-aanyaya sa kanila sa Islam at kanilang hinihi- 
kayat sila na yamakap dito, at ang kanilang ugali 
ang pinakamainam na tagahikayat sa mga tao sa pa- 
gyakap sa Islam. 

r Ang Hikmah (karunungan at mahusay na 
pamamaraan) sa Da’wah: 

AngKataas-taasangAllahaynagsabi: {Anyayahan 
mo [O Muhammad] (ang sangkatauhan) sa 
Landas ng iyong Panginoon nang may Hikmah 
(karunungan at mahusay na pamamaraan) at 
mabuting pangangaral, at makipagtalo ka sa kanila 
sa paraan na higit na mainam}. An-Nahl (16): 125 

At ang Hikmah: Ito ay ang pagkakaroon ng ka- 
kayahang magkaroon ng makatuwirang pagpa- 
pasiya at magbigay ng tamang payo sa tamang 
panahon at lugar batay sa kanilang karanasan at 
kaalamang taglay. 

At dahil sa pagkakaiba sa pagitan ng mga tao tun- 
gkol sa kanilang kaugalian at kakayahan o antas ng 
pang-unawa, kailangan ng isang Da'iyah na pumili 
ng angkop na paraan para sa kanila, at pagkakataon 
upang kanyang maihatid ang mensahe sa kanilang 
puso. 

At ang lahat ng ito ay nangangailangan ng kahina- 
hunan, kabaitan, pagmamalasakit at magandang 
pag-anyaya at hindi nagdudulot ng ibayong galit. 
At ito ang dahilan kung bakit ipinapayo ng Allah sa 
Kanyang Sugo M na siya ay maging isang mahina- 
hon at mapagpaumanhin sa mga tao, at kung siya ay 
naging mahigpit, marahas at matigas, katiyakang si- 
lang mga tao ay magsisipaglayo sa kanya. Batay sa 
sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {At dahil sa Ha- 
bag mula sa Allah, ikaw [O Muhammad] ay naging 



266 



mahinahon sa kanila. At kung ikaw ay naging 
marahas at matigas ang puso, katiyakang si la ay 
magsisilayo sa iyong paligid } . Al-' Imran (3): 159 

Ang Pag-aanyaya sa pamilya: 

Nararapat para sa sinumang pinatnubayan 
ng Allah na makapasok sa Islam na maging 
masigasig sa pag-aanyaya sa kanyang pamilya 
at mga kamag-anak, sapagka’t sila [mga 
kamag-anak] ang pinakamalapit na tao at 
pinakamamahal sa kanya, at dapat na maging 
matiisin sa mga daranasin mula sa kanila 
at magsikap makapagbigay ng mahusay na 
pamamaraan para rito. Batay sa sinabi ng 
Allah na Tigib ng Pagpapala at Kataas-taasan: 
{At iyong iutos ang pagdarasal sa iyong 
pamilya, at maging matiyaga (sa anumang 
hirap na iyong daranasin) dito}. Ta-Ha (20): 132 

At maaaring matagpuan ng ilang mga Da'iyah 
ang pagtanggap ng kanyang paanyaya [Da’wah] 
mula sa mga di-kamag-anakan at hindi niya ito 
matagpuan sa kanyang mga malalapit na kamag- 
anak, kaya siya ay masasaktan at mawalan ng 
pag-asa, nguni’t ang Da'iyah ay kailanman ay 
hindi nawawalan ng pag-asa; at siya ay laging 
nagsisikap na akayin sila sa katotohanan [ng 
Islam] sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t- 
ibang pamamaraan kaakibat ng pagdarasal sa 
Dakilang Allah na nawa’y sila ay patnubayan 
maging sa mga pinakamahirap na kalagayan. 

Tulad ng ginawa ng Sugo M sa kanyang tiyuhin 
na si Abu Talib na tumutulong sa kanya at 
nagtatanggol sa kanya sa harap ng mga Quraish, 
nguni’t hindi rin yumakap sa Islam, at nanatili 
ang Propeta M sa paggawa ng iba’t ibang paraan 
sa pag-aanyaya sa kanya hanggang sa mga hiding 
sandal i ng buhay nito habang kanyang sinasabi: 
“O aking minamahal na tiyuhin! Sabihin mo ang 
Laa ilaaha illallaah (Walang ibang Diyos [na 



dapat sambahin] maliban sa Allah), isang Salita 
na ipangangatuwiran ko para sa iyo sa harapan ng 
Allah”. (Al-Bukhari: 3671 - Muslim: 24), Sllbali’t hindi 
niya tinugunan ang paanyaya at siya ay namatay 
sa kawalan ng paniniwala. Kaya ibinaba ang 
Salita ng Kataas-taasang Allah: {Katotohanang 
hindi mo mapapatnubayan [O Muhammad] ang 
sinumang iyong naisin; datapuwa’t ang Allah 
ang namamatnubay sa sinumang Kanyang naisin, 
at Siya ang higit na nakakaalam sa mga (taong) 
tumatanggap ng patnubay}. Al-Qasas (28): 56 

Samakatuwid, kailangan sa Da'iyah na magsikap 
sa abot ng kanyang kakayahan, at patuloy na 
ipalaganap ang relihiyon [Islam], at gabayan ang mga 
tao tungo sa kabutihan, datapuwa’t ang mga puso 
ay nasa Kamay ng Allah, pinapatnubayan Niya ang 
sinumang Kanyang nais tungo sa matuwid na landas. 




267 



Ang Iyong Bagong Buhay 



Ang Iyong Bagong Buhay 




> Ang Iyong Kapaligiran at ang Iyong Pamilya 



Tungkulin ng isang bagong Muslim sa sandaling siya 
ay yumakap sa relihiyong Islam na kanyang patibayin ang 
kanyang mga pakikipag-ugnayan at kanyang pabutihin 
ang kanyang pakikitungo at pag-uugali sa lahat ng kanyang 
mga kakilala at mga kamag-anak, maging mga Muslim o 
bukod sa kanila. Samakatuwid, ang Islam ay Hindi nag- 
aanyaya tungo sa pagkawatak-watak at paghihiwalay ng 
mga kamag-anak o mga malalapit na tao. 

At ang pagmamagandang-loob sa mga tao at magan- 
dang pakikitungo sa kanila ay isa sa pinakamahusay na 
pamamaraan ng pagpapakilala at pag-aanyaya sa pana- 
nampalatayang Islam na siya ring dahilan ng pagkasugo 
sa Kanyang marangal na Sugo M upang gawing ganap 
ang kagandahang asal at pag-uugali. 

At ang ating mga kasambahay at pamilya, sila ang unang 
dapat pakitaan ng magandang pag-ugali, pagpaparaya at 
marangal na pakikipag-ugnayan. (Tunghayan ang pahina: 243) 

At ito ang ilan sa mga Islamikong alituntunin na ka- 
kailanganin ng bagong Muslim sa kanyang pamilya. 



> Ang Pamilya Pagkaraang Yumakap sa Islam 



Kapag Yumakap sa Islam Nang Magkasabay ang Mag-asawa: 

• Kapag yumakap sa Islam ang mag-asawa nang sabay, ang bisa ng kanilang kasal ay mananatili nang 
Hindi nangangailangan ng pagbabago sa kasunduan ng kasal. 

Nguni’t hindi kabilang dito ang mga kalagayang sumusunod: 

j Kung siya ay ikinasal sa isa sa kanyang mga Mahram, [o bawal pakasalan] tulad ng kanyang ina, 
o kapatid na babae, o tiyahin sa kanyang ama, o tiyahin sa kanyang ina, kinakailangang sila ay 
paghiwalayin sa oras ng kanilang pagyakap sa Islam. (Tunghayan sa pahina: 173). 

2 Kapag siya ay ikinasal sa isang babae at sa kapatid na babae nito, o sa isang babae at sa tiyahin 
nito sa ama, o sa isang babae at tiyahin nito sa ina. Dapat niyang hiwalayan ang isa sa kanila. 

Kapag siya ay yumakap sa Islam, kasama ng kanyang mga asawa, at ang kanyang mga asawa ay 
higit sa apat na babae: Sa gayon hindi ipinahihintulot sa kanya na panati lihin ang higit sa apat, 
samakatuwid siya ay nararapat na pumili ng apat mula sa kanila at hihiwalayan ang ibang natitira. 




268 





Nguni’t ano ang hatol kapag ang lalaki ay 
yumakap sa Islam at hindi yumakap sa 
Islam ang kanyang asawa? 

Sa ganitong kalagayan, dapat nating isaalang- 
alang ang relihiyong kinabibilangan ng babae: 
Maaari na siya ay kabilang sa Angkan ng Kasu- 
latan [Hudyo o Kristiyano], o siya ay kabilang sa 
ibang relihiyon, tulad ng Buddista, Hindu, o pa- 
gano [sumasamba sa mga diyus-diyosan], o siya 
ay walang kinikilalang diyos at hindi naniniwala 
sa mga relihiyon. 

Ang asawang babae ay Hudyo o Kris- 
tiyano: 

Kapag yumakap sa Islam ang isang lalaki 
samantalang ang kanyang asawang Hudyo o 
kristiyano ay hindi yumakap, samakatuwid ang 
gayong bisa ng kasal nito ay mananatili, sapag- 
ka’t ang pag-aasawa ng isang Muslim sa isang 
Kristiyano o Hudyo ay pinahihintulot . 

Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {Sa 
Araw na ito, ipinahihintulot para sa inyo ang 
tayyibat [lahat ng mabuti at malinis na pagkain]. 
At ang pagkain niyaong mga pinagkalooban ng 
Kasulatan [mga Hudyo at Kristiyano] ay ipi- 
nahintulot para sa inyo at ang inyong [mga pag- 
kain] ay ipinahihintulot din para sa kanila. At 
[ipinahihintulot para sa inyo upang pakasalan] 
ang mga malilinis na babae mula sa mga nani- 
niwala at ang mga malilinis na babae mula sa 
mga pinagkalooban ng Kasulatan na nauna sa 
inyo}. Surah Al-Maidah (5): 5 

Nguni’t kailangan niyang maging masigasig sa 
pag-aanyaya rito at pamamatnubay sa lahat ng 
mga paraan at daan. 



Ang Asawang Babae ay Hindi Hudyo o 
Kristiyano: 

Kapag ang isang lalaki ay yumakap sa Islam at 
ang kanyang asawa ay tumangging yumakap sa 
Islam, at siya [asawang babae] ay hindi kabilang 
sa lipon ng Angkan ng Kasulatan (mga Hudyo 
at Kristiyano), bagkus siya ay isang Buddista, o 
Hindu, o pagano o bukod dito, samakatuwid dapat 
isaalang-alang ang sumusunod: 

Magkagayon, siya ay dapat maghihintay sa Iddah 
[palugit na panahon] para sa isang hiniwalayan, 
at ang alituntunin nito ay tulad ng nasa katapat na 
talahanayan. 

•At kung [ang babae] yumakap sa Islam habang 
nasa panahon ng Iddah [paghihintay] nito, magka- 
gayon siya ay kanyang asawa pa rin at hindi na nan- 
gangailangan ng panibagong kasunduan sa kasal. 

• Subali’t kung [ang asawang babae] ay 
tumangging yumakap sa Islam hanggang matapos 
ang ibinigay sa kanya na palugit, ang kasal ay 
mawawalan ng bisa. 

Nguni’t kung kailan natapos ang Iddah [panahon 
ng paghihintay], saka siya yumakap sa Islam, 
magkagayon maaari niyang hinging muli ang 
kamay nito [para pakasalan] kung nais niya. Batay 
sa sinabi ng Allah na Tigib ng Kaluwalhatian at 
Kataas-taasan: {Gayundin naman, huwagninyong 
panatilihin ang mga kasunduan (na namamagitan 
sa inyo at sa) mga babaeng di-naniniwala}. Al- 
Mumtahanah (60): 10 

I big sabihin ay huwag ninyong panatilihin sa 
inyong pangangasiwa ang isang babaeng di-nani- 
niwala na hindi kabilang mula sa lipon ng Angkan 
ng Kasulatan matapos ang pagyakap mo sa Islam. 





269 



Ang Iyong Bagong Buhay 



Ang Iyong Bagong Buhay 




Ang Iddah (panahon ng paghihintay) ng babaeng hiniwalayan: 



1 

Kung siya [babae] ay pinakasalan ng lalaki at siya [babae] ay hindi naangkin nito (o si la ay Hindi 
nagtalik bagkus nagkaroon lamang ng kasunduan sa kasal): Magkagayon, mahihiwalayan niya 
ito at ang pakikipag-ugnayan niya rito ay nagwakas ng dahil sa diborsiyo, at sa oras ng kanyang 
pagyakap sa Islam. Ang Kataas-taasang (Allah) ay nagsabi: {O kayong mga naniniwala! Kapag 
inyong pinakasalan ang mga naniniwalang babae, at pagkatapos, sila ay inyong hiniwalayan 
(diniborsyo) bago pa ninyo sila sinipingan, kung gayon, hindi na kinakailangan na kayo ay 
magpalipas ng Iddah (panahon ng paghihintay) para sa kanila}. Al-Ahzab (33): 49 



9 

Ang Iddah (panahon ng paghihintay) ng isang nagdadalang tao: Magtatapos ito sa oras na 
naipanganak niya ang kanyang dinadala, maging ito man ay mahaba o maikling panahon. Batay 
sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {At sa kanila na nagdadalang-tao, ang kanilang takdang 
panahon ay hanggang sa maipanganak nila ang kanilang dinadala}. Ai-Talaq (65): 4 



3 

Kung siya ay hindi nagdadalang-tao at dinaratnan pa rin ng buwanang regia, ang kanyang Iddah ay 
tatlong magkasunod na pagreregla pagkaraan ng diborsiyo o pagkaraan ng pagyakap ng asawang 
lalaki sa Islam; ibig sabihin - ang kanyang paghihintay na panahon ay natatapos kapag siya ay 
nakapagligo matapos ang ikatlong kalinisan, magkagayon ang kanyang Iddah ay tapos na. Batay 
sa sinabi Niya, ang Kataas-taasang (Allah): {At ang mga nahiwalay na babae (diborsiyada) ay 
maghihintay sa kanilang sarili ng (palugit na) tatlong regia}. Surah Al-Baqarah (2): 228 



4 

Kung siya ay hindi nakararanas ng pagreregla sanhi ng kanyang kabataan, o katandaan nito at 
pagtigil ng pagreregla, o ng sakit na panghabang-buhay, sa gayon ang kanyang Iddah ay tatlong 
buwan Simula na siya ay idiborsiyo o Simula ng pagyakap sa Islam ng kanyang asawa. Batay sa 
sinabi Niya na Kataas-taasang (Allah): {At sa inyong kababaihan na lumagpas na sa panahon ng 
kanilang buwanang dalaw (regia), kung kayo ay may alinlangan (tungkol sa kanilang panahon), 
magkagayon, ang kanilang Iddah (natatakdaang panahon) ay tatlong buwan, gayundin sa kanila 
na wala pang buwanang regia.} Surah At-Talaq (65): 4 



270 





Kapag Hindi Yumakap sa Islam Ang Asawang 
Babae: 



Siya ba ay isang Angkan ng Kasulatan (Hudyo o 
Kristiyano)? 

Oo 

i 



ang kasal ay mananatili 
sa kalagayan nito at hindi 
nangangailangan ng pagbago, at 
dapat sa lalaki na anyayahan ang 
kanyang asawa ayon sa lahat ng 
tamang mga pamamaraan. 



Kung siya ay hindi isang Angkan ng Kasulatan, 
magkagayon kanyang aanyayahan siya sa Islam, 
at pagkatapos ay titingnan natin, kung siya 
ba ay yumakap sa Islam sa panahon ng Iddah 
(Tunghayan ang Iddah sa talahanayan na katapat)? 

00 

1 



Siya ay asawa niya sa Islam at 
hindi sila nangangailangan ng 
panibagong kasunduan. 

Kung siya ay tumanggi sa Islam hanggang sa 
matapos ang Iddah, ang kasunduan ay nawalan na 
ng bisa, at kung kailan siya ay yumakap sa Islam, 
maaari silang magbalikan sa isa’t isa sa panibagong 
kasunduan. 






271 



Ang lyong Bagong Buhay 





Ang Iyong Bagong Buhay 



Ano ang hatol kapag yumakap sa Islam ang babae at hindi yumakap sa Islam ang 
kanyang asawa? 







Kapag yumakap nang magkasabay sa Islam ang 
mag-asawang di-Muslim: Sila ay mananatili sa 
kanilang kasal, kung hindi siya kabilang sa mga 
ipinagbabawal na mag-asawa sa kanya, sa pagiging 
isa siya sa kanyang Mahram, tulad nang kung siya 
ay kanyang kapatid na lalaki, o tiyuhin sa ama o 
tiyuhin sa ina (Tunghayan ang pahina: 223) 

Datapuwa’t kapag yumakap sa Islam ang 
babae at tumangging yumakap sa Islam ang 
kanyang asawa: 

Magkagayon, sa sandali ng kanyang pagyakap 
sa Islam, ang kasunduan sa kasal ay pinawawa- 
lang-bisa, at ang asawang babae ay maaaring 
pumili: 

• Siya ay maaaring maghihintay hanggang 
ang kanyang asawa ay yumakap sa Islam, at 
nararapat niyang gawin ang lahat ng paraan 
at paanyaya sa Kanya sa pagpapaliwanag sa 
relihiyong Islam at patuloy siyang manalangin 
sa Allah para sa kanyang patnubay, at kung 
yumakap sa Islam kahit matapos ang mahabang 
panahon, sa gayon siya ay makakabalik sa kanya 
batay sa unang kasal habang siya ay naghihintay 
sa kanya, datapuwa’t hindi ipinahihintulot sa 
kanya na hayaan niyang makipagtalik sa kanya 
hanggang hindi ito yumayakap sa Islam. 

• At kung magagawa niya, maaari niyang 
hilingin ang diborsiyo kapag napag-alaman na 
niya na walang nang pag-asa sa paghihintay ng 
kanyang pagyakap sa Islam. 

At sa dalawang kalagayan, hindi niya dapat 
hayaang makipagtalik sa kanya ang kanyang 
asawang hindi Muslim Simula sa oras ng ka- 
nyang pagyakap sa Islam. Batay sa sinabi ng 




Kataas-taasang (Allah): {At kung inyong napatu- 
nayan na sila ay naniniwala, magkagayon, sila ay 
huwag ninyong hayaang bumalik sa mga di- na- 
niniwala. Sila (mga babaeng naniniwala) ay hindi 
pinahihintulutan para sa kanila (na maging asawa) 
at sila rin (mga di-naniniwala) ay hindi pina- 
hihintulutan para sa kanila}. Al-Mumtahanah (60}: I 



272 



At batay dito, tungkulin ng babae sa Simula ng pagyakap niya sa Islam na gawin ang mga 
sumusunod: 



Sa Simula ng kanyang pagyakap sa Islam, tungkulin ng babae na magmadali sa pag- 
aanyaya sa kanyang asawa sa Islam sa pamamagitan ng lahat ng mahuhusay na paraan at 
magandang pangangaral. 




Kung tumanggi ang asawang lalaki sa Islam at hindi siya nagtagumpay sa paghikayat nito 
matapos ang iba’t ibang pagsubok, at nawalan na rin ng pag-asa rito. Sa gayon, kailangan 
niyang magmadali at simulan ang mga alituntunin ng paghihiwalay at diborsiyo. 




Ang panahon na iginugugol sa mga alituntunin ng diborsiyo - kahit pa tumagal ito - 
ay itinuturing pa rin ang kasunduan ng kasal sa kanilang dalawa na isang kasunduang 
ipinahihintulot, samakatuwid kung kailan man yumakap sa Islam ang kanyang asawa sa 
panahong ito at kahit hanggang sa pagkatapos na ng Iddah ay babalik siya sa kanya sa 
unang kasunduan, at kapag natapos ang mga alituntunin, magkagayon katotohanang ang 
kasunduan ay nawalan na ng bisa. 



Ipinahihintulot sa babae ang manatili sa tahanan ng kanyang asawa sa panahon ng 
paghihintay bago matapos ang mga alituntunin ng diborsiyo, at ipinagbabawal sa kanya na 
makipagtalik sa kanyang asawang di-Muslim Simula ng kanyang pagyakap sa Islam. 



Ang Pagyakap sa Islam ng Mga Kabataan: 



Ayon sa katuruan ng Islam, ang lahat ng mga tao ay ipinanganak na Muslim, may likas na paniniwala 
sa Allah [ito ang tinatawag na Al-Fitrah (likas na paniniwala) nguni’t sila ay iminulat at pinasunod la- 
mang sa ibang mga relihiyon dahil ito ang iminulat ng mga magulang sa kanila. Sinabi ng Sugo ng Allah 
: “Walang isa mang naipapanganak maliban na ipinanganganak ito sa Al-Fitrah [ipinanganak na may 
likas ng paniniwala sa Allah]. Samakatuwid, ang kanyang mga magulang ang nagtakda sa kanya bilang 
isang Hudyo, o isang Kristiyano o isang Pagano”. (Al-Bukhari: 1292 -Muslim: 2656). 



Nguni’t hinggil sa mga anak ng magulang na di-Muslim ating itinuturing sila bilang mga di-Muslim 
sa mundong ito; kung sila ay mamatay sa murang gulang, magkagayon ang Allah na Tigib ng Kapan- 
gyarihan at Kapita-pitagan ang Siyang pinakamakatarungang Tagapaghatol at Siya ang nakaaalam sa 
lihim at nakatago, at sila ay Kanyang idadaan sa pagsusulit at pagsubok sa Araw ng Pagbabangong 
Midi, at sinuman ang sumunod, siya ay makapapasok sa Paraiso, samantalang ang sinumang sumuway, 
ay papasok sa Apoy. 



At nang tanungin ang Sugo ng Allah M tungkol sa mga anak ng mga Mushrikun (mapagtambal sa 
Kaisahan ng Allah). Siya ay nagsabi: “Ang Allah na Siyang lumikha sa kanila ang higit na nakaaalam 
sa kung ano ang kanilang lagi nang ginagawa”. (Al-Bukhari: 1317). 




273 



Ang Iyong Bagong Buhay 



Ang Iyong Bagong Buhay 



Nguni’t kailan natin maaaring ituring 
ang mga anak ng mga magulang na di- 
Muslim bilang Muslim sa mundong ito? 

Upang mapapatunayan ito, mayroon itong 
iba’t ibang kalagayan. Ang ilan dito ay: 

||kj| Kapag yumakap sa Islam ang dalawang 
magulang, o yumakap sa Islam ang isa sa 
kanila, magkagayon ang bata ay nararapat 
sumunod sa sinuman sa kanyang dalawang 
magulang na may pinakamabuting pana- 
nampalataya. 

Kapag yumakap sa Islam ang isang bata 
na may wastong pag-iisip kahit wala pa sa 
tamang gulang at kahit hindi pa yumakap 
sa Islam ang kanyang mga magulang. Sa 
katunayan, may isang batang Hudyo na na- 
glilingkod sa Propeta M at ito ay nagkasa- 
kit, kaya dumalaw sa kanya ang Propeta M 
at siya ay naupo sa bahaging ulo nito. Siya 
ay nagsabi sa kanya: “Tanggapin mo ang 
Islam”, kaya siya [ang bata] ay tumingin 
sa kanyang ama na naroroon sa kanya, at 
ang ama naman ay nagsabi sa kanya: Sun- 
din mo si Abu Al-Qasim M , kaya yuma- 
kap siya sa Islam, at lumabas ang Propeta 
M habang siya ay nagsasabi: “Ang lahat ng 
pagpupuri ay sa Allah na nagligtas sa ka- 
nya mula sa Apoy”. (Al-Bukhari: 1290) 




Ang kanya bang mga magulang ay sabay na 
yumakap sa Islam o ang isa lamang sa kanila? 

Oo 



Siya ay itinuturing bilang Mus- 
lim at siya ay dapat na pakitun- 
guhan batay sa mga alituntuning 
nauukol sa mga Muslim. 



Siya ba ay yumakap sa Islam nang malaya 
kanyang pamilya? , — 

Oo 

* 



Ang mga Muslim maalam [iskolar] 
ay nagkaisang sumasang-ayon 
na siya ay itinuturing bilang 
isang Muslim kung kanyang 
nabibigyang kaibahan ang tama 
at mali, at ang gayong kaalaman 
ay makapagliligtas sa kanya sa 
kabilang buhay 

Hinggil sa mga anak ng magulang na di-Muslim 
ating itinuturing sila bilang mga di-Muslim sa 
mundong ito; kung sila ay mamatay sa murang 
gulang, magkagayon ang Allah na Tigib ng 
Kapangyarihan at Kapita-pitagan ang Siyang 
pinakamakatarungang Tagapaghatol at Siyang 
nakaaalam sa lihim at nakatago, at sila ay idadaan 
Niya sa pagsusulit at pagsubok sa Araw ng 
Pagbabangong Muli, at sinuman ang sumunod, 
siya ay makapapasok sa Paraiso, samantalang ang 
sinumang sumuway ay papasok sa Apoy. 







274 






> Nakabubuti bang magpalit ng pangalan matapos ang pagyakap sa Islam? 




Sa pananaw ng Islam, ipinahihintulot ang pa- 
nanatili ng isang Muslim sa kanyang pangalan 
matapos ang pagyakap niya sa Islam nang wa- 
lang pagpapalit, at ang pagbabago sa mga pan- 
galan ay hindi kilala sa panahon ng mga Saha- 
bah (kasamahan ng Propeta) - sumakanila nawa 
ang lugod ng Allah. Sa katunayan, maraming 
tao ang yumakap sa Islam, nguni’t nanatili sila 
sa kanilang mga pangalan na hindi Arabik, ma- 
liban kung ito ay nagpapahiwatig ng masamang 
kahulugan, sa gayon ay dapat magpalit dahil sa 
masamang kahulugan nito. 



Samakatuwid, itinatagubilin ang pagpa- 
palit ng pangalan sa mga sumusunod na 
kalagayan: 



1 



Kapag ang pangalan ay nagpapahiwa- 
tig ng pagkaalipin sa iba bukod sa 
Allah o naglalaman ng kahulugan na 
sumasalungat sa Pananampalatayang 
Islam: 



Tulad ng pangalan na Abdul Masih (alipin 
ng Mesiyas) o Abdun Nabi (alipin ng Propeta) 
o malapit sa kahulugan nito, o di kaya ang ka- 
hulugan ng pangalan ay sumasalungat sa Pana- 
nampalataya, tulad ng pangalang Shunudah na 
nangangahulugan ng (anak ng Allah), Luwalhati 
sa Allah at Siya ay Mataas sa anumang iniaakibat 
nila sa Kanya. 




275 



Ang lyong Bagong Buhay 








Ang Iyong Bagong Buhay 



O ang pagpapangalan ng isang pangalan na ito 
ay partikular na natatangi lamang sa Allah na Ka- 
taas-taasan, at sa Kanyang mga Katangian: 

Tulad ng pag-aanib sa isang alipin sa isang ba- 
gay na natatangi lamang ito sa Allah na Tigib ng 
Kapangyarihan at Kapita-pitagan, tulad ng pag- 
papangalan ng Malik Al-Muluk (ang hari ng mga 
hari) at mga nakakatulad nito. 



2 



Kung ang pangalan ay nakakasakit at 
nagpapahiwatig ng masamang asal na 
hindi kinalulugdan ng mga tao. 



Samantalang ang Allah na Kataas-taasan ay tu- 
nay na nagbawal sa atin ng mga marurumi sa mga 
pagkain at inumin at sa lahat ng bagay na nauukol 
sa buhay na ito, kaya hindi dapat nagpapangalan 
ng pangalan na marumi ang kahulugan at pahiwa- 
tig matapos ang pagyakap sa Islam. Batay sa si- 
nabi ng Kataas-taasang (Allah): {Tunay na napa- 
kasamang tawagin [sa pangalang nagpapahiwatig 
ng] pagkasuwail matapos na magkaroon ng Ee- 
man [pananampalataya]}. Surah Al-Hujurat (49): ll 



Nakabubuti ang pagpapalit sa pangalan: 

Kapag ang bagong pangalan ay kaaya-aya sa 
Allah, tulad ng pagpapalit ng pangalang Ab- 
dullah (alipin ng Allah), Abdul Rahman (alipin 
ng Mahabagin) at anumang pagpapaalipin sa 
Allah na Tigib ng Kapangyarihan at Kapita-pi- 
tagan, at ito ay kabilang sa mga kaaya-ayang 
pangalan, nguni’t iyon ay walang kaugnayan 
sa kanya sa pagpasok niya sa Islam. 

• Ipinahihintulot sa kanya ang pagpalit sa 
kanyang pangalan nang walang pasubali at 
kahit walang dahilan, tulad ng pagpalit sa 
kanyang pangalang banyaga sa pangalang 
arabik, nguni’t ito ay hindi kabilang sa mga 
kaaya-aya at hindi nakaugnay sa pagpasok 
niya sa Islam. 




276 




■ 



277 



Ang Iyong Bagong Buhay 









Ang lyong Bagong Buhay 



> Sunan Al-Fitrah (Ang Mga Mabubuting Likas na Kaugalian) 



> Nais ng Islam sa isang 
Muslim na siya ay nasa 
pinakamagandang hubog 
[at kaayusan]. 




Ano ang tinutukoy na Sunan Al-Fitrah? 



Ang Sunan Al-Fitrah ay ang mga gawaing 
likas na nilikha ng Allah para sa mga tao. Ito ang 
siyang nagbibigay kaganapan sa isang Muslim 
sa pamamagitan ng paggawa nito, upang lagi 
niyang taglayin ang mga pinakamainam na 
katangian at pinakamagandang hubog, sapagka’t 
pinangalagaan ng Islam ang mga aspeto ng 
kagandahan at kaganapan para sa isang Muslim 
upang manatili sa kanya ang kabutihan na 
nakalantad at nakatago. 




Sinabi niya M : “Ang Fitrah (likas na kaugalian) 
ay lima: Ang pagtuli, ang pag-ahit, ang paggupit 
ng bigote, ang pagputol ng mga kuko at ang 



pagbunot ng buhok sa kilikili”. (Al-Bukhari: 5552 - 
Muslim: 257) 

Ang pagtuli: Ito ay ang pagtanggal ng balat sa 
unahang bahagi ng ari [ng lalaki], at kadalasan 
ay isinasagawa ito sa unang mga araw ng pag- 
kasilang. 

At ito ay kabilang sa mga mabubuting 
gawain at kaaya-ayang kaugaliang likas sa 
lalaki, at mayroon itong ilang mga kabutihang 
pangkalusugan, nguni’t ito ay hindi isang 
patakaran sa pagyakap sa Islam, at hindi 
pagkakasala para sa isang Muslim kung hindi man 
siya nakapagtuli sanhi ng kanyang pagkatakot 
rito, o sa anupamang ibang kadahilanan. 



278 






Ang pag-ahit: Ito ay ang pagtanggal ng mga balahibong tumutubo sa maselang bahagi ng isang tao at 
gayundin sa mga bahaging singit sa pamamagitan ng pag-ahit nito, o sa anupamang ibang pamamaraan. 

Ang paggupit ng bigote: Ang pagkakaroon ng bigote ay kabilang sa mga ipinahihintulot, nguni’t 
kung pananatilihin ito ng isang Muslim, kailangang huwag niyang hayaan na ito ay humaba nang la- 
bis, bagkus kailangang panatilihin ito sa takdang haba nito nang may kaukulan o wastong pagputol at 
pagbawas. 

Ang pagpapahaba ng balbas: Ang Islam ay humihimok [sa mga kalalakihan ng] pagpapahaba ng 
balbas, at ito ay ang buhok na tumutubo sa magkabilang panga at baba. 

At ang kahulugan na hayaan ito at panatilihin, at huwag gupitin ay tanda ng pagsunod sa Sunnah ng 
Propeta M . 

Ang pagputol ng mga kuko: At ang isang Muslim ay nararapat na pinangangalagaan ang mga kuko 
sa pamamagitan ng pananatili nito sa tamang putol upang hindi magmistulang lugar ng mga dumi at 
kasalaulaan. 

Ang pagbunot nga mga buhok sa kilikili: At ang isang Muslim ay nararapat na tanggalin ang buhok 
sa kilikili sa pamamagitan ng pagbubunot nito o ng iba pang nakapagtatanggal upang maiwasan ang 
di-kaaya-ayang amoy nito. 




279 



Ang Iyong Bagong Buhay 



Ang Katapusan ngAklat 




Paano Ang Iyong Magiging Pangalawang 
Hakbang? 




Sa pamamagitan ng iyong pagtatapos sa aklat na ito, iyong 
nabuo nang ganap ang unang hakbang sa pag-aaral mo ng 
mga [mahahalagang] kaalaman na iyong kakailanganin sa 
iyong pananampalataya [relihiyong Islam], magkagayon 
ang kulang na lamang sa iyo ay maging masigasig ka sa 
pagsasakatuparan ng lahat ng iyong natutunan at kaalinsabay 
nang pagsasabuhay mo nito, sapagka’t ang kaalaman na wala sa gawa 

at walang pagsasakatuparan ay nagiging isang pabigat sa sinumang nagtataglay nitong [kaalaman] 
sa Araw ng Paghuhukom. 



Karagdagan nito, ikaw ay nararapat na magsumikap para sa pag-aaral ng mga bagay na kakailanganin 
mo na maaaring hindi mo natagpuan sa pahina ng aklat na ito mula sa mga mapagkakatiwalaan [at 
mapananaligang] pinagkukuhanang kaalaman hinggil sa Islam. 



At ang isang Muslim gaano man ang inabot ng kanyang Eeman [paniniwala] ay nangangailangan 
pa rin ng karagdagang patnubay. Kaya matutunghayan natin sa Al-Fatihah - ang pinakadakilang 
Surah (kabanata) ngAklat ng Allah [Quran] ang paulit-ulit na pagbigkas ng isang Muslim sa kanyang 
mga pagdarasal sa araw-araw nang maraming ulit [bilang pagsusumamo ng patnubay sa Allah]. 
(Patnubayan Mo po kami sa matuwid na landas}. Surah Al-Fatihah (1): 6 



Kaya Inyong Katakutan Ang Allah sa Abot Nang Inyong Makakayanan: 

Kailanman ay hindi mo matatagpuan sa aklat na ito at maging sa iba pa rito ang isang lubusan [at 
kabuuang] kasagutan sa lahat ng mga kalagayan at kaganapan na iyong kinakaharap [sa ngayon at 
sa darating pang panahon]. Kaya bukod sa pagtatanong mula sa mga Maalam [mga Muslim iskolar], 
kailangan mong magsikap [sa iyong sarili] upang magkaroon ka ng [tunay na] takot sa Allah sa abot 
ng iyong makakaya sa mga pagbabago (na iyong mararanasan sa iyong buhay), sa mga kaganapan 
at iba’t ibang pakikipag-ugnayan sa pang-araw-araw na hindi mo magagawang isangguni sa mga 




nakaaalam. Batay sa patunay mula sa isang marangal na talata ng Qur’an: {Kaya inyong 
katakutan ang Allah sa abot ng inyong makakayanan}. At-Taghabun (64): 16 

Pangalagaan mo ang iyong mga kapatid na Muslim at maging malapit 
ang iyong damdamin sa kanila: 

Maging malapit ka sa iyong mga kapatid na Muslim at gawing madalas ang iyong pagdalaw 
sa mga Islamikong Tanggapan at makihalubilo ka sa kanila sa kanilang mga kasayahan at 
[makiramay] sa kanilang mga kalungkutan. Sa katotohanan, inuutusan ng Dakilang Allah ang 
Propeta H : 

{At panatilihin mo sa pagtitiis ang iyong sarili [O Muhammad] kasama niyaong mga 
nananalangin sa kanilang Panginoon sa umaga at hapon, na naghahangad ng Kanyang Mukha 
(Lugod). Surah Al-Kahf ( 1 8): 28 

Tulad ng babala ng Sugo ng Allah sa pagiging malayo mula sa kapatid na Muslim upang huwag 
na hindi matulad sa isang tupang nag-iisa [na maaaring lapain ng isang mabangis na lobo]. 

Sinabi ng Propeta M : «Dapat kayong magsama-sama, sapagka’t ang lagi nang nilalapa ng 
lobo ay ang tupang nalalayo [o nawawalay mula sa kawan nito]». (Almustadrak 567). 

At dahil dito, ang pagiging malapit ng isang Muslim sa kanyang mga kapatid na Muslim sa 
pangkalahatan at ang kanyang pananatili sa kanila ay isa sa mga pinakamagandang paraan ng 
pagtatamo ng kabutihan, ng patnubayan at ng katatagan [ng Eeman]. 

Kaya paano na lamang ang isang nagsisimula pa lang na tumahak [sa landas ng Islam] na 
nangangailangan ng isang katuwang at hahatak ng kanyang kamay (bilang gabay) tungo sa 
kabutihan. 

Naway ipakita at ipagkaloob sa iyo ng Dakilang Allah ang Kanyang gabay habang buhay at 
ikaw ay Kanyang patatagin sa Kanyang relihiyon [sa pamamagitan ng pagpapalawak ng iyong 
kaalaman sa Islam] at Kanyang igawad sa iyo ang Kanyang mga pagpapala maging hayagan 
man o lihim sa mundong ito at sa kabilang buhay. 






U . K 


-Birmingham 




B 1 1 


1 AR 




Tel : 


+441 214399144 


§§§ 


K . S 


. A - R i y a d h 




Tel 


: +96614486000 




F a x : 


+96614482181 




www. newmu slim 


- g u 


w w 


w . g u i d e - m 


u s 1 i 


i n f 


o@ modern- 


g u i 



2E 



ajajJIjiimnll iJjlJs 

The New Muslim Guide 

Guide du converti musulman 

AMLA AA? D 'feP'f aoaotf 

Ang Gabay Para sa Bagong Muslim 

Vodic novom muslimanu 

Yzfy? 

La guida del nuovo musulmano 

AHMPI 

Handbuch fur den neuen Muslim 

v o 

Guia para o novo musulmano 




PyKOBOACTBO aas npMHflBLLiero MCAQM 



Guia para el Nuevo Musulman 



Ang Gabay Para sa Bagong Muslim 





Ang iyong 
Salaah 

Ang iyong 
Pag-aayuno 

Ang iyong 
Zakaah 




Ang iyong 
Hajj 




Ang iyong Mga 




Pananalapi 


2 ? ^/" ® 



Ang iyong pag 
at inumin 




Ang katangi-tanging gabay na inilahad sa iyo ay siyang 
unang hakbang at tumatayo bilang isang bahaging ba- 
tayan ng iyong pag-aaral sa dakilang pananampala- 
taya na ito na walang alinlangang ito ang siyang pinaka- 
marangai na pagpapalang iginagawad ng Allah sa tao. 
Ito ay nagkakaloob sa iyo ng mga alituntuning gagabay 
sa iyo sa lahat ng mga aspeto ng buhay na iyong kahaha- 
rapin, at tumutugon sa iyong mga mahahalagang kata- 
nungan, gayundin at susuporta sa iyo sa pakikitungo sa 
mga taong nasa iyong kapaligiran at matagumpay na 
pakikisalamuha sa iba’t ibang kalagayan na karaniwan 
mong matatagpuan sa iyong sarili. Inilahad sa isang mali- 
naw na pamamaraan, ang gabay na ito ay nagbibigay 
sa iyo nang may kaakibat na kaalamang nagmula sa 
Qur’an at sa Sunnah ng Propeta (#:). 

Bukod pa sa pagkakaroon isang gabay ng aklat na ito, 
ito ay kalugud-lugod sa pagbabasa at pagsasaliksik. Ito 
rin ay isang sangguniang gabay na maaari mong balikan 
sa bawa’t sandali na iyong kahaharapin ang isang pang- 
yayari [o kalagayan] o pangangalagaan upang iyong 
malaman ang batas o hatol ng Allah sa isang naturang 
usapin [o paksa]. 



Ang iyong 
Pananamit 











